











શૈખુલ હદીસ અને સદર મુકતી દારૂલ ઉલૂમ ફલાહે દારૈન તડકેશ્વર, ગુજરાત 
ન ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ઃ જમીઅતે ઉલમાએ હિન્દ, ગુજરાત શાખા 
ન સ્થાપક : દારૂલ ઉલૂપ્ મદની દારૂત્તરબિયત, કરમાલી 


હઝરત મુફ્તી 'અહંમદ ઈબ્રાહીમ બેમાતા 'સાહેબ્રા (રહં,) 





સ્ક 





પ્રકારાક 
જનાબ હાફિઝ અરજદ બિન મુફ્તી અહમદ બેમાલ સાર [[| 
દારૂલ ઉલૂમ મદની દારૂતરબિયત 
મદની નગર, મ્‌. કરમાલી, વાયા. પાનોલી તા. અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ, 
ગુજરાતઃ ૩૯૪૧૧૫ 
ી ૫/01/0/.11111|10011121.€0111 
મ !. 

















ડ૯હ્11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯૦હા110 










હ્રંષ્ન”હું પ્ટ્ડડીડઇ!ઇટડડડ કન ર્ઝઠકઈઝઈ, 
અર્થ : તો એવું શા માટે ન કરવામાં આવે કે તેમના દરેક મહાન જૂથોમાંથી એક નાનું જૂથ 
(જિહાદમાં) જાય કે જેથી (બાકીના લોકો) દીનનું જ્ઞાન મેળવતા રહે. (સૂરએ તૌબા : ૧૨૨) 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ 


ભાગ ન 


ઈફાદાત 


હઝરત મુફતી અહમદ ઈબ્રાહીમ બેમાત સાહેબ (રહ-) 
માજી શૈખુલ હદીસ અને સદર મકતી દારૂલ ઉલૂમ ફલાહે દારેન તડકેશ્વર, ગજરાત 
ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ :ઃ જમીઅતે ઉલમાએ હિન્દ, ગજરાત શાખ 
સ્થાપક : દારૂલ ઉલૂમ મદની દારૂત્તરબિયત, કરમાલી 


અનુવાદક 
અહમદહુસેન ઉમર ગાજી 


પ્રકારાક 


જનાબ હાફિઝ અસ્જદ બિન મુફતી અહમદ બેમાત સા. 
દારૂલ ઉલૂમ મદની દારૂત્તરબિયત 

મદની નગર, મ્‌. કરમાલી, વાયા. પાનોલી તા. અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ, ગજરાત 

૩૯૪૧૧૫ 








ડ૯હ્ય11€૯ ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ 
ભાગ-૫ 





ઈફાદાત 


હઝરત મુફતી અહમદ ઈબ્રાહીમ બેમાત સાહેબ 
માજી શૈખલ હદીસ અને સદર મૃફતી દારૂલ ઉલૂમ કલાહે દારેન તડકેશ્વર, ગુજરાત 
ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ : જમીઅતે ઉલમાએ હિન્દ, ગજરાત શાખ 
સ્થાપક : દારૂલ ઉલૂમ મદની દારૂત્તરબિયત, કરમાલી 


અનુવાદક 
અહમદહુસેન ઉમર ગાજી 


પ્રકારાક 
જનાબ હાફિઝ અસ્જદ બિન મુફતી અહમદ બેમાત સા. 
દારૂલ ઉલૂમ મદની) દારૂત્તરબ્રિયત 
મદની નગર, મ્‌. કરમાલી, વાયા. પાનોલી તા. અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ, 
ગુજરાતઃ ૩૯૪૧૧૫ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ 7 


ફતાવા ફલાહિય્યહ ભાગ : પ 
કઝિતાબની વિગત 


કિતાબનું નામ : ફતાવા ફલાહિય્યહ ભાગ - પ 


ઈકાદાત : હઝરત મુફ્તી અહમદ ઈબ્રાહીમ 
બેમાત સાહબ (રહ.) 


મુફતી મુજતબ? હસન કાસ્મી 

ટ અહમદહુસેન ઉમર ગાજી 
 ફતપેજટ?”?રી પ૩૪ 
ન્‍ ર૦રવ૧ - ક- ૧૪૪ર 


હાફિઝ અસ્જદ બિન મુફતી 
અહમદ બેમાત સા. 


અત : 


ક 
ન્ડ એમ. કે. ઓફસેટ પિન્ટર્સ દિલ્લી : 
૧૧૦૦૦૬ મો. નં. ૯૮૧૦૦૯૩૯૦૧ 


૫/૫/૫/.1111111૩૯111ત1.€0111 


ષ્ર“! કમ્પોઝર : 110. 7. 11/31 1૯0711 
[110.110, 97227 74782 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ નુ 


કિતાબ મેળવવાના સ્થળો 


(1) દારૂલ ઉલૂમ મદની દારૂત્તરબિયત કરમાલી 
મદની નગર, મ્‌, કરમાલી, વાયા. પાનોલી તા. અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ, 
ગુજરાતઃ ૩૯૪૧ ૧૫ સંપર્ક નં. ૦૨£૬૪% ર૭૪ર૪૩ - ૯૦૫૪૮ ૮૫૭૮૮ 


(2) અમરીન બ્રુક એજન્સી 
૩-બ્લોક - ૧ મ્યનિસિપલ કવાટર્સ, જમાલપર એસ ટી. રોડ 
અમદાવાદ : મો. નં. ૮૪૦૧૦ ૧૦૭૮૮ 
(3) મુફતી ખલીલ અહમદ લુલાત નદવી સા. 
મદ્રસા તરલ ઈસ્લામ કોસંબા મો.નં. 941087 46664 / 6353080460 
(4) મહમૂદ કિતાબ ઘર 
મોટા બજાર, જામા મસ્જિદની પાછળ, મલેકવાડ- નવસારી : ૩૯૬૪૪૫ 
ગુજરાત-ઈન્ડિયા મો. નં. 98243 441735 / 96241 60091 
(9) હાફિઝ અસ્જદ મુફતી અહમદ બેમાત સા. 
ખાદિમ ઃ મસ્જિદે ઉમર (હેમિલ્ટન - કેનેડા) મો. નં. 905 966 4141 
(6) મુફતી આદમ કોયા સા. 
મદ્રસા કાસિમુલ ઉલૂમ મો. નં. 416 431 2589 
૩3482 [ત/ણ10૯ /૫૯, £,2 દત 2001, 111 208 ડત્તા/01 01૫01, 01. [1114 3£5 
(7) મવ. અ.સમદ સિંજીવાડા સા. 
મસ્જિદની પાછળ - મલેક ફળિયું , સિંજીવાડા - તા. માતર જી. ખેડા 
મો. નંબર : 96010 62263 
(8) હાફિઝ ઈલ્યાસ ઝાંઝી સાહેબ 
મો. નંબર : 94283 26946 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 4 અનુકમણિકા 


"33૯9૬૬ - અનુકમણિકા- 933«9€૬૬ - 


મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 


કમ ન][સ વિષષાષરષ પેજ 


ક ન મંગણીની શરઈ હેસિયત 








કહેવામાં શંકા 
દિનના 38. 
(£) નિકાહ વખતે ત્રણ વખત કબૂલ કરાવવં ૩૭ 
છોકરીથી નિકાહતી ઈજાઝત લેતી વખતે, બે ગવાહોનું 
સાથે જવં 
(૮) નિકાહની મજલિસમાં બટ પહેરીને દુલ્હાની હાજરી 
(૯) જબરદસ્તી કરવામાં આવતા નિકાહનો શરઈ હકમ ઝુ 
(૧૧) તબ્લીગી ઈજતિમામાં નિકાહ કરવા અને રૂખ્સતી વખતે ૩૯ 
રીત - રિવાજ પ્રમાણે ખૂબ ખર્ચ કરવો 
(૧૨) દીનદારી અને અખ્લાક પર માત્ર નજર કરી, માલ જોઈને | ૩૯ 
નિકાહ કરવા 
(૧૩) તબ્લીગી ઈજતિમામાં નિકાહની મજલિસ રાખવી 
(૧૪) કોઈ મસ્લિમ જમાતે શાદી વગેરે વિશે સખત અને 
અન્યાયી કાનૃત ઘડવા 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ન અનુકમણિકા 


(૧૭) શું પત્નીને તેની માતાની સામે ગાળ આપવાથી તિકાહમાં 
કોઈ નકસાન આવશે ? 


બનાવીને નિકાહ કરવા 
(£) નિકાહનો સુન્નત તરીકો અને ફાતિમી મહેર 
(૭) બીજા સાથે મંગણી કરેલી સાથે નિકાહ કરવા 


શાદીના રીલ રિવાજો 


| ઝુ (૧) શાદોમાં હલ્દીની રસમ 


(ર) મંગણી તૃટવા પર મંગણી વખતે આપવામાં આવેલી 





વસ્તઓ પરત કરવાનો હકમ 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ઠઠ અનુકમણિકા 


(૫) નિકાહ વખતે પતિ તરફથી પત્નીને આપવામાં આવેલો 
હદિયો કોની માલિકી ગણાશે ? 

(€) નિકાહમાં આપવામાં આવેલા ઘરેણા પર સસરાએ કબજો 
કરી લેવો 


(૮) તલાક પછી ઓરતે પોતાના એ સામાનની માંગણી કરવી 
જે તેતે હદિયા રૂપે આપવામાં આવ્યો હતો 


(૧૧) સાળી સાથે ઝિનાનો હુકમ 


વ. 


૪ 





દ “67 [૧ [૨ હઊપષ્ત|#-[૬% [હ [ત્ઇ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 7 અનુકમણિકા 


(૧૪) હલાલા માટે દેવરથી નિકાહ કરવા 
પદ (૧૫) પરણિત સ્ત્રી જો ઝિના કરે, તો તેને તલાક આપવી 
જરૂરી છે કે નથી ? 
૫૭ (૧૮) તલાકવાળી અથવા વિધવા ઓરતે પહેલા પતિના 
ભાઈથી નિકાહ કરવા 
(૧૭) દુધ પીવડાવવાની ઉમર કયાં સધી છે ? 


૭૮ 


(૧૮) પત્નીના સ્તન મોઢામાં લેવા ૪૮ 


૬૦ (૧૯) મસસ્‍્લિમ ઓરતે ખ્રિસ્તી સાથે નિકાહ કરવા અતે પતિત્તા 


દ. 
જ 


મૃત્ય પછી ઈસ્લામમાં દાખલ થવું 


૧ [(૨૦) છોકરીને મસલમાન બનાવીને નિકાહ કર્યા, પછી તેને | 9૯ 
દેવી - દેવતાઓની પુજા કરી તો.... ? 
#ર (ર૧) પતિતા મસલમાન થયા પછી પત્ની પણ મસલમાન થઈ ૮૦ 


ગઈ, તો તેમના નિકાહત્તો શં હુકમ છે ? 
(રર) શિયા છોકરાનો સન્ની છોકરી સાથે નિકાહ કરવાનો શરઈ હુકમ 
(ર૩) શિયાથી [નેકાહ પછી અલગ થવા માટે શું કરે ? ૮૧ | 
દપ (૨૪) લોટીયા (શિયા) ઓરતથી નિકાહ કરવા અને એ ૮૨ 
નિકાહમાં ગવાહ બનવું જાઈઝ છે કે નહીં ? ક 
(રપ) શિયા ઓરતથી નિકાહ કરવા 
(૨૮) મુસલમાને ખ્રિસ્તી ઓરતથી નિકાહ કરવા 
*૮ [(ર૭) કોઈના નિકાહમાં હોવા છતાં ઓરતે બીજી જગ્યાએ 
ર તિકાહ કરવા 
(ર૮) પાગલની પત્નીના તલાક પહેલા બીજા વ્યકિતથી નિકાહ કરવા 
૭૧ (૩૦) કોઈ ઓરતનો બીજો નિકાહ કરાવવો, જયારે કે તે 
પહેલાથી એક નવ મસ્‍્લિમ ખ્રિસ્તીના નિકાહમાં હોય. 
(૩૧) પરણિતે નિકાહ છતાં બીજા નિકાહ કર્યા પછી પહેલા 


1% 
[ઝે 


જે 





1“ [15% 15 [15 [1% 


પ 
દ કેં. 


પતિનું મૃત્યુ થઇ ગયં 





મ 
(૧ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફલાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 8 અનુકમણિકા 
9૩ (૩૨) જે ઓરત પોતાના પતિને છોડીને ફરાર થઈ જાય, તેને 
દાંપત્ય જીવનમાં ફરી લાવવી 
(૩૩) બીજાની પરણિત ઓરતથી શાદી કરવી જાઈઝ નથી 
[ ૭૫ |(૩૪) પરણિત ઓરતે બીજાથી નિકાહ કરવા 
(૩૫) ઈદ્દત ગ્જાર્યા વગર ત્તિકાહ કરવા 
૭૭ (૩૬) ઝિતા કરનારના પતિ અને પુત્રના નિકાહ ઝિના 
કરાવનારી સાથે જાઈઝ નથી 
(૩૭) સસરા અને વહતો એક બનાવ અને એ બનાવનો સબૂત 
૪૯ (૩૮) જો ઓરત દાવો કરે કે તેને સસરાએ શહવત સાથે હાથ 
લગાવ્યા છે, તો ? 
(૩૯) છોકરીથી ઝિના કરવા પર હરમતે મસાહરત 
૮૧ [(૪૦) છોકરાએ પોતાની સાવકી માતા સાથે અતે પિતાએ 
4 પોતાની વહ સાથે ઝિના કર્યા, તો શેં હકમ છે ? 
(૪૧) હરમતે મુસાહરત ખતમ થવાની કોઈ સુરત નથી 
૮૩ (૪ર) ઝિના કરનારના છોકરાએ ઝિના કરાવનારી ઓરતની 
છોકરી સાથે નિકાહ કરવા 
(૪૩) પિતાનું પોતાની સાત વર્ષની છોકરીના બદન પર હાથ 
ફેરવવાનો શરઈ હકમ 
૮પ (૪૪) પતિનો હાથ ભૂલથી પત્નીને બદલે પોતાની છોકરી પર 
પડી ગયો 
(૪૫) બિત્ત મસ્લિમ સાથે ફરાર થઈ જનારીના નિકાહતો હુકમ 
૮9 [(૪#) પરૃષ સાથે સમાગમ કરવાથી હુરમતે મુસાહરત સાબિત 
થશે કે તહીં ? 


વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 


(૧) પારણાંમાં કરેલા નિકાહ દરસ્ત છે. ર 
૮૯ [(ર) અકલમંદ બાલિગ છોકરી નિકાહ વિશે પોતાની જાતની ૧૦૩ 
જાતે માલિક છે. 








ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 0 અનુકમણિકા 
(૩) છોકરાની શાદીમાં પિતાએ મદદ ન કરવી ગૃતાહનું કારણ છે ? 
(૪) શ॥ાદીને લાયક અવલાદની શાદી ન કરાવવી અને પોતાની હજ કરવી 
(૫) નિકાહ અને કબૂલ કરવાનો સહીહ તરીકો 
(:) વાલિદૈનની ફરમાબરદારીમાં પોતાની પત્નીને તલાક આપી દેવી 
૯૪ [(૭) સમજદાર બાલેગ છોકરીના વાલીની પરવાનગી વગર 
નિકાહ કરવા 
(૮) ઓરતનું એકરારનામું અને પુરૃષનું તેનો વકીલ બની જવું 
(૧૦) લેખિત એકરારનામું જ કાકી છે, મોઢાથી એકરાર જરૂરી નથી 
૯૮ ([(૧૧) છોકરાતં વકાલતનામું ગવાહોતી રૂબરૂ વાંચવું અને 
તેનાથી નિકાહ થઈ જવા 
(૧૨) શેખ, સન્ની વહોરામાં કોણ અફઝલ છે ? 
૧૦૦ (૧૩) 'સથ્યિદ છોકરીના નિકાહ બિન સથ્યિદ સાથે બરબાદીનું 
કારણ છે.'' આ વાત દરસ્ત નથી 
૧૦૧ (૧૪) શાદીના દિવસે પતિએ એક હાથમાં ગલદસ્તો (ફલોનો 
હાર) પકડવો 
| ૧૦૨ (૧૫) ટેલિગ્રામ દ્વારા નિકાહ 
[૧૦૩ (૧ €) બા[લિગ છોકરી બીજી જાતિમાં પોતાના [નિકાહ કરી લે તો ? 
૧૦૪ (૧૭) માતા - પિતાની પસંદ કરેલી છોકરી જો છોકરાને પસંદ 
ન હોય તો શું કરે ? 
(૧૮) નાબાલિગ છોકરા અને છોકરીના નિકાહ 
૧૦૮ (૧૯) ઈમાન કબૂલ કરનારી ઓરતથી નિકાહ કરવા પર માતા | ૧૨૧ 
- પિતાની નારાજગી 


મહેરનું બયાન 


(૧) ફાતિમી મહેર 


| ૧૦૮ | (ર) મહેરની ઓછામાં ઓછી અને વધમાં વધ્‌ મિકદાર 








ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 10 અનુકમણિકા 


૧૧૧ [(૫) છોકરીના મૃત્યુ પછી માતા - પિતાએ દહેજની પરત | ૧રદ 


માંગણી કરવી 

૭ 

૧૧૫ [(૯) પોતાની બહેન અથવા છોકરીના નિકાહના બદલામાં 
બીજાની બહેન અથવા છોકરીથી નિકાહ કરવા 

૧૧૯ 


૧૫૯ (8 


આ. 
જે 


૧૧ 


જ 
૩ 


(૧૭) પતિએ મહેર વાપરી લીધા પછી ઓરત તલાક પછી 
મહેરની માંગણી કરે તો 


(૧) નિકાહ પછીની દાવત ''વલીમો'' કહેવાય છે અથવા 
એકાંત પછીની દાવત ? 


(૪) હદિયા - ભેટની ઉમ્મીદ કર્યા વગર વલીમાની દાવતમાં 
માત્ર માલદારોને બોલાવવા 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ નન અનુકમણિકા 


તલાકના વિવિધ મસાઈલ 


૮) પતિના ત્રણ તલાક આપવાને લીધે ઘરવાળાઓએ તેને 
બહાર કાઢી નાંખવો 


૧૩૭ [(૧) પતિએ ખે ગવાહોની હાજરીમાં પોતાની પત્નીને તલાકે 
અહસન આપવી 
(ર) તલાકે રજઈના બે પ્રકાર છે 

૧૩૯ (૩) ઔઓરતના આ દાવા પર કે ''આપે મને છોડી દીધી'' પતિનં 
હે। કહેવું 
(૪) જેની ઉપર નાપાક જીન સવાર હોય, તેની તલાકનો હુકમ 
1૧૪૧. (૫) પિતાને તલાકનો વકીલ બનાવવો 
(£) ઓરતનું નામ બદલીને તલાક આપવી 
[૧૪૩ [(9) તલાક આપનારાથી દંડ વસૂલ કરવો અથવા બીજી 
હ યકિતઓ અપનાવવી 
| ૧૪૪ (૮) તલાક આપનારા વ્યકિતથી સંબંધો તોડવા 

૧૪૫ (૯) તલાક આપવી કેવું છે ? 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યકહ ભાગ : પ નૃઝ અનુકમણિકા 


(૧૦) તલાકમાં ખાસ વખત અને ગવાહ જરૂરી નથી 
તેનો હુકમ 


| ૧૪૮ (૧૨) તલાક વિશે ગવાહોની ગવાહી ભિન્ન હોય તો શં હકમ છે ? 
૧૪૯ (૧૩) પતિના એકરાર પર કોર્ટની તલાકનો હકમ, જયારે કે 
૧૫૦ (૧૪) પત્નીની બિત ઈસ્લામી અદાલતમાં તલાકતી માંગણી પર ૧૭૩ 
પતિત રાજી થવં 


૧૪૭ [(૧૧) મેં છોડી દીધી અથવા છોડી દઈશ, એમાં મતભેદ અતે 
બાદમાં તે ઈન્કાર કરે 
(૧૫) કોર્ટની તલાકનો હકમ 








૪ 
| ૧૫ર (૧૬) પતિએ કોર્ટના તલાકનામા પર સહી કરવી 
૧૫૩ [(૧૭) માતા - પિતાના કહેવાથી ઓરતે પતિથી તલાકની 
માંગણી કરવી 
૧૫૪ (૧૮) નિષ્યત વગર કોર્ટના કાગળો પર સહી કરવાથી તલાક 
થશે કે નહીં? 
(૧૯) તલાક માટે શું માત્ર કોર્ટનો હુકમ કાફી છે? 


(ક 


૧૫૮. (૨૦) શં પત્ની પોતાના પતિને તલાક આપી શકે છે ? 


(૨૧) તલાકની ખબરથી તલાક થતી તથી 


ન્ન 
(૧ 


(રર) પતિની ખશીથી આપવામાં આવેલી તલાકનો હકમ 

(ર૩) ''તલાક આપં છું''થી કઈ તલાક લાગ્‌ પડશે ? 

૧૬૦ |(ર૪) સાસ - વહુના ઝઘડામાં ગુસ્સામાં આવીને નિય્યત વગર 
પત્નીને તલાક આપવાનો હકમ 


૧ ૬૧ | (રપ) દિલમાં માત્ર તલાકનો વિચાર આવવા પર તલાકનો હુકમ 
[૧૮૨ (ર૬) પતિ તરફથી અસંતોષનો શિકાર બનેલી ઓરતે તલાકની | ૧૮૨ 
ક માંગણી કરવી 
૧૮૩ [|(૨૭) બદઅખ્લાક ઓરતને તલાક ત આપવા પર એક હદીસથી | ૧૮૩ 
સાબિત કરવં 
(૨૮) વસવસામાં તલાકનો હકમ ૧૮૪ 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 13 અનુકમણિકા 


(ર૯) બદઅખ્લાક અને લાંબી જીભવાળી ઓરતને તલાક આપવી 





૧૬૬ (૩૦) નિકાહના ત્રણ દિવસ બાદ સવા ચાર મહિનાનો ગર્ભ 
જાહેર થવો 
(૩૧) યોગ્ય કારણ વગર તલાક આપવી 
(૩૨) ''હું પત્ની રાખવા નથી માંગતો'' થી તલાકનો હુકમ 
(૩૩) તલાકની એક સૂરત 
૧૭૧ (૩૫) પતિએ તલાકતામું લખીને તૈયાર ક્યું, પરંત તેને રવાના ૧૯૫ 
કર્યું નથી તો તલાક થશે ? 
(૩૮) તલાકના શબ્દો બે વખતે બોલવાનો હુકમ ૧૯૮ 
૧૭૩ (૩૭) ગર્ભની હાલતમાં એક તલાક આપીને ડિલેવરી પછી ૧૯૭ 
બીજી તલાક આપવી 


૧૭૪ [(૩૮) પતિએ ગર્ભની હાલતમાં એક તલાક આપીને ડિલેવરી | ૧૯૮ 
પછી બીજી તલાક આપવી 


| ૧૭૫ [(૩૯) એક તલાક લખીને મોકલતા બીજી તલાકનો વાયદો કરવો 
[૧૭૬ (૪૦) શબ્દ એક, બે, ત્રણ કહેવાને કારણે કઈ તલાક પડશે? ૧૯ 
(૪૧) ''જવાબ આપં છું'' કહેવાથી તલાક થઈ જશે કે નહીં ? 

૧૭૮ (૪ર) પતિએ એવી કસમ ખાધી જેમાં તલાક મોકફ ન હોય, તો 


જિ જિ 
“« «1 1૧ 


“ષે 


તલાક લાગશે કે નહીં ? 

૧૭૯ (૪૩) પતિએ પત્નીને કહેવું કે હમણાં ઘરેથી નીકળી જા, નહીં 
તો તલાક આપી દઈશ 
(૪૪) પતિએ એક મહિનાના આંતરે બે તલાક આપવી 
(૪૫) તલાક વિશે પતિને કોઈ કમિટીનો પાબંદ બનાવવો 
| ૧૮૨. (૪૬) બે વખતે તલાક આપ્યા પછી પત્નીને માતા અથવા બહેન કહેવી 


[૧૮૩ (૪૭) પતિ એક તલાક આપીને નકારી દે તો 


(૪૮) જે પત્ની સંભોગ ન કરવા દે, તેની સાથે શં કરવામાં આવે ? 


/5# | 47 
મર ઈન 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 14 અનુકમણિકા 
૧૮૫ (૪૯) તલાકવાળી ઓરતના હૈઝના દિવસો પસાર થવાથી જાતે 
તલાક નથી લાગતી 
(૫૦) સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બે તલાકનો હુકમ 
૧૮૭ [(૫૧) ''ત્રણ દિવસમાં નહીં આવ તો તલાક આપી દઈશ'' થી 


તલાકનો હકમ 
૧૮૮ (પર) જો શંકા હોય કે બે તલાક આપી છે કે એક તે તલાકનો શું 
હૈકમ છે ? 
(૫૩) 'ઈસ્લામી કાનૂન પ્રમાણે તલાક આપું છું'' કહેવાથી કઈ 


તલાક લાગશે ? 





નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં 


તલાક આપવી 
(૧) નશા અતે ગાંડપણની હાલતમાં તલાકનો હુકમ 


[૧૯૧ (ર) દારૂના નશામાં તલાક આપવી 
| ૧૯૨ | (૩) દારૂ પીને તલાક આપવી 


(૪) નશાની હાલતમાં તલાક 
(૫) પતિએ નશાની હાલતમાં તલાક આપવી 
૧૯૫ [(દ) પતિએ નશાની હાલતમાં તલાક આપી પછી ઈન્કાર કરી 
દીધો તો તલાક લાગશે કે ત્તહી ? 
| ૧૯% | (૭) નશામાં મસ્ત વ્યાકેતનું બે વખતે તલાક બોલવં 
(૮) પતિએ નશાની હાલતમાં તલાક આપવી 
(૯) નશાની હાલતમાં અનેક વખતે તલાક આપવી રરઃ 
(૧૧) ગસ્સાની હાલતમાં તલાક, તલાક, તલાક બોલવાનો હકમ 
(૧૨) ગસ્સામાં ઓરતને તલાકના શબ્દો કહી દીધા 


૨૦ર (૧૩) 'મેં તને પોતાનાથી અલગ કરી દીધી છે.'' કહેવાથી કેવી 
તલાક લાગશે ? 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ  (.” અનુકમણિકા 
(૧૪) તલાકે મકરૂહનો શરઈ હુકમ 
ર૦૪ (૧૫) શોક (પતિની બીજી પત્ની)ને કારણે તલાકની માંગ કરવી 
કરાહતમાં દાખલ છે કે નહીં ? 
ર૦૫ [(૧૮૯) જબરદસ્તી સાદા કાગળ ઉપર સહી કરાવીને તેતે 
તલાકનામં બનાવી દીધ 
(૧૭) ગુસ્સામાં તલાકત્તો હુકમ 
(૧૮) ગસ્સાતી હાલતમાં પોતાની પત્નીને બે વખતે તલાક, 
તલાક કહી દવી 
(૧૯) ગસ્સાની હાલતમાં આપવામાં આવેલી એક તલાકતો હકમ 
(૨૦) પત્નીએ ત્રણ તલાકનો દાવો કરવો અને પતિએ ઈન્કાર કરવો 
(૨૧) પોતાના ઓતરિક મામલામાં તલાકનો શબ્દ વાપરવો 
[૨૧૧ (રર) તલાકે મકરૂહનો શરઈ હકમ 
| ૨૧૨ (ર૩) નવમસ્લિમ છોકરીના જબરદસ્તીથી કૃફ્રિયા શબ્દો બોલવા 
થી નિકાહ તહીં તટે 
૨૧૩ |(૨૪) પાંતિએ તાવની હાલતમાં તલાક આપવી 
૨૧૪. (રપ) ગસ્સાની હાલતમાં તલાક આપીને ઈ 
(૨૬) તલાક માટે ગુસ્સો અને અજ્ઞાનતા વિઘ્નરૂપ નથી 


ત્રણ તલાકનું બયાન 


૨૧૮ (૧) પતિએ એક તલાક પછી અમક દિવસો પછી બીજી બે 
તલાક આપવી 
(ર) ઓરત બે તલાકનો દાવો કરે છે અને પતિ ત્રણ તલાકનો 
૨૧૯ (૪) હલાલા વખતે તલાકની શરત લગાવવી લાનતપાત્ર છે 
રર૦ (પ) હલાલા માટે સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપવાની શરતથી 
નિકાહ કરવા 
(₹) તલાક છતાં ઓરતતે સાથે રાખવી 








ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 16 અનુકમણિકા 


(૧૩) એક વાકયમાં ત્રણ તલાક અને નામ બદલીને તલાક વિશે 
તફસીલી ફતવો 
ર૨૯ (૧૪) તલાકે મૃગલ્લઝા છતાં ઓરતે હલાલા વગર બીજી વખતે 
નિકાહ પર આગ્રહ કરવો 
| ૨૩૦ (૧૫) ત્રણ તલાકવાળી ઓરત જો જબરદસ્તી પતિના ઘરે રહેતી 
હોય તો શં કરવામાં આવે ? 
(૧ €) એક સાથે ત્રણ તલાકનો હકમ 
ર૩૨ (૧૭) હલાલા માટે નિકાહ કરીને તલાક આપવા પર ગતોહ 
થશે કે નહીં? 
1૨૩૩ (૧૮) ત્રણ તલાક આપ્યા પછી હલાલો કર્યો પરંત નિકાહ માં 
આવ્યા પછી ફરી ત્રણ તલાક આપી દીધી તો ? 
(૧૯) પત્ર દ્વારા એક તલાક આપ્યા પછી બીજી ત્રણ તલાક આપવી 
[૨૩૫ (ર૦) હલાલા માટે સંભોગની શરત અને લેખિત તલાકનો હુકમ 
(ર૧) ત્રણ તલાક પછી હલાલો અને તેની ઈદ્દત 
(૨૨) ત્રણ તલાક આપવાથી તલાકે મૃગલ્લઝા પડે છે. 
ર૭૯ 
૨૩૯ (ર૪) બે વ્યકિતઓની હાજરીમાં પતિએ પોતાની પત્નીને દસ 
દસ વખતે તલાકના શબ્દો કહયા 
(ર૫) પાંચ વ્યકિતઓની હાજરીમાં પતિતં ચાર અથવા પાંચ [* 
વખતે તલાક કહેવં 


1૨૪૧ ૨ વખત ર્લ 
4 - પત્નીએ સાથે રહેવં 







ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 7 અનુકમણિકા 
(૨૭) ત્રણ તલાક આપ્યા પછી ૮૦ મિસ્કીનોને ખવડાવવાથી 
ઓરત હલાલ થશે ? 


(૨૮) તલાક માટે ગવાહ શરત છે કે નથી ? 

(ર૯) ત્રણ તલાક પછી હલાલાની સરત કેવી રહેશે ? 

(૩૦) હલાલા માટે બીજા પાંતિથી તલાક આપવાની ચોખવટ કરવી 
(૩૧) તલાકે મગલ્લઝા પછી ઈદ્ત અને હલાલો 

(૩૨) ત્રણ તલાક પછી ઈદત પુરી થવા પર એ જ ઓરતથી નિકાહ કરવા 


૪૮ (૩૩) હલાલાનો તરીકો 


(૩૪) તલાકે મૃગલ્લઝામાં હલાલો જરૂરી છે 

(૩૫) તલાક આપતી વખતે પત્નીત્તં ઢાજર હોવં જરૂર નથી 
(૩#) પહેલા પતિના નિકાહ માટે બીજા પતિએ સંભોગ કરવો શરત છે 
(૩૭) ત્રણ તલાક પછી રજૂઅનો અધિકાર નથી 


(૩૮) કોઈ મસલમાનની મઝાક કરવી જાઈઝ નથી રહ 


(૩૯) તલાકવાળી ઓરતને રાખવાની સરત 
ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 


રપપ (૧) પતિના શખ્દો : ''ત મારી ઉપર હરામ છે અને તુ મને ન |ર૯પ 
જોઈએ'' નો હકમ 


(ર) ''વાત પુરી થઈ ગઈ'' ના શબ્દોથી તલાકનો હુકમ 
ર૫૭ (૩) જો પતિએ કહયું : મારી 'જન્મતી'' (જન્મ આપનારી) ને | ર૯૮ 
તલાક તો શું હુકમ છે ? 


(૪) ''મેં છોડી દીધી '' થી કઈ તલાક લાગશે ? 





(૫) ''મારે નથી રાખવી'' થી કઈ તલાક લાગુ પડશે ? 
(«€) ''મેં રજા આપી દીધી'' કહેવાથી તલાક લાગી જશે કે નહીં ? ૨૯૮ | 
૨૧ [(૭) તલાકમાં ઈશારાના શબ્દો અનેક વખતે બોલવાથી એક જ ર૯૮ 


તલાક લાગશે 
ર#ર (૮) ''હં તને અલગ કરું છેં ત્‌ મારા કોઈ કામની નથી'' કહેવાથી ૩૦૦ 
તલાક લાગશે ? 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 18 અનુકમણિકા 
(૯) તલાકે રજઈ અને તલાકે બાઈન 
(૧૦) તલાકે બાઈનની ઈદ્દત અને તેમાં નિકાહ 
રપ (૧૧) જો પતિએ પત્નીને કહયું, ત્‌ ત્રણ ચાર મહિના માટે તારા 
ઘરે ચાલી જા, તો ? 
| ૨૬૬ [(૧૨) "ફારગતી'' તા શબ્દથી તલાક આપવાનો હકમ 
(૧૩) ત્રણ વખતે ''હં મારી પત્નીને ફારગતી આપું છું' 
(૧૪) હાર» દાદર થી તલાકની નિષ્યત 
૨૮૯ (૧૫) ''તમે તમારી પૃત્રીના નિકાહ જયારે ચાહો કરી લો'' 
તેનાથી લાગ પડતી તલાકનો હકમ 
ર૭૦ [(૧૮) તલાકે બાઈન અને પતિએ આપેલા ઘરેણાને પરત 
કરવાનો હુકમ 
ર૭૧ (૧૭) પતિએ પોતાની પત્નીને પત્રમાં લખ્યું કે ''હું તને રજા 
આપી રહયો છં" 
(૧ ૮) ઈશારાના શબ્દો અને તલાક 
(૧૯) કસમ ખાઇન્તે પતિતં કહેવં કે ''ત તારા પિતાના ઘરે ચાલી 
જા'' અને ફરી તેની સાથે રહેવું 
ર૭૪ (ર૦) "સંબંધ ખતમ સમજી લેવો'' થી કઈ તલાક લાગશે ? 


લેખિત તલાકનું બયાન 


ર૭પ (૧) ''મેં તલાક આપી, તે મારી પત્ની ન રહી' થી કઈ અને 
કેટલી તલાક લાગશે ? 


૩૧: 


(૩) ત્રણ તલાક પછી હલાલા વગર પાંતે પત્નીએ સાથે રહેવું 





પત્નીને નથી, તો શું હુકમ છે ? 
૨૭૯ (પ) તલાકનામા પર સહી કરવાથી તલાક લાગશે કે નહીં ? ૩૧૭૦ 
(૬) તલાકનો પત્ર મળ્યો, પરંત માલમ નહીં કોણે લખ્યો છે ? 


(૪) તલાકનામં લખીને કમિટીમાં મોકલ્યું, પરંત તેની જાણ ૩૧૮ 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 19 અનુકમણિકા 
(૭) એક તલાક પછી રજૂઅ કરવં 
(૮) પત્નીને માત્ર ડરાવવા તલાક આપવી 
૨૮૩ (૯) બહેનની ખોટી રજુઆત પર પત્નીને તલાક આપી, 
તલાક લાગશે કે નહીં ? 
ર૮૪ (૧૦) તલાકે રજઈ ચોક્કસ શબ્દોથી થાય છે, માત્ર તલાક 


વાયદો કે ધમકીથી થતી તથી 
ર૮પ (૧૧) ગવાહોની સામે કોર્ટમાં તલાક આપવાથી શરઈ દ્રષ્ટિએ 
તલાક લાગશે કે નહીં ? 


ર૮# (૧ર) બિન મૃસ્લિમ જજનું પતિની ખુશી વગર ઓરતને તલાક 
આપવી 
ર૮૭ (૧૩) બીજી વ્યકેત પાસેથી તલાકનામું લખાવ્યું પરંત પત્નીને 
ખબર ન પડી 
(૧૪) ગવાહ વગર લેખિત તલાકનો હકમ 
ર૮૯ (૧૫) કોરા કાગળ પર સહી કર્યા પછી બીજાનો તેના તરફથી 
તલાક લખવાનો હુકમ 
| ૨૯૦. (૧ ૪) ત્રણ મહિના દસ દિવસના અંતરે ત્રણ તલાક આપવાનો હકમ 
ર૯૧ (૧૭) છોકરા તરફથી પિતા વકીલ બનીને સહી કરેલ પત્ર પર 
તલાકનામું લખી દે. 
ર૯૨ (૧૮) લેખિત તલાકનો હકમ, જયારે કે તલાકનામં ઓરતને 
પતિના ઈરાદા વગર મળ્યું હોય 
ર૯૩ (૧૯) વિદેશમાં રહેતા પાંતિના તલાકનામા પર સહીને કારણે 
ઓરતના નિકાહ તટી જવા 
(૨૦) પત્ર દ્વારા તલાક મોકલવી 
ર૯પ (૨૧) પતિએ પાતાના પિતાના આગ્રહ પર તલાકનામું વાંચ્યા 
વગર તેની ઉપર સહી કરી દવી 
(રર) પતિનું કાગળ પર ત્રણ તલાક લખીને પત્નીથી કહેવં કે ત 
આ કાગળને વાંચી લે 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 20 અનુકમણિકા 
(ર૪) પતિએ પત્ર દ્વારા ત્રણ તલાક આપવી 
(રપ) લેખિત તલાકતતી સુરતમાં તલાક કયારથી લાગશે ? 
(ર૬) માત્ર તલાકતામા પર સહી કરવાથી તલાક લાગશે કે નહીં ? 





શરતી તલાકનો હુકમ 


૩૦૧ ૩૪૦ 
૩૦૨ (ર) શરતી તલાક શરત સાથે લાગે છે. 
| ૩૦૫ 


(૧૧) જો મારી હયાતીમાં ફલાણાંથી કોઈ પણ વખતે વાત કરી 
તો તને ત્રણ તલાક 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


_ફતાવા ફ્લાહિય્હ ભાગ: પ 2ગર અનુક્રમણિકા 
કોઈને તલાકનો અધિકાર સોૉંપવો 
(૧) નિકાહનામામાં તલાકનો હક સોંપવાના આધારે કમિટી 


નિકાહ રદ કરી શકે છે 


[૩૨૦_ 


(૧૦) પતિના અત્યાચારના કારણે નિકાહનામાતી શરતોના 
આધારે કમિટી દ્વારા નિકાહને રદ કરવો 


(૧૪) શાદી કર્યા પછી પતિ બિલ્કુલ ગાંડો થઈ જાય તો 
નિકાહનો હકમ 


(૧૫) શરઈ પંચાયત ન હોવાથી હંગામી ધોરણે ખલઅ માટે 
કંમિટી બનાવવી 

(૧૮) શરઈ કાઝી ત હોવાની સૂરતમાં ખલઅ માટે ઉલમા અને 
મફતીયાને કિરામનો ફેસલો 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ કઝ અનુકમણિકા 


(૧૮) પત્નીના હક્કો અદા ન કરવા અતે તેના પર જુલમ 
કરનાર પતિનો હુકમ 


ર૩) પતિ દાંપત્ય હક્કો અદા કરવા પર શકિંતમાન ન હોવાને કારણે |. 
પત્નીએ કોર્ટ દ્વારા બિત મસ્લિમ જજ દ્વારા તલાક લેવી 
(૨૪) પતિ પત્નીના હક્કો અદા ન કરે, અને તલાક પણ ત 
આપે તો બંતેમાં જદાઈ કેવી રીતે થશે ? 
(ર૫) પતિ દ્વારા તલાક ન આપી લટકાવી રાખનાર ઓરત માટે 
પતિથી છટકારાનો તરીકો 


(૧) પતિનું કથન ”માં અથવા માસીને બોલાવો” થી નિકાહ 
પર કોઈ અસર પડશે ? 

(ર) પતિત કથન '' તારા પિતાની જેમ મારી સાથે વાત કરે છે'' 
થી ઝિહારનો પુરાવો 

(૩) પત્નીને કહેવં કે ''ત મારા માટે મારી માં અને બહેન જેવી 
છે, માટે ચાલી જા” 


૩૪૯ 
| ૩૫૦, (ર) કોર્ટ મારફતે તલાકનો હુકમ 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 23 અનુકમણિકા 
(૫) છોકરીવાળા તરફથી તલાકની માંગણી પછી ઈદ્દતના 
ભરણપોષણત્તો શરઈ હકમ 
(૮) તલાક પછી ભરણપોષણ ખર્ચની માકી અને મહેર પરત 
કરવાતો શરઈ હકમ 


૪) તલાકે રજઈમાં જો પતિ રજૂઅનો દાવો કરે અને પત્ની 
ઈન્કાર કરે તો ? 


(૮) તલાક આપ્યા પછી ઓરતને નિકાહમાં પરત લાવવાનો 
શરઈ હકમ 

(૭) બે તલાક આપ્યા પછી ઓરતને કરીવાર નિકાહમાં લાવવા 
નો તરીકો 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ર4 અનુકમણિકા 
૩૭૩ | (૧૨) તલાકે રજઈથી રજૂઅ કરવાની રીત 
ઈદ્‌તનુ બયાન 
(૧) ગર્ભની હાલતમાં તલાક 
૪ર૭ 
જ 
૨ 





(૧૭) બીજા પતેતી તલાક પડી બે હેઝ આવે, ત્યાર પછી 
સતત પાંચ દ માહેના તોહર ર રહી 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ર5 અનુકમણિકા 


(ર૬) આઠ અથવા દસ દિવસ પતિની પાસે રહયા પછી તલાક 
ની સૂરતમાં કેટલી ઈદ્દત ગૂજારવી પડશે ? 


૩૪) ગર્ભવતી ઓરતતતી ઈદ્દત કેટલી છે અને ઈદ્દતનો ખર્ચ 
કોના પર અને કેટલો થશે ? 


(૩) ઈદ્દત પછી દેશના કાયદા - કાનૃતથી ફાયદો ઉઠાવી 
પતિથી ખર્ચ વસૂલવો 

(૪) તલાક પછી કોર્ટ દ્વારા મહેર અને ઈદદત (ખર્ચ)થી વધારે 
ખચંની માંગણી કરવી 


(૬) પતિતી ઈજાઝત વગર પિયર જતી રહેનારી પત્ની 
ભરણપોષણ ખર્ચની હકદાર થશે કે નહીં ? 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 26 અનુકમણિકા 


(૮) પત્નીનો ભરણપોષણ ખર્ચ અને વારસા વહેંચણી વિશે 


અમક મહત્વની બાબતો 


(૯) પત્નીથી ખેતીકામ કરાવવું 





દ | ૯ હષ 
અ" જ ચા 








વું ર સાસ ને મમમ પોતાની રને અલગથી મકાન ૪૮૧ 
આપવાથી મતાઇ કરવી 

૪ર 

(૧૩) પતિના જલ્મના કારણે પોતાના માતા - પિતાતા ઘરે ૪૮૫ 


રહેનાર ઓરતના ભરણપોષણ ખર્ચનો હુકમ 


ખબ જણ 
“8 [પત ત 
છ ઊ ત 


વન 
ષ્ટ 
ષે 


૧૮) ઈદ્દત અતે બાળકના દૂધના ખર્ચનો હુકમ, શરઈ માત્રા 
અને તેની મૃદદત 


10 
દ 


૪૨૯ 5) ૬ દતના ખર્ચતો હકમ ૪ર 


૩ ર તલાકવાળી ઓરત ત અને બાળકનો ખર્ચ 


ન, તલાક પછી ઓરતે તાની દોઢ વર્ષની બાળકોને 
પોતાતા પતિના ઘરે મોકલી : આપવી _ 


ક 
(૪ છા 
અહં | 447 


હક 
દ. ફિ. 


“% | “અ અબજ 
[૫ [10 છ 
(7૬0|3૧[૯૦૦ 





હ્ક્ 
મી 
ને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ 27 અનુકમણિકા 
(૩૦) તલાકવાળી ઓરતે ખોટો કૈસ કરી પતિ પાસેથી 
ભરણપોષણ ખર્ચ વસલ કરવો 
(૩૧) ત્તાફરમાન ઓરતે પતિથી કોર્ટ દ્વારા ખાધાખોરાકી ખર્ચ 
વસુલ કરવો 


૩૩) પતિના જિમ્મે તલાકવાળી સ્ત્રી માટે ઈદ્તના ખર્ચ 
સિવાય કયા કયા હકો છે ? 

(૩૪) પતિએ પોતાની હયાતીમાં પોતાની પત્નીના ખર્ચ માટે 
કોઈ સંપત્તિ તેના નામે કરવી 


૩૮) પતિની જાયદાદમાંથી પત્નીએ રહેવા માટે ઘરની 
માંગણી કરવી 

(૩૭) જયારે પત્ની તલાકની માંગણી કરે, તો પતિ પર 
ઈદ્દતતો ખર્ચ વાજિબ થશે કે નહીં ? 

(૩૮) ત્રણ તલાકવાળી સ્ત્રીનો ખર્ચ માલદાર પતિ પર કેટલો 
વાજિબ છે ? 


(૩૯) પત્ની તરકથી તલાકની માંગણી પર પતિના જિમ્મે 
ભરણપોષણ ખર્ચ જરૂરી છે કે નહીં ? 

(૪૦) તલાકવાળી ઓરતની પરવરિશમાં રહેનાર છોકરીનો | ૪૮૮ 
ખર્ચ પિતા ઉપર કયાં સધી વાજિબ છે ? 

(૪૧) પત્ની માલદાર ઘરની હોય અને પતિ ગરીબ હોય તો 
(મરણપોષણ ખર્ચ કેટલો વાજિબ થશે ? 


૪૪) શં ઓરતને અમક વર્ષો સધી ઘરે બેસી રહેવાથી તલાક 
થઈ જશે ? 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ર8 અનુકમણિકા 


નસલની સાબિતીનું બયાન 
(૧) શાદીના નવ વર્ષ પછી પેદા થનાર બાળકનું નસલ, જયારે 


કે પતિ તેનો ઈન્કાર કરે 


(૪) તલાકવાળી ઓરતની ઈદ્દ, ખર્ચ અને છોકરીની પરવરિશ 
નો મસઅલો 

(પ) વધૂ ખર્ચ માટે તલાકવાળી ઓરતે કેસ કરવો અને આ વિશે 
અમક અગત્યના મસાઈલ 

(€) શાદીમાં પતિ અતે તેતા કટંબિજનો તરફથી આપવામાં 
આવેલ ઘરેણાંનો હકમ 

(૭) બાળકને દુધ છોડાવવાથી ઓરતના સ્તન દૂધથી ભરાય 
ગયા છે તો શં કરવં જોઈએ ? 


પતિતા જિમ્મે નથી 





(૧૦) વિતી ગયેલા વરસોના ભરણપોષણ ખર્ચની જવાબદારી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 29 અનુકમણિકા 


(૧૧) તલાકવાળી ઓરતનો ભરણપૌોપષણ ખર્ચ અને અવલાદ 





તી પરવરિશ વગેરેના અહકામ 
(૧૨) માતાની તલાક પછી બાળકની પરવરિશ અને તરબીયત 
નો મસઅલો 


૧૫) કાકાએ પોતાની ભત્રીજીને પોતાને ત્યાં રાખવા માટે 
આગ્રહ કરવો અતે પોતાના છોકરા સાથે નિકાહ કરાવવા 


(ર૦) ઝિના વડે પેદા થનારની પરવરિશ કરનારનું નામ તેના 
પિતાની જગ્યાએ લખવું 
પર૮ 
(૨૨) બાપના મરણ પછી બાળકોની પરવરિશની જવાબદારી |પર૮ 
કોની છે ? 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 30 પ્રકારાકીય 


પ્રકાશકોય 


'ફિકહ'' ઈસ્લામી તાલીમનો સાર છે, પવિત્ર કર્બાતનો ખલાસો, શરીઅતતો 
તર્જુમાન અને ઈસ્લામી જિંદગીનો માર્ગદર્શક છે. જીવનનો દરેક ભાગ ફિકહ સાથે 
જોડાયેલો છે, અહીં સધી કે તેના વગર ઈસ્લામી જિંદગી અધરી સમજવામાં આવે 
છે. એ જ કારણથી નબીએ કરીમ (સલ.) તા જમાતાથી લઈ આજ સુધી તેત્તી 
જરૂરત પડી છે. અવલિયા અલ્લાહ ફરમાવે છે કે ફકીહ તે છે જેના ઈલ્મ અને 
અમલમાં સુસંગતતા હોય, હઝરત હસન બસરી કહે છે કે ફકીહ તે માણસ છે જે 
અલ્લાહને પ્રસત્ત કરી, આખિરત તરફ અકર્ષાયને પોતાની ખામીઓથી ખબરદાર 
હોય. ફિકહ એક અસંખ્ય વિશેષ્ટાઓને આવળી લેતો ફન છે, આ ફતત અને કલાને 
હાસિલ કરનાર (મફતી સા.) ને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત સમજવામાં આવે છે. તેને 
કતમાં 'ખયુન કષીર'' કહેવામાં આવ્યું છે. ફિકહ પોતાની આ બધી વિશેષ્ટાઓને 
લીધે સર્વ વિદયાઓમાં મોભાતું સ્થાન ધરાવે છે. જેથી જીવન સારી રીતે પસાર કરવા 
માટે આ વિધા (ફન) ની સખત જરૂરત પડતી હોય છે. ઈલ્મે ફિકડ અન્ય વિધાઓ 
સુધી પહોંચવાનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે, કુર્બાનમાં અલ્લાહ તઆલાતું ફરમાન છે : 
તમારામાંથી એક જમાત એવી હોય જે દીનની સાચી સમજ પ્રાપ્ત કરે, આ જ કારણે 
આ ફન (ફિકહ)ને હાસિલ કરવું કર્ઝે કિકાયા છે. 

તેમજ હદીસે પાકમાં છે કે અલ્લાહ તઆલા જેની સાથે ભલાઈનો ઈરાદો કરે 
છે તેને છોનની સહીહ સમજ અપંણ કરે છે, ફિકહ સંપૂર્ણ ખેર અને ભલાઈ છે, તેમાં 
મગ્ન અને પ્રવૃત્ત રહેવં અફઝલ ઈબાદત છે. અને ફિકહી મજલિસોમાં શરીક થવાનો 
સવાબ સાઇઠ વર્ષની ઈબાદતથી પણ વધારે છે. તેમજ એક ફકીહ હજાર જાહિલ 
ઈબાદત ગજારોથી ભારે છે. 

મૃફતીયાત્તે કિરામ અને ફક્હાએ ઈઝામ માટે સદકએ જારીયહનું કારણ બત્તે 
છે, તેનું કારણ છે કે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) ની મોજૃદગીમાં જે મસાઈલની 
જરૂરત પડતી હતી, વહી મારફતે તેનો ઉકેલ આવતો હતો. આપ (સલ.) સહાબા 
(રદિ.)ની મજલિસમાં બયાન કરતા હતા. પરંત આપ (સલ.) ની વફાત પછી 
વહીનો સિલસિલો બંધ થઈ ગયો, સહાબા (રદિ.) એ અહાદીસ અને નબવી 
તાલીમાતને મહફઝ કરી લીધી હતી, જેથી તેઓ તેની રોશનીમાં મસાઈલનો હલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 31 પ્રકારાકીય 
તલાશ કરી લેતા હતા, એટલે જ ફકહાએ મદીનામાં સાત સહાબીના નામ આવે છે : 
(૧) હઝરત સઈદ બિન મસષ્યિબ (રદિ.) (ર) હઝર ઉરવહ બિન ઝુબેર (રદિ.) 
(૩) હઝરત કાસિમ બિન મહમ્મદ બિન અબીબક્ર (રંદિ.) (૪) હઝરત ખારિજહ 
બિન ઝેદ બિન ષાબિત (રદિ.) (૫) હઝરત ઉબેદલ્લાહ બિન અબ્દુલ્લાહ બિન 
ઉતબહ (રદિ.) (#) હઝરત સુલૈમાન બિન યાસિર (રદિ.) (૭) હઝરત અબૂબક્ર 
બિત અબ્દરરહમાન બિન હારિષ બિન હિશામ (રદિ.) . 

ત્યાર પછી તાબિઈન, તબએ તાબિઈન, અઈમ્મએ મજતહિદીનનો જમાનો 
આવ્યો, તેમણે આ તાલીમાતતે સામે રાખી તમામ મસાઈલને હલ કર્યા, છેલ્લે 
અઈમ્મએ અરબઅનો જમાનો આવ્યો અને ચાર મસ્લક પર તમામ સહમત થયા, 
જેથી ફિક્હી મસાઈલને એકત્ર કરવાની જરૂરત પડી, જેતે તે સમયના મોટા મોટા 
નામવર ઉલમાએ અંજામ આપ્યં. અને ચાર ઈમામોના નિયુકત કરેલ ઉસૂલ અને 
નિયમોને ઘ્યાનમાં રાખી નવા મસાઈલનો ઉકેલ શોઘ્યો અને ઉમ્મતની સહીહ 
રેહનુમાઈ કરી. 

નબવી યૃગથી જ તેની મહત્વતા અને જરૂરતને સ્વીકારવામાં આવી છે. પરંત 
વર્તમાન સમયમાં તેની જરૂરિયાત મહદ અંશે વધી ગઈ છે. અને આ સિલસિલો હજુ 
પણ અલ્લાહના ફઝલો કરમથી ચાલે છે. કારણ કે આજ કાલ નવી નવી વસ્તઓનો 
ઉપયોગ વધી ગયો છે જેથી લોકોને તેની વધારે આવશ્યકતા છે. 

એ પરંપરાની એક કડી ફતાવાતો કીંમતી સંગ્રહ ''ફતાવા કફલાહિય્યહ ભાગ : 
પ જે આપના હાથમાં છે, જે વાલિદે મોહતરમ હઝરત મવલાના મફતી અહમદ 
બિન ઇબ્રાહીમ બેમાત સાહેબ (રહ.) કરમાલી (સ્થાપક મદત્તી દારૂત્તરબિયત 
કરમાલી) તા. અંકલેશ્વર જી. ભરૂચતા કીંમતી અને સચોટ ફતવાઓનો સંગ્રહ છે; 
જે આપે દારૂલ ઉલૂમ તા'લીમ્‌દીત ડાભેલ, દારૂલ ઉલૂમ ફલાહે દારેત્ત તકડેશ્વર તથા 
દારૂલ ઉલૂમ કરમાલીમાં પોતાની પઢાવવાની પ્રવૃત્તિઓ સાથે મસ્લિમ સમાજ દ્વારા 
પછવામાં આવેલ વિવિધ પ્રશ્નોના માહિતી સભર, કયાંક વિસ્તારપૂર્વક તાં ક્યાંક 
સંક્ષિપ્પપણે આપેલ આસાન જવાબો પર આધારિત છે. અલ્હમ્દલિલ્લાહ આથી 
પહેલા ઉદ્દમાં તેના પાંચ ભાગો તથા ગજરાતીમાં ૪ ભાગો છપાઈને પ્રકાશિત થઈ 
ચકયા છે, (જેને આપ 11///1/.૯ા11૯તંલ€1.૮૦11/વ્ટા-722 ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી 
શકો છો જે ખૂબ જ ઓછી એમ. બી ([73) માં છે.) અને બીજા આગળના ભાગોનં 
કામ ચાલું છે. આ કતાવાની લોકોમાં માંગ વધતા અહકરને થયં અને અનેક ગર્જર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 32 પ્રકારાકીય 
મસ્લિમોની માંગ પણ હતી કે તેને ગજરાતી ભાષામાં પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવે. 
જેથી ઉદૂ ન જાણતા લોકો પણ તેનાથી કાયદો ઉઠાવી શકે. જેથી અલ્લાહ તઆલાના 
ફઝલો કરમથી ''ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ તા અનવાદનું કામ અહકરે પ્રખર 
લેખક અતે અનૃવાદક માનનીય માસ્તર અહમદહસેન ગાજી સાહેબ (ગોધરવી) ને 
સોંપ્યું, અલ્હમ્દુલ્લાહ તેમણે આ કામને ખૂબ જ મહેનત, ધગશ અને નિખાલસતા 
પૂર્વક પૂર્ણ કર્યું અને આ ''ફતાવાના સંગ્રહ'' તે આપના હાથોમાં પહોંચાડવામાં 
મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યા. તે બદલ છું જનાબ માસ્તર સાહેબનો અંત : કરણથી શક્ર 
ગુઝાર છું, અલ્લાહ તઆલા તેમની આ ખિદમતત્તે કબૂલ ફરમાવે અને દારેનમાં 
બહેતરીન બદલો અર્પણ કરે અને તેમના ઈલ્મમાં ખૂબ બરકત નસીબ ફરમાવે અને 
ભવિષ્યમાં પણ તેમનાથી આવા કામો લેતા રહે એવી દુઆ છે. 

એક વાત દઃખની સાથે કહેવી પડે છે કે હઝરત મફતી અહમદ બેમાત સાહેબ 
(રહ.) ના ફતાવા ફ્લાહિય્યહના પાંચ ભાગોની તરતીબ અને તખ્રીજનું ઉર્દુમાં કામ 
પૂર્ણ કરનાર અને છટ્ટા ભાગને પણ કિનારે લાવનાર (જે મફકતી મજતબા રહ.ના 
કોમ્પ્યુટરમાં છે અને ટુંક સમયમાં પ્રકાશિત થવાનો હતો) અતે ટુંક સમયમાં 
ઈત્શાઅલ્લાહ પ્રકાશિત થશે એવા યવાન આલિમે દીન, દારૂલ ઉલૂમ દેવંબદત્તા 
ફાઝિલ, અનેક ખુબીઓના માલિક, દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યડ અરબિય્યહ 
માટલીવાલા - ભરૂચના ઉસ્તાદ હદીસ વ ફિક્હ હઝરત મૃજતબા હસન કાસમી 
(રહ.) તા. ૨૦ એપ્રિલ ર૦૨૧, મતાબિક ૮ રમઝાન હિ.સ. ૧૪૪૨ ના રોજ 
અલ્લાહની રહમતમાં પહોંચી ગયા છે. 

ખદા બખ્શે બહત સી ખબિયાંથી મરનેવાલેમેં.... 

અલ્લાહ તઆલા મરહુમની મગ[ફેરત ફરમાવે, જન્નતલ ફિરદોસ નસીબ 
ફરમાવે. આપની મહામૂલી ખિદમાતને તરક્કીએ દરજાતતં નિમિત્ત બનાવે, 
કટંબિજનોને સખ્રે જભીલ નસીબ ફરમાવે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન ! 

અલ્લાહ પાક વાલિદે મહતરમ મફતી અહમદ બેમાત સાહેબ (રહ.)તા આ 
ઈલ્મી સંગ્રહને કબૂલ ફરમાવે, તેઓ માટે સદકએ જારિયહઢ બનાવે અને જન્નતમાં 
ઉચ્ચ મકામ નસીબ ફરમાવે, આપની ઈલ્મી, દીની, સામાજીક, સાર્વજનિક, દીની - 
દુન્યવી ખિદમતોને કબૂલ ફરમાવે. અને સૌ ગર્જર મસ્લિમોને આપના ફતવાઓથી 
ફાયદો ઉઠાવવાની તોકીક આપે અને જે ભાઈઓએ એતે પ્રગટ કરવામાં વિવિધ રૂપે 
સાથ સહકાર આપ્યો તે સૌને તેમની કોશિશોનો બદલો આપે. આમીન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ 33 પ્રકાશકીય 
જે સખીદાતાઓએ તેને પ્રકાશિત કરવામાં અરથિંક મદદ કરી તેમને આ મૌકા 
પર વિસરી ન શકાય, હેં તેમનો અંત : કરણથી આભાર માનું છું. અલ્લાહ તઆલા 
તેમના જાન-માલ- ઉપ્રમાં બરકત નસીબ ફરમાવે, તેમની સખાવતને કબૂલ કરે. 
આ કિતાબને પ્રકાશિત કરતા અમે ખૂબ જ ખૂશી અનભવીએ છીએ. 
અલ્લાહ રબ્બુલ ઈઝઝત આ ફતાવા સંગ્રહને કબૂલ ફરમાવે, તમામ લોકોને 
તેનાથી ખૂબ જ ફાયદો ઉઠાવવાની તૌકીક આપે, લોકો માટે લાભદાયી બનાવે, અને 
મરહૂમ વાલિદ સાહેબ (સાહિબે ફતાવા) માટે સવાબે જારિયહ બનાવે. અને 
અહકરના હકમાં પોતાની રઝામંદી અને ખશ્નૂદીનો ઝરીયો બનાવે. આમીન. 


અહકર (હાફિઝ) અસ્જદ બિન મુફતી અહમદ બેમાત (સાહેબ) 
ખાદિમે કુરઆન : મસ્જિદ ઉમર હેમિલ્ટન, કેનેડા 

ફોન નં. 1905 966 4141 

ઈસ્લામી તારીખ : ૧૮ શવ્વાલ ૧૪૪૨ 

અંગ્રેજી તારીખ ૩૧ મે ર૦ર૧ 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ઝક 1»ગર્કા : “-ઝ કક ચીં | હો ,. ઇછ : હ 450 
“કી હ 1%: ક) “પહ સ્‍ચ્-ઇદક- 
ત્5્ઝા ઝે) હં «પ ધ પ૫ ૬ ટૃહગા હઝ, ૬35 : હકક “૬૬૪: «ડઝ» 


( 282254: 


તર્જેમો : ઉમ્મુલ મૃઅમિતીન હઝરત આઈશા (રદિ.) થી રિવાયત છે કે 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : તમે નિકાહનું એલાન કરો, નિકાહ મસ્જિદની 
અંદર કરો અને નિકાહ વખતે ડફલી વગાડો. (તિરમિઝી : ૧ / ર૦૭, હદીસ નં. ૧૦૮૯) 


મંગણી, ઈજાઝત,ગવાહી વગેરે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 3% મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 





મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 


(૧) મંગણીની શરઈ હેસિયત 

સવાલ (ર૦૩૫) : નિકાહ પહેલા મંગણીતી જે રસમ કરવામાં આવે છે, જેમાં 
દલ્હા અને દુલ્હનના વાલીઓ એ કરાર કરે છે કે તમારી છોકરીનો નિકાહ અમારા 
છોકરા સાથે થશે. તો શું આ રીતે મંગણી કરવી શરઈ દ્રષ્ટીએ સહીહ છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

મંગણી શરઈ રીતે એક પ્રકારનો વાયદો અને એકરાર છે, જે જાઈઝ છે, 
(બુખારી: ૧ / ૨૭૮, હદીસ નં. ૨૧૪૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર) ગવાહ વગર નિકાહ પઢાવવા કેવા છે ? 

સવાલ (ર૦૩૮) : નિકાહ વખતે ગવાહોની ઈજાઝત વગર નિકાહના રજીસ્ટરમાં 
લખેલા નામોને જોઈને નિકાહ પઢાવી દેવામાં આવે, તો તેનો શં હકમ છે ? શં નિકાહ 
થઈ જશે અથવા ગવાહોથી નિકાહ પઢાવવાની ઈજાઝત ન લેવાથી કોઈ પ્રકારની 
ખામી તો પેદા નહીં થાય ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો ગવાહોની હાજરીમાં અથવા વકીલ વચ્ચે ઈજાબો કબૂલ થાય તો નિકાહ 
દુરુસ્ત થઈ જશે. માત્ર શરત એ છે કે નિકાહની મજલિસમાં હાજર રહીને પરસ્પર 
મંજુરનું કથન ગવાહોએ સાંભળ્યું હોય. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૫) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૩) ગવાહોની ગેર હાજરીમાં એવું કહેવું કે મેં મારી જાત 

બખ્શી દીધી, તો નિકાહ થશે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૦૩૭) : એક મૃસલમાન મદ અને એક મસલમાન ઓરત પરસ્પર એવું 
કહે છે કે અમે પોતાની જાત એક બીજાને આપી દીધી, એવું કહેવાથી નિકાહ થઈ 
જશે કે તહીં ? એક પણ ગવાહ નથી. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 3ઉ મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
મદ અને ઓરત સામે સામે એકબીજાને પોતાની જાત આપી દે અને ગવાહ 
ન હોય, તો નિકાહ નહીં થાય. નિકાહ વખતે બે ગવાહોની હાજરી જરૂરી છે, 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિલ મૃખ્તાર : ૩/ ર૧) 
ગવાહો માટે ચાર શરતો જરૂરી છે : 
(૧) આઝાદ હોય (ર) સમજદાર હોય, પાગલ ન હોય (૩) બાલિગ હોય 
(૪) મસલમાન હોય. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૨ / ર૫૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૪) નિકાહમાં ઈજાબો કબૂલના શબ્દો ધીમે અને 
અવાજથી કહેવામાં શંકા 
સવાલ (ર૦૩૮) : એક વ્યકિતના નિકાહ તબ્લીગી ઈજતિમામાં થયા, તેમાં 
લગભગ ૪૦૦ -૫૦૦ લોકો હાજર હતા. હઝરત શૈખલ હદીસ મવલાના રઝા 
અજમેરી સાહેબ (રહ.) એ નિકાહ પઢાવ્યા છે. જયારે હઝરતે વકીલ, ગવાહો અને 
મજમા સામે ઈજાબો કબૂલ કરાવ્યું, તો એ વખતે કહેલા દુઆના શબ્દો : ''નક્હતહા 
વ કબિલ્તહા'' વિશે પતિને શંકા છે કે મેં એ કલિમાત જોરથી કહયા હતા કે ધીમેથી ? 
તેમજ એ કલિમાત જબાનથી કહયા હતા કે માત્ર હકારમાં મોઢું હલાવ્યં હતું ? 
અલબત્ત એ વ્યકિતનું કહેવું છે કે ઈજાબો કબૂલ વખતે મારા નિકાહનો ઈરાદો 
બિલ્કલ યકીની અને પાકો હતો, તો આ પ્રકારતી શંકા વિશે શં હકમ છે ? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
ઈજાબો કબૂલના શબ્દો ''તકહતૃહા વ કબિલ્તુહા'' દુઆના શબ્દો નથી, બલકે 
અરબી ભાષામાં તેનો અર્થ છે કે મેં નિકાહ કબૂલ કર્યા અને વર્ણન કરેલી ઓરતને મેં 
પોતાના નિકાહમાં કબૂલ કરી અને આ શબ્દોથી શરીઅતની દ્રષ્ટિએ નિકાહ સહીહ 
થાય છે અને ઓરત હલાલ થાય છે. માટે આ ઈજાબો કબૂલના શબ્દોને જોરથી અને 
ધીમેથી કહેવા જોઈએ. (દર્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મૃહતાર : ૩ / ર૧) જોકે સવાલમાં કોઈ 
શંકાનં કારણ નથી, નિકાહ સહીહ છે, એવા માંકા પર જોરથી જ કબૂલ કરવામાં 
આવે છે, એટલે એ મોકો જોરથી કહેવાનો છે, એટલે શંકા કરવાની કોઈ જરૂરત 
નથી. (અલ અશ્બાહ વન્નઝાઈર : ૪૭, ૪૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 37 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 
(૫) અનેક નિકાહો માટે એક ખુત્બો 

સવાલ (૨૦૩૯) : જો એક સાથે ૨૦-રપ નિકાહ કરાવવાના હોય, તો શં દરેક 
માટે અલગ અલગ ખત્બો પઢવામાં આવશે, અથવા પછી એક જ ખત્બો પઢીને 
બધા માટે ઈજાબો કબૂલ કરાવવામાં આવશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

નિકાહ માટે ખત્બો મસ્નૂન અને પ્રિય છે, જો અનેક નિકાહ એક જ 
મજલિસમાં પઢાવવાના હોય, તો એક જ ખુૃત્બાથી સુન્નત અદા થઈ જશે, ઈજાબો 
કબૂલ વચ્ચે આવવાથી ખત્બાની સન્નત ખતમ નહીં થાય, (દર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ 
મૃહતાર : ૩/ ૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(*) નિકાહ વખતે ત્રણ વખત કબૂલ કરાવવું 

સવાલ (૨૦૪૦) : નિકાહ વખતે ઈજાબો કબૂલમાં ત્રણ વખત કબૂલ કરાવવં જરૂરી 
છે અથવા એક જ વખતે કાફી છે ? અમારે ત્યાં જુના ખ્યાલના કાઝી છે. જે ત્રણ 
અલગ અલગ શખ્દોમાં ત્રણ વખતે કબૂલ કરાવે છે, તો આ કેવં છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

નિકાહમાં કરાર કરનારા અથવા તેમના વકીલ ભલે તે વકીલ ત્તજીકનો 
રિશ્તેદાર હોય અથવા અપરિચિત, જયારે બે ગવાહો સામે ઈજાબો કબૂલ કરી લેશે, 
ભલે ઈજાબા કબૂલ ઉદ્માં કહે અથવા ગજરાતીમાં અથવા અન્ય કોઈ ભાષામાં 
(જયારે એ માલૂમ થઈ જાય કે આ ઈજાબો કબૂલના શબ્દો છે અને ગવાહો પણ તેતે 
જાણતા હોય) તો કાકી છે, નિકાહ થઈ જશે. કાઝી હઝરાત જે ત્રણ વખત કબૂલ 
કરાવે છે તે જરૂરી નથી. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / ૯,૧૦) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૭) છાંકરીથી નિકાહની ઈજાઝત લેતી વખતે, બે 

ગવાહોનું સાથે જવું 

સવાલ (૨૦૪૧) : નિકાહમાં છોકરીથી ઈજાઝત લેતી વખતે, વકીલની સાથે 
ગવાહોનું હોવું પણ જરૂરી છે ? સામાન્ય રીતે છોકરીનો નજીકનો રિશ્તેદાર ઈજાઝત 
લે છે, તો એ વખતે પણ ગવાહોનું હોવં જરૂરી છે ? ગવાહો વગર ઈજાઝત લેવી 
કાકી છે કે નહીં ? જવાબ આપીને મહેરબાની કરશો. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 38 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
જવાબ : હા(મેદંવ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
છોકરીથી ઈજાઝત જયારે તેના પિતા અથવા દાદા, કોઈ રિશ્તેદાર અથવા 
તેનો વકીલ લઈ લે અને નિકાહ પઢાવી લેવામાં આવે, આ પણ કાકી છે, નિકાહ થઈ 
જશે. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મુહતાર : ૩ / ૯,૧૦) ઈજાઝત લેતી વખતે બે ગવાહોનં 
સાથે હોવં જરૂરી નથી. ગવાહોની હાજરી તો ઈજાબો કબૂલની મજલિસમાં જરૂરી છે 
કે તેના વગર નિકાહ સહીહ નહીં થાય, ઈજાઝત વખતે તેમનું હોવું જરૂરી નથી. 
(તબ્યીનુલ હકાઈક : ર / ૯૮) પરંતુ તે વખતે ગવાહોનં હોવું બહેતર છે કે એ પછી જો 
છોકરી એ વાતનો ઈન્કાર કરી દે કે મેં નિકાહની ઈજાઝત નથી આપી, તો એ બે 
ગવાહોથી તેનો દાવો રદ થઈ જશે. એટલે એ વખતે બે ગવાહોને સાથે લઈ જવા 
બહેતર છે. (ફિકહે ઈસ્લામી : ૯ / ૭૨) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) નિકાહની મજલિસમાં બુટ પહેરીને દુલ્હાની હાજરી 
સવાલ (ર૦૪૨) : ઘણી જગ્યાએ જોવામાં આવે છે કે નિકાહ પઢાવતી વખતે પણ 
દલ્હો બટ પહેરીને હોય, તો શં બટ પહેરવાની હાલતમાં તેનો નિકાહ સહીહ થઈ 
જાય છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
બૂટ પહેરીને નિકાહ પઢાવવા જાઈઝ છે. તેમાં કોઈ વાંધો નથી, નિકાહ થઈ 
જશે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૯) જબરદસ્તી કરવામાં આવતા નિકાહનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (ર૦૪૩) ઃ એક છોકરો એક છોકરીને તેના ઘરેથી ઉઠાવીને લઈ ગયો, પછી 
તે એ છોકરીને પોતાના ઘરે લઈ જઈને જબરદસ્તી તેતી સાથે નિકાહ પઢી લીધા. 
નિકાહ છોકરાના બે નાના ભાઈઓને સાથે રાખીને તેને ગવાહ અતે વકીલ બનાવીને 
કરી લીધા છે તો આ નિકાહ શરઈ રીતે કેવા છે ? 

જવાબ : હામેદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

નિકાહ સહીહ થવામાં ઈજાબો કબૂલ જરૂરી છે. (રદુલ મૃહતાર અલા રારેલ 
મૃખ્તાર : ૩ / ૯) બંનેમાંથી કોઈ એક દા.ત. છોકરો બે સમજદાર બાલિગ ગવાહોની 
હાજરીમાં એ કહે કે મં ફલાણી (ઝેત્તરબ) સાથે નિકાહ કર્યા, પછી ઝેતખબે કહયું કે મં 
આ નિકાહતે કબૂલ કર્યા, અથવા છોકરીનો વકીલ બે સમજદાર બાલિગ ગવાહોની 
હાજરીમાં એવું કહે કે મેં છોકરી તરફથી આ નિકાહને કબૂલ કર્યા, તો નિકાહ સહીહ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ગુણ મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
થઈ જશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૨૧) 

ખત્બો નિકાહમાં સુન્નત છે, જરૂરી નથી. (દર્રે મૃખ્તાર મઅ રદલ મૂહતાર : ૩ / 
૮) એટલે છોકરાના બંને ભાઈઓ સમજદાર અને બાલિગ હોય અને તેઓ ખરેખર 
ગવાહ બન્યા હોય, તો નિકાહ દુરૂસ્ત થઈ જશે અને જો તે નાબાલિગ હોય તો નિકાહ 
દુરસ્ત નહીં થાય. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધૂ 
જાણનાર છે. 

(૧૦) જબરદસ્તી નિકાહનો હુકમ 

સવાલ (૨૦૪૪) ઃ જો કોઈ વ્યકિતને મજબૂર કરવામાં આવે કે નિકાહ કરી લો ત્તહી 
તો મારવામાં આવશે, તો આ રીતે નિકાહ સહીહ ગણાશે કે તહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

નિકાહના ઈન્કાર પર, છોકરીવાળાઓ તરફથી મારપીટના ડરથી નિકાહ કરી 
લીધા, તો આ નિકાહ સહીહ થઈ જશે. (રદુલ મહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૨૧) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૧) તબ્લીગી ઈજતિમામાં નિકાહ કરવા અને રૂખ્સતી 
વખતે રીત - રિવાજ પ્રમાણે ખૂબ ખર્ચ કરવો 
(૧ર) દીનદારી અને અખ્લાક પર માત્ર નજર કરી, માલ 
જોઈને નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૦૪૫) : ઘણા લોકો તબ્લીગી ઈજતિમામાં પોતાના છોકરાના નિકાહ કરે 
છે, પછી જયારે રૂખ્સતીનો વખત આવે છે, તો ખૂબ જ એહતિમામથી દાવત કરે છે 
અને ખુબ રૃપિયા ખર્ચ કરે છે. તેમની ડબલ નીતિ શરીઅતમાં શું હુકમ રાખે છે, આ 
રીતે આજકાલ જોવામાં આવે છે કે અમક લોકો દીનદારી અને અખ્લાક પર માત્ર 
નજર કરીને છોકરીની શાદી માટે એવા છોકરાને પસંદ કરે છે જે ઘરેણા અતે કપડા 
વધુ પ્રમાણમાં આપતો હોય. અમક વખતે તેની માંગ પણ કરવામાં આવે છે. અમક 
વખતે એ જ વિચારમાં અને વર્ષો સધી પોતાની છોકરીને લોકો ઘરમાં બેસાડી રાખે 
છે અને માલદાર જમાઈ નથી મળતો, એટલે શાદી કરતા નથી. શરીઅતમાં તેનો શું 
હકમ છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 40 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
જવાબ : હા(મેદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

નિકાહ માટે શરીઅતમાં ઘણી સહલતો અને આસાનીઓ છે, બે ગવાહોની 
હાજરીમાં દલ્હો અને દુલ્હન ઈજાબો કબૂલ કરી લે, નિકાહ થઈ જાય છે, (દર્રે મુખ્તાર 
મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ૯,૨૧,રર) તેમાં ખત્બો સન્નત છે એવી રીતે મસ્જિદમાં નિકાહ 
થાય અને લોકો ભેગા થાય, એ પણ સત્તત છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / 
૮) તેમજ વલીમાની દાવત પણ સ-્નત છે, (ઉમ્દતલ કારીઃ ૨ ૦/ ૧૫૩) 

શાદીને કારણે મઈ પર મહેર વાજિબ થાય છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ર / ર૨૮૮) 
પરંત તે પણ ઘણી સામાન્ય, હતકી મસ્લક પ્રમાણે ઓછામાં ઓછી મહેર માત્ર 
ચાંદીના દસ દિરહમ છે. તેની પોણા ત્રણ તોલા ચાંદી થાય છે. (દુર મુખ્તાર મઅ રદિલ 
મૃહતાર : ૩/ ૧૧૦) અથવા કોટંબિક રીવાજ પ્રમાણે જે વાલી નક્કી કરે, તે અદા કરવી 
જરૂરી છે. 

હઝરત આઈશા (રદિ.) ફરમાવે છે કે રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ઇર્શાદ 
ફરમાવ્યો : સૌથી બરકતવાળો નિકાહ તે છે, જેમાં ખર્ચ ઓછો હોય. 

(શ્અબલ ઈમાન: ૮ / ૫૦૧, હદીસ નં.૬૧૪ ૬) 

રસૂલુલ્લાહ (સલ.) તા જમાનામાં નિકાહ એટલો આસાન અને સહેલો હતો 

કે જાતે આપ (સલ.) ને ખબર આપવામાં આવતી ન હતી અને સહાબા (રદિ.) 

નિકાહ કરી લેતા હતા. તેના ઘણાં ઉદાહરણો છે, માત્ર બે ઉદાહરણો હદીસથી નકલ 
કરવામાં આવે છે. 

(૧) હઝરત અબ્દરહમાન બિન ઔફ (રદિ.) રસૃલલ્લાહ (સલ.) તી 
મજલિસમાં આવ્યા, તો તેમની ઉપર કંઈક કૈસરનો અસર હતો, આપ (સલ.) એ 
સવાલ કર્યો કે આ શું છે ? તો એમણે જવાબ આપ્યો કે હે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) ! 
મેં શાદી કરી છે. તો આપ (સલ.) એ ફરમાવ્યં : વલીમો કરો, ભલે એક બકરી હોય. 

(બખારી : ૨ / ૭૭૪, હદીસ નં. ૫૧૫૩) 

(ર) હઝરત જાબિર (રદિ.) નો નિકાહ એટલો આસાન અતે સાદો હતો કે 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) ને પણ તેની ખબર ન થઈ. (બુખારી: ૨ / ૮૦૮, હદીસ નં. ૫૩૮૭) 

જયારે આજે લોકો સાદગીનો દાવો કરીને દરેક પ્રકારના રીત રિવાજો 
અપનાવી રહયા છે. તબ્લીગી ઈજતિમામાં શાદી કરી લીધી, પછી બે ચાર મહિના 
પછી રૂખ્સતી વખતે ખૂબ જ ધામધમથી દાવત કરી રહયા છે અને રીત રિવાજોમાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફલાહિંચ્યહ ભાગ : પ 41 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેર 
ખર્ચ કરી રહયા છે, તો પછી સાદગી કયાં રહી ? આ તો લોકોને ધોકો આપવો છે, 
જો અલ્લાહ તઆલાએ માલ આપ્યો છે, તો છોકરાવાળાઓએ વલીમાની દાવત 
કરવી સન્નત છે, તેમાં વધ ખર્ચ ન કરવો જોઈએ. રસૂલલ્લાહ (સલ.) નો વલીમો 
જુઓ: 
હેૈઝરત સકફિય્યહ (રદિ.) ના વલીમાના મોકા પર રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ 
ફરમાવ્યં : જેની પાસે ખાવાની કોઈ વસ્ત હોય, તે લઈ આવે. સહાબા (રદિ.)માંથી 
અમક ઘી લાવ્યા, અમક પનીર લાવ્યા અને અમક ખજુર, તે મિશ્રણ કરીને હેસ (જે 
એક પ્રકારનો હલવો) બનાવવામાં આવ્યો. આ વલીમો હતો. 
(બુખારી: ૧ / પ૪, હદીસ નં. ૩૭૧) 
અને અમક પત્નીઓના નિકાહમાં આપ (સલ.) એ બે મદદ અને બે રતલ 
જવથી વલીમો કર્યો હતો. (બુખારી : ર / ૭૭૭, હદીસ નં. ૫૧૭૨) 
હઝરત ઝૈનબ (રદિ.) ના વલીમામાં ગોશ્ત હતો, પરંત એ પણ મામલી 
દાવત હતી. (બુખારી ઃ ૧ / ૫૪, હદીસ નં.૫૧૭૧) 
આજે જે વલીમાના નામ પર ખર્ચ કરવામાં આવે છે અને શાદીના મોકા પર 
છોકરીવાળા, છોકરાવાળાઓ પાસેથી મહેમાનોને ખવડાવવા માટે રૂપિયા લે છે. આ 
શરીઅતથી સાબિત નથી. 
શાદી માટે છોકરીની દીની અતે અખ્લાકી હાલત જોવામાં આવશે. જે વિશે 
આપ (સલ.) નું ફરમાન છે કે શાદીતા કારણો : માલ, ખાનદાન, ખબસુરતી અને 
દીનદારી છે, તો તમે દીનદાર છોકરીથી નિકાહ કરો. (બખારી : ર / ૭૬૨ , હદીસ નં. 
૫૦૯૦) છોકરો હોય કે છોકરી, દીનદાર અને અખ્લાક જોઈને નિકાહ કરવામાં 
આવે. 
દીનદારીને બદલે ઘરેણા અને કપડા વગેરે જોઈને શાદી કરવી ઈસ્લામી 
તાલીમની વિરૃદ્ધ છે અને માંગવં પણ જાઈઝ નથી. હરામ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૨ / 
૧૮૭) શાદી પછી ખવડાવવા, પીવડાવવાની અને કપડા વગેરેની જવાબદારી પતિની 
છે, તે અદા કરશે. શાદીથી પહેલા તેની માંગણી કરવી બિલ્કુલ જાઈઝ નથી. (ફતાવા 
હિન્દિય્યડ : ૧ / ૫૪૪) અને એ ઈચ્છાને લીધે છોકરીને બેસાડી રાખવી હરામ છે. જો 
છોકરી ગનાહમાં સંડોવાશે તો પિતા પણ ગનેહગાર થશે. (શઅબુલ ઈમાન : ૧૧ / 
૧૩૭, હદીસ નં. ૮૨૯૯) એટલે રસૂલલ્લાહ (સલ.) નં કરમાન છે કે જયારે છોકરીનો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ ન. મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેર 
પયગામ આવે, તો તેની શાદી કરાવી દો, નહીં તો મોટો ફિત્નો પેદા થશે. 
(તિરમિઝીઃ ૧ / ર૦૭, હદીસ તં. ૧૦૮૪) 
માટે શાદી પહેલા વર્ણન કરેલી ચીજોની માંગણી કરવી અને છોકરાને તેની 
ઉપર મજબર કરવો હરામ છે. ઘણી વખતે છોકરાનો પિતા મજબરીમાં કરજ અથવા 
વ્યાજ પર રૂપિયા લાવીને આપે છે અને તેનં કારણ છોકરીનો પિતા બને છે, જાહેર 
છે કે આ કામ હરામ છે. 
માટે ઈજતિમામાં શાદી કર્યા પછી સાદગીથી ૧૫- ૨૦ નજીકના રિશ્તેદારોને 
બોલાવીને રૂખ્સતી કરવી જોઈએ. અને છોકરો પોતાની હેસિયત પ્રમાણે વલિમો કરે. 
બસ આ સન્નત તરીકો છે અને તેમાં બરકત છે. કક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૧૩) તબ્લીગી ઈજતિમામાં નિકાહની મજલિસ રાખવી 
સવાલ (ર૦૪૮) : નિકાહ માટે કઈ મજલિસ એટલે કઈ જગ્યા મસ્નૂત્ત છે ? 
આજકાલ જે સાદગી અને બરકતત્તા નામ પર, પોતાને ત્યાં અથવા બીજા 
ગામમાં થનારા ઈજતિમામાં નિકાહ કરે છે, જેમાં દુલ્હાને, ગવાહોને અને વકીલ 
વગેરેને ઓળખવો પડે છે, જયાં બીજા પણ ઘણાં નિકાહ થાય છે. આવું સાદગી અને 
બરકત સમજીને કરવામાં આવે છે, તો શું કુરબાન અને હદીસની રોશનીમાં વર્ણન 
કરેલો રિવાજ સાબિત છે કે નહીં ? કયાંક આ બિદઅત તો નથી ? 
જવાબ : હામેદવ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
નિકાહ અને ઝિનામાં ફરક એ છે કે નિકાહ જાહેરમાં લોકોની સામે થાય છે, 
એટલે જયાં વધ પ્રચાર થતો હોય, એવી જગ્યાએ નિકાહની મજલિસ રાખવી બહેતર 
છે. એટલે મસ્જિદમાં રાખવામાં આવે છે અને મસ્જિદમાં નિકાહ કરવો બહેતર છે. 
(તિરમિઝીઃ ૧ /ર૦૭, હદીસ નં. ૧૦૮૯.) 
જો તેથી તબ્લીગી ઈજતિમામાં અમુક લોકો નિકાહ રાખતા હોય અને 
તબ્લીગી ઈજતિમામાં નિકાહને જરૂરી ન સમજતા હોય તો તબ્લીગી ઈજતિમામાં 
નિકાહ કરવા જાઈઝ છે, બિદઅત નથી. 
જોકે તબ્લીગી ઈજતિમામાં નિકાહ ખ્વાનીને સવાબનં કામ સમજવામાં 
આવતું નથી, બલકે બિચારા ગરીબ તો એટલા માટે ત્યાં નિકાહ કરાવે છે કે નકામા 
ખર્ચથી બચી જાય. દા.ત. શાદીના મોકા પર આવનારા રિશ્તેદારો માટે મંડપની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 43 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 
વ્યવસ્થા કરવી, ખાવા - પીવા અને બેસવાનો બંદોબસ્ત કરવો વગેરે. 

અને દીની ગૈરત રાખનારા માલદાર, ત્યાં એટલા માટે નિકાહને પસંદ કરે છે 
કે દીની મજલિસની બકરત પણ પ્રાપ્ત થઈ જશે અને રીત રિવાજોથી બચવું પણ 
આસાન થઈ જશે. અત્તે આ બંને મકસદ શરીઅતમાં જરૂરી છે. ટુંકમાં તબ્લીગી 
ઈજતિમામાં નિકાહથી જાહેરાત પણ થઈ જાય છે અને રીત રિવાજોથી પણ 
હિકાઝત થઈ જાય છે તેમજ ત્યાં નિકાહને એવો જરૂરી પણ સમજવામાં આવતો 
તથી કે જો બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરવામાં આવે તો નિકાહ જ નહીં થાય. એટલે 
ઈજતિમામાં નિકાહ વખાણવા લાયક છે, કોઈ બિદઅત નથી. હાં, જો કોઈ સાબિત 
વગરની વસ્તને દીન સમજીને, સવાબની પ્રાપ્તિ માટે અંજામ આપવી બિદઅત છે જે 
આ અંતિમ સરતમાં પણ જોવા મળતી નથી. 

(રદલ મણતાર અલા દારેલ મખ્તાર : ૧ / ૫૬૦,૫૬૧) 

અલ્લામા અનવર શાહ કશ્મીરી (રહ.) એ ફેઝુલ બારીમાં લખ્યં છે કે અમલ 
મથ્વિત માટે સન્નતની વિરદ્ધ, સવાબ સમજીને કરવામાં આવે છે એ બિદઅત છ, 
અને શાદીમાં જે કામ નિય્યત વગર કરવામાં આવે છે તેને રીત રિવાજ કહીશું, ત 
બિદઅત, માટે જો નિય્યત સહીહ હોય, તો ઈજતિમામાં નિકાહ કરવા જાઈઝ છે. 
(શર્હે તિરમિઝી : ૪ / ૧૩૫, હદીસ નં, ૨૬૭૬) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ્‌ જાણનાર છે. 


(૧૪) કોઈ મુસ્લિમ જમાતે શાદી વગેરે વિશે સખત અને 


અન્યાયી કાનુન ઘડવા 
સવાલ (૨૦૪૭) : અમારે ત્યાં અમારી બિરાદરીની એક મોટી જમાત છે, જે પટ્ટી 
મસ્લિમ જમાતના તામથી ઓળખાય છે, એ જમાત તરફથી પોતાના ઘણાં નિયમો 
છે. એ નિયમોના પાલત માટે એક કમિટી બત્તાવવામાં આવી છે. શાદી, મૃત્ય 
વગેરેના મોકાઓ પર આ કમિટી એ નિયમો લાગ પાડે છે. 

એ નિયમોમાંથી એક કાનૂન એ છે કે જો કોઈ મસલમાન મઈ કોઈ નવ 
મુસ્લિમ ઓરતથી નિકાહ કરે છે, તો એ નિકાહમાં એ નવમુસ્લિમ ઓરત પર જમાત 
તરફથી ઘણી પાબંદીઓ લગાવવામાં આવે છે, તેના નિકાહમાં ઓરતો હાજરી 
આપતી નથી અને બીજી ઓરતને પણ એ નવમુસ્લિમ ઔરતતતી મુલાકાતથી 
રોકવામાં આવે છે અતે શાદીના રજીસ્ટર્ડમાં તેન નામ પણ લખવામાં આવતું નથી 
જો તેની કોઈ અવલાદ પેદા થાય છે તો તેનું નામ પણ લખવામાં આવતું નથી અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 44 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 
તેની સાથે જાણે બાયકોટ જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. અતે તેને શાદી વગેરેમાં 
દાવત પણ આપવામાં આવતી નથી, તેમજ તેના છોકરાથી શાદી માટે પણ કોઈ 
તૈયાર નથી થતં, એ કાનૂનોને લીધે બિરાદરીમાં ઘણા મર્દો અને ઓરતો શાદી વગર 
દફન થઈ ગયા, તો આ પ્રમાણે સખત કાનૂનો બનાવવા દુરસ્ત છે ? જવાબ આપી 
મહેરબાની કરશો. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 
વર્ણન કરેલા નિયમો ઈસ્લામી કાનૂનની વિરૃદ્ધ છે, નવમૃસ્લિમ ઓરત પર 
આટલી પાબંદીઓ લગાવવી જાઈઝ નથી, ઈમાન લાવ્યા પછી તેને એ બધા હકો 
મળે છે, જે એક મસલમાન ઓરતતને મળે છે. (સનને સઈદ બિન મન્સૂર : ૨ / ર૨૨૩ હદીસ 
નં. ૨૪૭૯) એટલા માટે એ નવમસ્લિમ ઓરતને બીજી મસલમાન ઓરતો સાથે 
ખાવા - પીવામાં હાજર રહેવાથી રોકવી ન જોઈએ. તેમાં તેની બેઈજ્જતી છે અને 
આ શરતો બીજી બિન મસ્લિમ ઓરતોને ઈમાનમાં દાખલ થવાથી રોકશે, એટલે 
જાઈઝ નથી. આપ (સલ.) એ ઈરશાદ કરમાવ્યો : અરબીને બિત્ત અરબી પર અતે 
બિત અરબીને અરબી પર કોઈ ફઝીલત હાસિલ નથી. તમારામાં સૌથી બહેતર 
વ્યકિત એ છે જે સૌથી વધારે પરહેજગાર હોય. 
(મસ્નદ અહમદ : ૩૮ / ૪૭૪, હદીસ નં. ર૩૪૮૯) 
જો તે નવમૃસ્લિમ ઓરત પરહેજગાર હોય, તો કંટંબની એક હજાર 
ઓરતોથી બહેતર છે જે દીનથી દૂર છે. માટે વર્ણન કરેલા કાનૂનો બનાવવા જાઈઝ 
નથી, અને મસલમાનના વિર્યથી પેદા થનારં બાળક મસલમાન છે. શાદી અને બીજા 
ખશીના મોકા પર તેને દાવત ત આપવી ઈસ્લામી તાલીમની વિરદ્ધ છે. 
નિકાહ સહીહ થવા માટે બે ગવાહો હોવા જરૂરી છે, ખત્બો સન્નત છે, એટલે 
જો કોઈ નવમસ્લિમ છોકરો અને છોકરી બે ગવાહો સામે નિકાહ કરી લે, તો નિકાહ 
થઈ જશે. રજીસ્ટરમાં તામ તોંધાવવં જરૂરી નથી, હા સનનત પ્રમાણે ખત્બો પઢવો 
અને લોકો સામે નિકાહ કરવો એ સુન્નત તરીકો છે, (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / 
૧૮૫) માટે વર્ણન કરેલા કાનૂનો શરીઅત વિરૃદ્ધ હોવાત્તે લીધે બધાની જવાબદારી છે 
કે એ કાનૂનોને રદ કરી દે, તહીં તો બધા ગુનેહગાર થશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 45 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 


(૧૫) શાદી વિશે વાલિદેૈનની નાફરમાની કરવી 

સવાલ (ર૦૪૮) ઃ શ ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ નીચેના મસ્અલામાં કે શાદી વિશે 
વાલિદેનની નાફરમાની કરવાનો ગુનોહ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તમારો સવાલ તફસીલ માંગે છે, એટલે જોવામાં આવશે કે નાફરમાની કેમ 
કરવામાં આવી છે. જો નિકાહમાં માતા - પિતા કોઈ ગેર શરઈ કાર્યો કરવા પર 
મજબર કરે છે, તો નાફરમાની કરવા પર ગુનોહ નથી, કારણ કે [8 મ૬૦5%” 
“ખ્યા.-ડહ* અને જેતા નિકાહ થઈ રહયા છે, તે કોઈ ગેર શરઈ કાર્ય કરી રહયો 
છે અને માતા - પિતા મના કરે છે, તો એ સરતમાં નાફરમાની કરવાનો ગ્નોહ થશે. 
જો પત્નીની પસંદગીમાં મતભેદ છે, તો ઈસ્તિખારો કરીને કોઈ વાત નક્કી કરે અને 
માતા - પિતાને રાજી કરવાની કોશિશ કરે. (મુસ્નદે અહમદ : ૮ / ૩૩૩, હદીસ નં. 
૪૭૧૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૬) ગર્ભપાત વાદિએ ખફી (ગુપ્ત ખીણ) માં દાખલ છે 
સવાલ (ર૦૪૯) : શું કરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ આ મસ્અલામાં કે તે ગર્ભ જે 
હજ અધરું હોય અને તેતે દવાથી પડાવી દેવામાં આવે, તો શં એ ''વાદિએ ખફી'' 
(ગપ્ત ખીણ) માં દાખલ છે, અને આવું કરવું કેવં છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

મૃકતી મૃહમ્મદ શકી સાહેબ દેવબંદી (રહ.) એ મઆરિફલ કુરઆનમાં 
તફસીરે મઝહરીથી નકલ કર્ય છે કે બાળકોને કતલ કરવા અથવા જીવતા દફન કરી 
દેવા, સખત ગનોહ છે અને મહાન પાપ છે. અને ચાર મહિના પછી કોઈ પણ ગર્ભ 
પડાવવું આ જ હંકમમાં છે. એટલે કે ચાર મહિના પછી ગર્ભમાં રૂહ પડી જાય છં 
અને એ જીવતા માનવીના હુકમમાં છે. 

આગળ લખે છે : અને ચાર મહિનાથી પહેલા ગર્ભપાત કરવો સખત મજબરી 
વગર હરામ છે. પરંત્ત પહેલી સરતના મકાબલામાં ઓછું. કારણ કે તેમાં કોઈ 
જીવતા માનવીના કતલનો નિર્દેશ નથી. (મઆરિફલ કુરબાન : ૮/ ૬૮૨, સુરએ તકવીર) 

જો કે આ સ્પષ્ટ કતલનો નિર્દેશ નથી, છતાં ગર્ભપાત આ ખ્યાલથી હોય કે 
બાદમાં શં ખવડાવીશ, તો અલ્લાહ તઆલાનો વાયદો (:%16૪7%હશાંગ્છ#” 
હક). અને કોઈ પણ પૃથ્વી પર ચાલનાર પ્રાણી એવું નથી જેની રોજી અલ્લાહ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉ મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
તઆલાના જિમ્મે ત હોય, (સૂરએ હદ : ૭) ની વિરૃદ્ધ છે. બીજી જગ્યાએ ફરમાવ્યું : ” 
હડક ડ્ડ55%81181:£95%# અને મોહતાજીની બીકથી પોતાની અવલાદને 
મારી નાખો નહીં (કારણ કે) અમે જ તેમને પણ તથા તમને પણ રોજી આપીએ 
છીએ. બેશક તેમને મારી નાખવં બહુ મોટો ગનોહ છે. (સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ : ૩૧) 
આ ખ્યાલથી કતલ કરવું, ઈમાનની કમજોરીની નિશાની છે, બલકે એવા લોકો માટે 
ઈમાનથી નીકળી જવાનો ખતરો છે. 

બીજી વાત એ છે કે માસ્લિમ શરીફમાં ૧ / ૪૬ દ રિવાયત છે કે નબીએ કરીમ 
(સલ.) થી અઝલ (ગર્ભ ન રહે એ માટે જાતીય સમાગમ વખતે પરષ દ્વારા યોનિ 
બહાર કરવામાં આવતું સ્ખલન) વિશે પછવામાં આવ્યં તો આપ (સલ.) એ તેને 
વાદિએ ખકી ફરમાવ્યં. (મસ્લિમ : ૨ / ૧૦૬૭, હદીસ નં. ૧૪૧- ૧૪૪૨) તો જે ગર્ભ 
રહી ગયો છે તેને જરૂરત વગર પાડવો, તે તો િશંક વાદિએ ખકીમાં દાખલ થશે. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૭) શું પત્નીને તેની માતાની સામે ગાળ આપવાથી 


નિકાહમાં કોઈ નુકસાન આવશે ? 

સવાલ (૨૦૫૦) : એક વ્યકિતએ તેની માતાત્તી સામે જ નિર્લજ્જ ગાળો આપી. 
(અને આજકાલ આ દરેક કટંબમાં આમ થઈ ગયં છે કે જયારે ખેતરથી થાકીને ઘરે 
આવે છે તો ગસ્સામાં પત્નીને મા-બહેનની ગાળો આપવાનું શરૂ કરી દે છે.) તો શં 
આ રીતે ગાળો બોલવાથી નિકાહમાં કોઈ નકસાન તો નહીં આવે ? કારણ કે ગાળો 
બોલવી તો હરામ છે, તેમાં કોઈ શંકાની વાત તથી. પરંત્‌ પત્નીને તેની માતાની સામે 
જ નિર્લજ્જ ગાળો બોલવી કે તારી માની આવી-તેવી.... અતે ખોટી ખોટી ગાળો 
આપવી, તો તેનાથી નિકાહમાં કોઈ ખામી આવશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આપે લખ્યં છે કે ગાળો આપવી હરામ છે, માટે પત્નીને માની ગાળો આપવી 
પણ હરામ છે, તેનાથી પણ વ્યકિત ગનેહગાર થશે, પરંત તેને કારણે નિકાહમાં કોઈ 
ખામી નહીં આવે. (બુખારી : ર / ૮૯૩, હદીસ નં. ૬૦૪૪) ફકંત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 47 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
(૧૮) કોર્ટ મેરેજ કર્યા પછી અલગ થવા માટે તલાકની 
જરરત 


સવાલ (૨૦૫૧) : અમારે ત્યાં બ્રિટિશ સરકારના કાનૂન પ્રમાણે એક છોકરીએ 
કોર્ટમાં મેરેજ રજીસ્ટર કરાવ્યા, શરીઅત પ્રમાણે નિકાહ કરવાની હજુ સુધી નોબત 
આવી નથી અને બંને એક સાથે પણ રહેતા નથી, હવે બંને વચ્ચે અલગ થવાની 
સમસ્યા ઊભી થઈ છે. તો શું અલગ થવા માટે છોકરાથી તલાક લેવી જરૂરી છે કે 
નહીં? 

જવાબ : હા મેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

મસઅલો આ છે કે જો જજની સામે બે મસ્લિમ ગવાહોની હાજરીમાં નિકાહ 
કરનારાઓએ નિકાહના શબ્દો કહયા હોય એટલે એકે કહયું કે મેં તમારાથી નિકાહ 
કરી લીધા, અને બીજો કહે કે મેં કબૂલ કરી લીધા. તેને શરીઅતની પરિભાષામાં 
ઈજાબ અને કબૂલ કહે છે, તો બંનેના નિકાહ થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૭૦) 

પૂછેલી સરતમાં જો બે મુસલમાન ગવાહોની હાજરીમાં [નિકાહ થયા છે, તો 
નિકાહ સહીહ થઈ જશે. નિકાહમાં ખૃત્બો અને લોકોનું હાજર રહેવં જરૂરી નથી, 
સત્તત છે. (દરે મૃખ્તાર મઅ રદિલ મુહતાર : ૩ / ૮) 

નિકાહ પછી પત્નીત્તે પતિ પોતાત્તે ત્યાં બોલાવે એ પતિત્તો હક છે, પાંતે જો 
સહુલત ન હોવાને કારણે અથવા કોઈ મસ્લિહતથી ન બોલાવે તો તેનાથી નિકાહમાં 
કોઈ ખરાબ અસર નહીં આવે, પરંતુ નિકાહ થઈ ગયા પછી છોકરી અથવા તેનો 
વાલી પતિને એવં કહી શકે છે કે નિકાહ થઈ ગયા છે. તમે તમારી પત્નીને રહેવાનો 
જલ્દી બંદોબસ્ત કરો અને તેને પોતાના ઘરે લઈ જાઓ. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે, 

(નોંધ : અસલ સવાલનો જવાબ અહીંયા નથી, સવાલ એ છે કે માત્ર કોર્ટ 
મેરેજ થયા છે. શાદી થઈ નથી અને ન તો છોકરી પતિને ત્યાં રૂખ્સત થઈને ગઈ છે, 
તો શું અલગ થવા માટે પતિથી તલાક લેવી જરૂરી છે ? 

હઝરત મકફતી સાહેબના શરૂઆતના જવાબનો ખલાસો એ છે કે આ ખ્યાલ 
ખોટો છે કે કોર્ટ મેરેજમાં દરેક હાલતમાં નિકાહ નથી થતા. જો મસ્લિમ ગવાહોની 
હાજરીમાં બંને વચ્ચે ઈજાબ વ કબૂલ થયા છે, ભલે બિન મસ્લિમ જજની સામે 
આવું થયું હોય, પરંતુ નિકાહનો રૂકન હોવાથી નિકાહ થઈ જશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 48 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 

જવાબનો બીજો ભાગ એ છે કે જયારે [નિકાહ થઈ ગયા, તો હવે અલગ થવા 
માટે તલાક લીધા વગર અથવા ખ્લઅ વગર અલગ નહીં થાય. મજતબા હસન 
કાસમી) 

(૧૯) જજના અલગ થવાના ફેસલાથી શું તલાક થઈ જશે ? 
સવાલ (ર૦પર) : જો બ્રિટિશ કોર્ટનો જજ બંનેતે અલગ થવાનો ફેસલો કરી દે, તો 
અલગથી તલાકની જરૂરત પડશે, અથવા આ જ ફેસલો કાકી થઈ જશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જો ઓરતે તલાકનો દાવો કર્યો હોય અને જજે તલાકનો ફેસલો કરી દીધો 
હોય, તો તેને કારણે ઓરત ત્તિકાહથી તહીં નીકળે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ 
જાણનાર છે. 

(ર૦) નિકાહ પઢાવવાની મજુરી લેવી જાઈઝ છે 
સવાલ (ર૦૫૩) : અમારે ત્યાં ઈમામ સાહેબ નિકાહ પઢાવવાની મજુરી લે છે, તો 
આ મજરી લેવી જાઈઝ છે કે નહીં ? આ ટેકસ તો નહીં થાય ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

નિકાહ પઢાવવાની જે મજરી લેવામાં આવે છે, તે ટેકસ નથી, બલકે એ 
મહેનતાણં અને મજરી છે, માટે જો ખશીથી આ મજરી આપવામાં આવે, તો ઈમામ 
સાહેબે (આ રકમ) લેવી જાઈઝ છે, પરંત તિકાહથી પહેલા આ મજરી નક્કી કરી 
લેવી જોઈએ. (અલ મુહીતુલ બુરહાની : ૮ / ૮ર) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 


(ર૧) નસબંધીનું ઓપરેશન કરાવવું 
(રર) બીજી શાદીની ઈજાઝત કયારે ? 
(ર૩) સંભોગ વખતે આરત જર પણ શાખ ન દાખવે તા ? 
સવાલ (ર૦૫૪) : શાદીના ૧૩ વર્ષમાં મારી પત્નીને ચાર વખતે ગર્ભ રહયો હતો. 
તેમાં બે ગર્ભ મૃદ્ત પહેલા જ પડી ગયા હતા અને ગર્ભના આઠમાં મહિને બાળક 
અધરુ પેદા થઈને મરી ગયું હતું અને બીજા બે ગર્ભ અલ્લાહના ફઝલથી સહીહ 
રહયા અને તેનાથી એક છોકરો અતે એક છોકરી પેદા થઈ. મારી પત્નીની હાલત 
ખૂબ જ કમજોર છે. ખાસ કરીને ગર્ભ પછી તો બિલ્કુલ કમજોર થઈ જાય છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 9 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
સંભોગમાં તેને બિલ્કુલ શોખ નથી, લાંબી મુદ્ત થઈ જાય છે, છતાં કોઈ ઉત્સાહ 
બતાવતી નથી, સંભોગ વખતે એવં લાગે છે કે એક મૃત શરીર પડેલં છે, જયારે કે 
મને ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે, પરંત તેની આ હાલત જોઈને મોટે ભાગે રોકાય જાઉં 
છું, અને પોતાની ઈચ્છાતે દબાવીને કડવો ઘંટડો પી જાઉ છું, મેં તેતે અનેક વખતે 
કહય કે તને કોઈ તકલીફ હોય તો બતાવ ? પરંત એ કહે છે કે મને કોઈ પ્રકારની 
તકલીફ તનથી, મેં આ વિશે અનેક ડોકટરોને પણ બતાવી, પરંત કોઈ પરિણામ તત 
આવ્યું. 

હંવે જયારે કે તેને પાંચમો ગર્ભ પણ રહી ગયો છે, તે કહે છે કે આ ગર્ભ પછી 
મને નસબંધીનં ઓપરેશન કરાવવં છે, જેથી હવે ગર્ભનો કોઈ સવાલ ન રહે અને 
મને વધારે તકલીફ ન પડે અને એ કાર્ય દરમિયાન કોઈ ટેન્શન પણ ન રહે, હં તેને 
મના કરં છં કે ઈસ્લામમાં ઓપરેશનની પરવાનગી નથી. એ કહે છે કે મારા તરફથી 
બીજી શાદીની ઈજાઝત છે પરંત છતાં મતે ઓપરેશન કરાવવં છે. તો એવી 
હાલતમાં મારે શું કરવં જોઈએ ? શું હું તેને ઓપરેશનની ઈજાઝત આપી દઉં 
અથવા તેની ઈજાઝતથી બીજી શાદી કરી લઉં ? જયારે મને ખબર છે કે બીજી શાદી 
કર્યા પછી મારે ઘણી પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડશે. ઘણી પરેશાનીમાં છં આપ 
મને જે પણ શરઈ મશવરો આપશો તેની ઉપર ઈન્શાઅલ્લાહ અમલ કરીશ. 

મારા અમક મિત્રોનં કહેવં છે કે મારી પત્નીની વર્ણન કરેલી હાલત જીન 
અથવા જાદુને કારણે પણ હોઈ શકે છે, જયારે કે હું એ બધી વસ્તુઓને વધુ માનતો 
તથી, તો આપનાથી વિનંતી છે કે તેના માટે કોઈ આમિલ અથવા બાપુ વગેરે પાસે 
ઈલાજ કરાવી શકં છં અને તાવીઝ વગેરે બનાવીને તેને પીવડાવી શકં છં ? શરીઅત 
આ વિશે શં કહે છે ? વહેલી તકે જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જે શરતોમાં વર્ણત કરેલ ઓપરેશનની ઈજાઝત છે એ અહીંયા જોવા મળતું 
નથી, માટે ઓરત માટે આ ઓપરેશન કરાવવું જાઈઝ નહીં થાય અને જો આપ 
ઈજાઝત આપશો તો આપ ગનેહગાર થશો, આજના યુગમાં આ ખ્યાલ કે ''બાળક 
ત જોઈએ, મોજ મજા કરીને બસ જીવન પુરુ કરી લો'' આમ રિવાજ થતો જાય છે, 
આ તેનં પરિણામ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : પ / ૩૭૫) 

આપ બીજી શાદી કરી શકો છો, તેમાં ઓરતથી ઈજાઝત લેવાની પણ જરૂરત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 50 મંગણી, ઈજાઝત, ગવાકી વગેરૅ 
તથી આ તો શરીઅતે આપેલો હક છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૩, બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ર / ર૮૮) 
પરંત્‌ જો બીજી શાદી કરવાની હાલતમાં કોઈ એક પત્ની પર પણ જુલ્મ થવાનો 
અંદેશો હોય અતે પોતાનો મિજાજ જોઈને એ ખ્યાલ હોય કે બંનેમાં બરાબર ન્યાય 
નહીં થઈ શકે, તો બીજી શાદી કરવી જાઈઝ ન થશે. તેમજ એ વિચારવું જોઈએ કે 
બીજી શાદી કર્યા પછી એ ઓરત પણ એક બે બાળકોનો જન્મ આપીને એવં કહેવા 
લાગશે કે મતે બાળકો નથી જોઈતા, તો શું આપ ત્તીજી શાદી કરશો, માટે દરેક 
વાતમાં ઓરતનં માનવં ન જોઈએ, અતે તેના કથન પ્રમાણે ન ચાલવં જોઈએ. 
(ફયઝલ કદીર શર્હે જામિઉસ્સગીર : ૪ / ૨%૨) 
આપે લખ્યં છે કે ઓરત સંભોગ કરવામાં કોઈ શોખ બતાવતી નથી અને 
ડોકટરોને બતાવવા છતાં કોઈ ફાયદો દેખાતો નથી, તો અમુક ઓરતોની એ તબીયત 
હોય છે કે તે જલ્દી તેની ઉપર રાજી થતી નથી, ક્યારેક કમજોરી, ક્યારેક ઈચ્છા ત 
હોવી, (જે ખાસ કરીને બાળકોના જન્મથી થાય છે.) ક્યારેક કોઈ બિમારીને કારણે, 
તો કયારેક ઓરતના નખરાને કારણે આ ચીજ થાય છે અને આ છેલ્લી વસ્ત કોઈ 
ઓરતમાં ઓછી હોય છે તો કોઈ ઓરતમાં વધારે હોય છે. માટે આ વાતોનો ખ્યાલ 
રાખીને પગલુ ભરવામાં આવે, જો તમને અનુભવથી એવં લાગત હોય કે કોઈ જીન 
વગેરેનો અસર છે, તો દીનદાર આલિમથી જે તાવીઝનું કામ જાણતો હોય, અમલ 
કરાવી શકો છો, તેમાં કોઈ વાંધો નથી, અલખત્ત સાધ્‌ વગેરે પાસે, જે શિર્કિયા અને 
કુફિંયા અમલ કરે છે, ત જવં જોઈએ. ખાસ કરીને કફર અને શિર્કના શબ્દો જાતે 
દર્દીને પણ બોલવા પડે છે, અથવા એવો કોઈ અમલ કરવો પડતો હોય, તો તેમની 
પાસે જવું અને અમલ કરાવવો બિલ્કુલ હરામ છે. તેમજ ઈમાનથી નીકળી જવાનો 
ખતરો છે. (અબૃદાવૂદ : ર / ૫૪૦, હદીસ તં. ૩૮૬૮, કતાવા હિન્દિય્યહ : પ ૫ ૩૫૬) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૪) નસબંધીનું ઓપરેશન ખૂબ જ મજબૂરી વગર જાઈઝ 
નશી 
સવાલ (૨૦૫૫) : એક વ્યકિતના પ-€ બાળકો છે અને તેની પત્નીને જયારે પણ 
ગર્ભ રહે છે તો સખત બિમાર થઈ જાય છે અને ઘણી તકલીક પડે છે અને આખરી 
વખતમાં તો દવાખાનામાં દાખલ થવં પડે છે. તેમાં ખર્ચ પણ ઘણો થાય છે, પતિમાં 
વધુ ખર્ચ કરવાની શકિત નથી, તો એવી સરતમાં નસબંધીનું ઓપરેશન કરી શકાય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ દ્વ મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 
છે કે નહીં ? શરીઅતમાં તેની ઈજાઝત છે ? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
વર્ણન કરેલી સામાન્ય બિમારીને લીધે નસબંધીનું ઓપરેશન કરાવવું જાઈઝ 
તથી. જયારે જાનનો ખતરો હોય અથવા કોઈ અંગ ખરાબ થવાનો ખતરો હોય 
અથવા કોઈ એવી ભયંકર બિમારી લાગી જવાનો ખતરો હોય, જેનાથી વર્ષો સધી 
સ્વસ્થ ન થઈ શકાય, તો વર્ણન કરેલ ઓપરેશન જાઈઝ છે. 
(મૂજલ્લતૃલ મજમઅ અલ ફિકહી : ૭૪૮) 
યાદ રહે કે અવલાદ અલ્લાહ તઆલાતી રહમત છ, રસૂલુલ્લાહ (સલ.) 
કયામતના દિવસે વધ ઉમ્મત હોવા પર ગર્વ કરશે. (નસાઈ : € / ૬૫, હદીસ નં. ૩૨૨૭) 
અને નેક અવલાદ દુનિયામાં આવશે, તો સદકએ જારિયહ બનશે. (મુસ્લિમ ર / ૪૧, 
હદીસ નં. ૧૪ - ૧૮૩૧) માટે સામાન્ય બહાનાઓને લીધે દુનિયા ઓપરેશન તરફ જે 
વધી રહી છે, તેતાથી બચવાની જરૂરત છે. '' શું ખવડાવીશું ? શં પહેરાવીશં ?'' તં 
રટણ કરનારાઓનું ઈમાન કમજોર છે, તેમણે ફરી કમિલો પઢવાની જરૂરત છે. 
(હઝરત મફતી સાહેબ એક ફતવાના જવાબમાં લખે છે : રહી વાત ફરી તિકાહ 
પઢવાની, જો તેને ગનોહ સમજીને આ કામ (દા.ત. વઝૂ વગર નમાઝ પઢવી) કર્યું 
છે. તો કરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત નથી. નહીં તો નિકાહ ફરી પઢવો પડશે. 
અલ્લામા શામી (રહ.) લખે છે કે આજના જમાનામાં જયાં અજ્ઞાનતામાં એવા એવા 
શબ્દો બોલાય જાય છે, જે કુફ્ર છે, અને બોલનારને ખબર પણ નથી કે હું શું બોલી 
રહયો છં, તો એવા લોકો માટે મૃસ્તહંબ એ છે કે નિકાહ દોહરાવતા રહે.) (ફતાવા 
ફ્લાહિય્યહઃ ૧ / ૩૦૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(રપ) નસબંધીવાળા ઈમામની ઈમામતનો હુકમ 
સવાલ (ર૦૫૮) : આપને એ વાતનું જ્ઞાત હશે કે આજથી બે મહિના પહેલા 
અમારા રાજય રાજસ્થાનમાં ભારત સરકાર તરફથી કટંબ નિયોજન 'નસંબધી' વિશે 
ખુબ જ જબરદસ્તી અતે જલ્મથી કામ લેવામાં આવી રહયં હતં, અહીં સધી ક 
અમારી મસ્જિદના ઈમામ સાહેબની પણ જબરદસ્તી નસબંધી કરવામાં આવી. હવે 
અમારી બાજુના લોકો એવં કહે છે કે એવા ઈમામ સાહેબ પાછળ ન તતમાઝ દુરસ્ત 
થાય છે અતે ત ઈદેત અને ત નમાઝે જતાઝા અને ન તેમના હાથનં ઝબહ હલાલ છે. 
કેટલાક લોકોનં કહેવં છે કે આ હીજડાના હંકમમાં આવી ગયા, તો શં આ બધી વાતો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ છ્ઝ મંગણી, ઈજાઝત, ગવાહી વગેરે 

સહીહ છે ? તેનો સંતોષકારક જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ ઃ હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જે ઈમામો પર જલ્મ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમને જબરદસ્તી પકડીને 
તસબંધી કરવામાં આવી છે, એવા બધા ઈમામ, અતે તેમના સિવાય એ ઉલમાએ 
કિરામ જેમની નસબંધી કરવામાં આવી છે, તે હીજડાના હકમમાં નથી, કારણ કે તેમ 
ણે પોતાની ખુશીથી નસબંધી કરાવી નથી, હીજડો તેને કહે છે જે ઓરતો જેવા કપડા 
પહેરે, વાતચીતમાં અને બોલવા - ચાલવામાં ઓરતોતી નકલ કરે, કારણ કે એ 
લોકો જેમની નસબંધી કરવામાં આવી છે, આ પ્રકારના બિલ્કુલ કામો કરતા નથી. 
એટલે તેમને હીજડા કહેવા દરસ્ત નથી. (ઉમ્દતૃલ કારી : પ૫ / ૨૩૩) 

એવા લોકો તો આપણી જેમ મદદ અતે હમદર્દીના હકદાર છે, કારણ કે 
હંકૂમતે તેમતી ઉપર જુલ્મ કર્યો છે. (બુખારી : ૧ / ૩૩૦, હદીસ નં. ર૪૪૪) માટે તેમની 
પાછળ તમાઝ પઢવી જાઈઝ છે, તેમની ઈમામત સહીહ છે, તેમની ઈમામતમાં કોઈ 
ખરાબી નહીં આવે, તેમના હાથે ઝબહ કરેલં જાનવર પણ હલાલ છે અને એવા 
મઝલૃમ ઈમામોને હીજડા કહેવા જાઈઝ નથી. (સૂરએ હજૂરાત : ૧૧) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


હ": ૮૯.-૫૭૯ ૯ ળા હહ હ્ય હાહ 
' ઝ- હઝ શકઉ «ર, «૫ «૫-૬ પ : હ) 
& દઉ પ5 ૬ ૦૧૦ : હગ જ) ૬૮૫૪/? : ૭) ટ). કડા હઝ 
૦ : હસ હક) જડ”/!ઃ “તકક પ્રક૦-૫૭: ક૬ ગો હે કાડડજા 

( 292210 “પ3 દપક “-પ્ક્--૩-૫*ટ5ઝહપ્ડ ૬ (1”૧૧)- 


તર્જેમો : હઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.) હઝૂર (સલ.) નો ઈર્શાદ નકલ ફરમાવે 
છે, ઓરતથી શાદીના ચાર કારણો છે : (૧) ખબસરતી (ર) ઊંચ ખાનદાન (૩) 
માલદારી (૪) દીનદારી, પછી આપ (સલ.) એ ફરગમાવ્યં : તમે દીનદાર ઓરત 
સાથે [નેકાહ કરીને કામિયાબી મેળવો, જો એવું નહીં કરે તો બાદમાં પસ્તાવો 
થશે. (બખારી : ૨ / ૭#ર૨ર, હદીસ નં. ૫૦૯૦, મસ્લિમ : ૧ / ૪૭૪, હદીસ નં. ૫૩ - 
૧૪૬૮) 


નિકાહનો પયગામ, નેક 


પત્નીની પસંદગી વગેરે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ છત નિકાહનો પસગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 


નિકાહનો પયગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 
(૧) નિકાહ માટે ઓરતની પસંદગીમ4 સૌથી મહત્વની વાત 
સવાલ (૨૦૫૭) : શાદી માટે કઈ ઓરત પસંદ કરવી જોઈએ ? ખબસરત, ઊંચ 
ખાનદાન, માલદાર અથવા દીનદાર ? મશ્વરૉ આપશો, 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
હદીસ શરીફ્તી રોશનીમાં મારો મશવરો એ છે કે જે ઓરત દીનદાર, ઈલ્મે 
દીન હાસિલ કરેલી હોય અને તમાઝતી પાબંદ હોય તેની સાથે નિકાહ કરવામાં 
આવે, રસૂલલ્લાહ (સલ.) નો ઈરશાદ છે, ઓરતથી શાદી ચાર કારણોને લીધે થાય 
છે. (૧) ખુબસુરતી (૨) ઊંચ ખાનદાન (૩) માલદારી (૪) દીનદારી, આપ 
(સલ.) એ ફરમાવ્યું : તમે દીનદાર ઓરત સાથે નિકાહ કરો. 
(બુખારી: ર / ૭૬ર, હદીસ નં. ૫૦૯૦, મુસ્લિમ : ૧ / ૪૭૪, હદીસ નં, પ૩ - ૧૪૬૬) 
કારણ કે દીનદારી સિવાય બીજી ત્રણે વસ્તુઓ નષ્ટ થનારી છે, ખબસરતી 
હમેંશા રહેવાની તથી. માલ સવારે આવે છે અને સાંજે જતો રહે છે. જે લખપતિ છે 
તે મિનિટોમાં ફકીર બનતા નજર આવે છે. (સૂરએ આલિ ઈમરાન : ૧૪૦) અને ઊંચ 
ખાનદાન ગર્વની વસ્ત નથી, આ તો માત્ર ઓળખ માટે છે. અલ્લાહ તઆલાની 
નજીક ઈજ્જતદાર એ છે જે તેનાથી ડરતો હોય, તકવો અને પરહેજગારી અપનાવે. 
કઓંને પાકમાં છે : 
રુ%ડદથાઠી ઈડા 
તર્જીમો : હે લોકો ! બેશક અમે તમને એક પરૃષ અને એક જ સ્ત્રી (આદમ - 
હવ્વા અલૈ.)થી પેદા કર્યા અને અમે તમારી અનેક કૌમો અને કટંબો બનાવ્યા કે જેથી 
તમે એકબીજાને ઓળખી શકો. બેશક અલ્લાહને ત્યાં તમારામાંથી તે જ વધ માનવંત 
છે જે વધ પરહેજગાર હોય, બેશક અલ્લાહ તઆલા વધ ખબર રાખનાર છે. 
(સૂરએ હજૂરાત : ૧૩) 
માટે નિકાહમાં ઓરતની પસંદગી માટે સૌથી મહત્વની બાબત જો કોઈ છે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ છુછુ નિકાહનો પસગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 
તો તે દીનદારી છે, એટલે અમારો મશ્વરો છે કે નેક દીનદાર ઓરતથી જ નિકાહ 
કરવામાં આવે, ભલે એ માસી અને મામાની છોકરી હોય અથવા કોઈ અન્ય. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર) નિકાહથી પહેલા પત્ર દ્વારા સંબંધનો હુકમ 
સવાલ (ર૦૫૮) : શું નિકાહથી પહેલા મદ - ઓરતે પત્ર દ્વારા સંબંધ રાખવો 
સન્‍નત છે કે નહીં ? તેના વિશે શરીઅતનો શું હકમ છે ? અથવા આ માત્ર એક 
રિવાજ છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

શાદીથી પહેલા ઓરતને જોવી જાઈઝ છે, પરંતુ પત્રવ્યવહાર દ્વારા ફિતનાનો 
ખતરો છે. તેમજ આધનિક યુગના કાસિક અને ફાજિર લોકોનો આ તરીકો છે, માટે 
તેનાથી બચવું જરૂરી છે. (અબૂદાવૂદ : ૫૫૯, હદીસ નં. ૪૦૩૧, રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ 
મખ્તાર : € / ૩૭૦) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩) શાદી માટે કેવી ઓરત પસંદ કરવી જોઈએ ? 
સવાલ (૨૦૫૯): શાદી માટે કેવી ઓરત બહેતર છે ? પરદાની પાબંદ અથવા 
બજારમાં પરદા વગર કરનારી ? 

શું શાદીના મામલામાં રિવાજની પાબંદી જરૂરી છે ? જો માતા - પિતા 
આગ્રહ કરે, તો શં તેમની વાત માનવી જરૂરી છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

દીનદાર અને શરીઅતની પાબંદ ઓરત સાથે જો આપ નિકાહ કરશો તો એ 
વાત વધારે બહેતર અને સુખદ જીવનમાં મદદરૂપ બનશે. 

(બુખારી: ૨ / ૭૬૨, હદોસ નં.૫૦૯૦, 

શાદી અથવા જિંદગીના કોઈ પણ મામલામાં જો આપના માતા - પિતા 
આપને ગતનાહના કામ પર તૈયાર કરે, તો તમારા માટે જાઈઝ નથી કે તેમની વાત 
માનો, બલકે જરૂરી છે કે આ મામલામાં તેમના હકમનો ઈન્કાર કરવામાં આવે. 
આપ (સલ.)નો ઈર્શાદ છે કે બંદાની કરમાબરદારીમાં જો ખદાની તાફરમાની થતી 
હોય, તો એવી સરતમાં બંદાતી ફરમાબરદારી કરવી જાઈઝ નથી. (તિરમિઝી : ૧ / 
૩0૦, હદીસ નં. ૧૭૦૭, અહમદ : ર / ૩૩૩, હદીસ નં. ૧૦૯૪) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ છઉં નિકાહનો પસગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 
(૪) નિકાહ પહેલા આવેલા ફોટાનું શું કરવામાં આવે ? 
સવાલ (૨૦૮૦) : નિકાહથી પહેલા મઈ અથવા ઓરત બંનેમાંથી કોઈ એક, 
બીજાનું ફોટ્‌ જુએ તો જોઈ લીધા પછી એ ફોટાનું શું કરે, શું ફોટો ફાડી નાંખે ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જોયા પછી ફોટો રાખવો જાઈઝ નથી, ફાડી નાંખે, એ જ બહેતર છ. 
(અબૂદાવદ : ૧ / ર૮૪, હદીસ નં. ૨૦૮૨) 
(બહેતર એ છે કે ફોટો પરત કરી દે, મુકતી શબ્બીર અહમદ કાસમી લખે છે 
: છોકરો, છોકરી જેમનો શાદીનો ઈરાદો હોય, શરઈ રીતે શાદી કરવાતી નિય્યતથી 
એક બીજાને જોવા જાઈઝ છે. પરંત સામ સામે બેસીને મોડે સુધી હસી મજાકની 
વાતો કરવી જાઈઝ નથી, અને જો પ્રત્યક્ષ રીતે જોવાની શકલ ન થાય અને એક 
બીજાના ફોટા જોયા પછી સંતોષ થઈ જાય તો એક બીજાના ફોટા જોવાની પણ 
ગંજાઈશ છે, માત્ર શરત એ છે કે જોયા પછી જેનો ફોટો હોય, તેને પરત કરી દે 
અથવા પોતાની પાસે સાચવી રાખે કે કોઈ અપરિચિત વ્યકિત ન જોઈ શકે.) (ફતાવા 
કાસિમિય્યહ : ૧૨ / ૫૩૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૫) માતા-પિતાની મરજી વિરુદ્ધ પ્રેમિકાને મુસલમાન 


બનાવીને નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૦૮૧) : હં એક સ્કુલમાં શિક્ષક છં, ભણવાના જમાનામાં મને પોતાની 
સાથે અભ્યાસ કરતી એક હિંદુ છોકરી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો, તે છોકરી હમણાં 
એક સ્કુલમાં શિક્ષિકા છે. હવે હું એ છોકરીથી નિકાહ કરવા માંગં છં, તે પણ તેયાર 
છે અને મસલમાન બનવાનો ઈરાદો જાહેર કર્યો છે, પરંતુ મારા માતા - પિતા 
મનાઈ કરે છે, અને કહે છે કે ત્‌ એ છોકરી સાથે બિલ્કલ નિકાહ તહીં કરી શકે, નહીં 
તો અમારા કુટુંબની આબરૂતનું શું થશે ? તો હવે સવાલ એ છે કે જો માતા - પિતાનં 
કહેવું ન માનીને, તેની સાથે શાદી કરી લઉં, તો શં હું ગુનેહગાર થઈશ ? અથવા મને 
એ છોકરીની સાથે શાદી કરવા પર તેને મુસલમાન બનાવવાનો સવાબ મળશે ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

દીત્તી અને દુન્યવી બંને રીતે તમારા માટે ભલાઈ એમાં છે કે આપ કોઈ 
દીનદાર, નેક મસલમાન છોકરીથી નિકાહ કરો, કારણ કે છોકરી જયારે દીનદાર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : ૫ 57 નિકાહનો પસગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 
હશે તો અવલાદની પરવરિશ પણ તે પ્રમાણે કરશે. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૭૫, હદીસ નં. 
#૪- ૧૪૬૭) રસૂલલ્લાહ (સલ.) નો ઈર્શાદ છે, ઓરતથી શાદી ચાર કારણોને લીધે 
થાય છે. (૧) ખબસુરતી (ર) ઊંચ ખાનદાન (૩) માલદારી (૪) દીનદારી તમે 
દીનદાર ઓરત સાથે નિકાહ કરીને કામિયાબી મેળવો. 
(બુખારી: ર / ૭૬૨, હદીસ નં, ૫૦૯૦, 
માટે વર્ણન કરેલી બિન મૃસ્લિમ ઓરતથી નિકાહ કરવા બહેતર તથી. આ 
સિલસેલામાં વધ સંતોષ માટે મારી કેતાબ 'મસલમાન ઓરત''નું વાંચન કરો. 
ઈન્શાઅલ્લાહ દિલને સંતોષ થઈ જશે. કકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૬) નિકાહનો સુન્નત તરીકો અને ફાતિમી મહેર 
સવાલ (૨૦૬૨) : તિકાહનો સુન્નત તરીકો શં છે ? અને હઝરત ફાતિમા (રદિ.) ની 
મહેર કેટલી હતી ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
નિકાહનો સનનત તરીકો એ છે કે પહેલા છોકરો છોકરીને બરાબર જોઈ લે 
અને આ જોવું મસ્તહબ છે. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૫૬, હદીસ નં. ૭૪-૧૪૨૪,રદુલ મુહતાર 
અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૬ / ૩૭૦) અને વાલીની જવાબદારી છે કે તે પોતાના છોકરા 
અથવા છોકરીની શાદી કોઈ દીનદારથી કરાવે. (બખારી ર / ૭£૨, હદીસ નં. ૫૦૯૦) 
પછી જયારે નિકાહ કરવાના હોય, તો જે પણ મહિનો કે દિવસ હોય, પોતાની 
સહલત પ્રમાણે નકકી કરી લે (એટલે કોઈ મહિના અને દિવસને મનહુસ ન સમજે) 
(કવાઈદુલ ફિકહ : ૧૨૪) હઝરત આઈશા (રદિ.) ફરમાવે છે કે મારો નિકાહ 
શવ્વાલમાં થયો અને મારી રૂખ્સતી શવ્વાલમાં થઈ અને હું રસૂલલ્લાહ (સલ.) ને 
ઘણી પ્રિય હતી. (મુસ્લિમ : ૧/ ૪૫૬, હદીસ તં. ૭૩ -૧૪ર૩) 
માટે જયારે મહિનો અને દિવસમાં સહમતિ થઈ જાય, નિકાહ કરી લેવામાં 
આવે. કોઈ મહિનો અને દિવસને ખરાબ ન સમજવામાં આવે. ખરાબી અને નહેસત 
તો વ્યકિતના બરા આમાલને લીધે આવે છે. 
શાદી નક્કી થવા પર શરબતના નામ પર ઠંડુ અથવા કોલ્ડીંક વગેરેનો સબૂત 
શરીઅતમાં નથી, એવી રીતે દહેજમાં છોકરાના પિતા પાસે ઘરેણા, કપડા વગેરે 
માંગવું પણ જાઇઝ નથી. (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : € / ૪ર૪) 
પતિના ઘરે ગયા પછી પતિ પર ઓરતનો ખર્ચ વગેરેની જવાબદારી આવે છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ છછ નિકાહનો પસગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 
તે પહેલા તેની ઉપર કોઈ જવાબદારી આવતી નથી, પછી તેની ઉપર જીદ અને 
હઠધર્મી કરવી કે આટલું જોઈએ. બિલ્કુલ જાઈઝ નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૫) 
એવી રીતે મહેમાનોને ખવડાવવા માટે રૂપિયા માંગવા પણ જાઈઝ નથી અને 
છોકરીવાળા તરફથી ૧૦-૧૫ જેટલા મહેમાનોને દાવત આપવામાં આવી હોય, તો 
તેનાથી વધારે મહેમાનોને લઈ જવા છોકરા વાળા માટે જાઈઝ નથી. 
(અહમદ : ર૪ / ૨૩૯, હદીસ નં. ૧૫૪૮૮, બહરુરાઈક : પ / ૪૪) 
નિકાહની મજલિસમાં મસ્નૂન ખૃત્બા પછી છોકરીનો વાલી પિતા, દાદા વગેરે 
છોકરીથી ઈજાઝત લઈને તેના તરફથી કબૂલ કરી લે, આ બહેતર છે. નિકાહની 
મજલિસ મસ્જિદમાં હોય એ મુસ્તહબ છે અને છોકરા અને છોકરી અથવા બંનેના 
વકીલ અથવા અસીલ અને વકીલ બે ગવાહોની હાજરીમાં ઈજાબો કબૂલ કરી લે, 
આ નિકાહની અસલ અતે બનિયાદ છે અને ખુત્બો પઢવો મસ્નૂન છે. 
(દર્રે મખ્તાર મઅ રદિલ મહતાર : ૩ / ૯,૧૦) 
ફાતિમી મહેરની મિકદાર ૫૦૦ દિરહમ છે, જે તોલાના હિસાબે ૧૩૩૧ તોલા 
ચાંદી થાય છે અને એક હિસાબે ૧૨૭.૫૦ તોલા પણ થાય છે. (અવઝાને શરઈય્યહ : 
૧૦, જવાહિરુલ કિકહ : ૧ / ૪૨૪) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(9) બીજા સાથે મંગણી કરેલી સાથે નિકાહ કરવા 
સવાલ (ર૦૮૩) : મારી પત્નીતું મૃત્યુ થઈ ગયં છે, મારા રિશ્તેદાર ખાસ કરીને 
મારા સસરા જનાબ અહમદભાઈ મને મજબર કરી રહયા છે કે હું મારી પત્નીની 
બહેન એટલે પોતાની સારી રાબિયા સાથે નિકાહ કરી લઉં. મશ્કેલી એ છે કે એક 
વ્યકિતથી તેની મંગણી પણ થઈ ગઈ છે અને ભારતમાં તેના પાસપોર્ટની કામગીરી 
ચાલું છે. એવામાં હું તેનાથી નિકાહ કરી લઉં. તો શું મને ગુનાહ થશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
રસૂલલ્લાહ (સલ.)તું ફરમાન છે : 
સીટ 
એટલે તમારામાંથી કોઈ વ્યકિત પોતાના નિકાહનો પયગામ, પોતાના કોઈ 
મસલમાન ભાઈના પયગામ પર ન મોકલે. (બુખારી: ર / ૭૦૨, હદીસ નં. ૫૧૪૨) 
તેનો મતલબ એ છે કે જો કોઈ છોકરાએ પોતાતતા નિકાહનો પયગામ કોઈ 
છોકરીને મોકલ્યો છે અને છોકરીના રિશ્તેદારોએ તેને કબૂલ અને મંજુર કરી લીધો, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : ૫ છુછુ નિકાહનો પસગામ, નેક પત્નીની પસંદગી વગેરે 
તો હવે કોઈ વ્યકિત માટે ત્યાં પોતાના નિકાહનો પયગામ મોકલવો દરસ્ત નથી. 
(નતવવી શહ મુસ્લિમ : ૯ / ૧૯૮) 
પંરતૃ જો છોકરી પાસે નિકાહનો પયગામ આવ્યો અને તેના રિશ્તેદારોએ 
કબૂલ ન કર્યો, તો બીજા વ્યકિતએ પોતાનો પયગામ મોકલવામાં કોઈ વાંધો નથી. 
હઝરત ફાતિમા (રદિ.) નામની એક સહાબી ઓરતને હઝરત મુઆવિયા (રદિ.) 
અને હઝરત અબૂ જહમ (રદિ.) એ નિકાહનો પયગામ મોકલ્યો હતો. પરંતુ તેમણે 
કોઈ નિર્ણય લીધો ન હતો, પછી તે હઝરત નબીએ કરીમ (સલ.) પાસે મશવરો 
લેવા માટે આવી, તો આપ (સલ.) એ હઝરત ઉસામા (રદિ.) સાથે તેમના નિકાહનો 
મશવરો આપ્યો. (ફત્હલ મુલ્હિમ : ૩ / ૪૫૮) 
હવે એક શકલ એ છે કે છોકરીના પિતા જનાબ અહમદભાઈ અને છોકરી 
રાબિયા, પહેલા ફરસદમાં મંગણી તોડી નાંખે અને તમારી સાથે નિકાહ માટે તૈયાર 
થઈ જાય અને એ છોકરાનો, છોકરીના પાસપોર્ટ બનાવવાનો અથવા વીઝા વગેરે 
લેવામાં જે ખર્ચ થાય, એ છોકરીના પિતા તેને અદા કરી દે. ત્યાર પછી આપ શાદી 
કરી શકો છો, તેમાં કોઈ વાંધો તથી. પરંત છોકરી અથવા તેના માતા - પિતા નક્કી 
કરેલી મંગણીને કારણ વગર તોડી દેશે, તો તેઓ ગનેહગાર થશે અને યોગ્ય કારણે 
તોડવામાં કોઈ ગનોહ નહીં થાય અને છોકરીને યોગ્ય કારણે પોતાની મંગણી 
તોડવાનો શરઈ હક છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિંલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૩૪) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


7પ» ઝે હ-%1 ગદ્વઝી હં કાક, 5 પી હર પ૦ દડ 
ઝા ૨! અપ ઝી “*)2 ૭૦ છાડ પચ પ૦ 125) ૬॥- 

કા 45% 15૫2) હૈ “2% 3, ઠક “2૫૭, “1૭8.35 
તર્જમો: એમાંથી જ એક એ પણ છે કે (મંગેતર) ને શાદી પહેલા ઈદ તહેવાર પર 
કપડાં અને ઘરેણાં (આભષણો) મોકલવા તેમજ રૂપિયા - પૈસા $દિરહમ - 
દીનાર) સુહાગરાત પછી સવારે આપવં જેને રિવાજ પ્રમાણે 'સવાર્યં'' કહેવાય છે, 


જેને આપણા જમાનામાં હદિયો કહેવાય છે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દરરિલ મખ્તાર : ૩ / ૧૫૩) 


શાદીના રીત રિવાજો 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉ1 શાદીના રીત રિવાજો 


સ્ટ્ઝીઝાતાક 
શાદીના રીત રિવાજો 
(૧) શાદીમાં હલ્દીની રસમ 


સવાલ (ર૦૮૪) : અમારે ત્યાં શાદીના ચાર પાંચ દિવસ પહેલા દુલ્હનને હલ્દી 
લગાવવામાં આવે છે અને તેના હાથ પર પ્યાલા જેવી કોઈ વસ્ત બાંધવામાં આવે છે. 
આ મોકા પર એક મહેકિલ ભરવામાં આવે છે, તેમાં નવયવાન છોકરીઓ આવીને 
ગીતો ગાય છે, અને બીજી પણ અનેક રસમો અદા કરવામાં આવે છે, તો શું 
ઈસ્લામમાં આ બધૃ જાઈઝ છે ? તકસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
સવાલમાં બયાન કરેલી એ તમામ રસમો, જે શાદીથી પહેલા કરવામાં આવે 
છે, છોડવા લાયક છે. આ હિંદુઓના રિવાજો છે, તેની ઈસ્લામ ઈજાઝત આપતો 
તથી, મુસલમાનો માટે આ બધા કામો હરામ છે. તેનાથી બચવું જરૂરી છે. (સૂરએ 
અહઝાબ : ૨૧, અબૃદાવદ : ૨ / ૬૩૫, હદીસ નં. ૪૬૦૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(ર) મંગણી તુટવા પર મંગણી વખતે આપવામાં આવેલી 
વસ્તુઓ પરત કરવાનો હુકમ 
સવાલ (ર૦૬૫) : અમારે ત્યાં છોકરીની મંગણી વખતે કંઈક રકમ છોકરાવાળાઓ 
તરફથી આપવાની શરત લગાવવામાં આવે છે. તો એ રીતે એક વ્યકિતએ ૩૦૦ 
ર્‌પિયા આપ્યા છે, હવે મંગણી તટી ગઈ છે, તો એ રૂપિયા આપનારાને પરત કરવા 
જરૂરી છે ક નહીં? 
જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
વર્ણન કરેલી રકમ આપનારો કયા હેતથી આપે છે ? જો છોકરીને હદિયા રૂપે 
આપે છે, તો એ છોકરી (કબજા પછી) તેની માલિક બની ગઈ. 
(મજમઉલ અન્ણર : ર / ૩૫૩) 
હેવે આપનાર તરફથી એ હદિયાની માંગણી કરવી મકરૂહે તહરીમી છે. 
(ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૪ / ૩૮૫, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : # / ૧૩૨) અને જો આપનાર એ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉ2 શાદીના રીત રિવાજો 
છોકરીનો રિશ્તેદાર હોય, દા.ત, છોકરાનો પિતા એ છોકરીના મામા અથવા કાકા 
હોય, તો પછી એ હદિયાને માંગવં જાઈઝ નથી. (મજમઉલ અન્હર : ૨ / ૩૫૩) 

અતે જો આ રકમ કરજરૂપે આપવામાં આવે છે, તો પછી તેની માંગણી 
કરવી સહીહ છે. (પરંત આ પ્રસંગે આપવામાં આવતી રકમ કરજ રૂપે આપવામાં 
આવતી નથી) છોકરીએ એ રકમ પરત કરવી જરૂરી છે અને જો આપતી વખતે 
સ્પષ્ટતા ન હોય, તો તેમાં માહોલનો એતેબાર થશે. માહોલ પ્રમાણે એ રકમ જે 
હેતથી આપવામાં આવતી હોય, તેનો હુકમ લાગ પડશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩ર૭) 

પરંત જો હદિયો હોવા છતાં સામેથી ખૂબ જ તકાઝો હોય અને છોકરી 
આપવા પર મજબૂર હોય, તો તેના માટે આપવામાં કોઈ વાંધો નથી, એટલે તેની 
ઉપર કોઈ ગૃનોહ નહીં લાગે, વબાલ લેનાર પર આવશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૩) નિકાહ વખતે હદિયો અને ભેટ આપવી 

સવાલ (૨૦૬ ૮) : નિકાહ વખતે રિશ્તેદાર છોકરી (દુલ્હન) ને રૂપિયા અને વાસણો 
હદિયામાં આપે છે, તો તેનં લેવું જાઈઝ છે કે નહીં ? છોકરીની સહેલીઓ પણ 
હદિયો આપે છે અને આ એક રિવાજ બતી ગયો છે જવાબ આપીને મહેરબાની 
કરશો. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

શાદી ખ્‌શીનો પયગામ લઈને આવે છે, નવું ઘર આબાદ થાય છે, એ પ્રસંગે 
રિશ્તેદાર અથવા સહેલીઓ તરફથી જો છોકરીને હદિયો અને ભેટ આપવામાં આવે, 
તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી, તેની ગંજાઈશ છે. (અલ અદબુલ મકરદ : ર૦૮, હદીસ નં. 
૫૯૪, રદુલ મહતાર અલા દુરરિલ મૃખ્તાર : ૩/ ૧૫૩) 

પરંત બદલાની નિષ્યતથી આપવં, જો કે આજે લોકોમાં રિવાજ થઈ ગયો છે 
કે જે કંઈ આપવામાં આવે છે તે લખવામાં આવે છે અને જયારે તેનો વખત આવે છે 
તો આપવં પડે છે, અને તેને જરૂરી સમજવામાં આવે છે બલકે જો ગંજાઈશ ન હોય 
તો કરજ લઈને આપવામાં આવે છે, શરીઅતમાં આ પ્રકારના રિવાજની ગુંજાઈશ 
તથી. (બખારી ઃ ૧ / ૩૫૨, હદીસ નં. ર૫૮૯) 

(તેમાં બીજી પણ અનેક ખરાબીઓ છે, દા.ત. જેને આપવામાં આવ્યું, જો તેને 
પરત ન કર્ય તો ટીકા ટિપ્પણી અને અમક મજલિસમાં મહેણા પણ મારવામાં આવે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉ3 શાદીના રીત રિવાજો 
છે, જેની બરાઈથી કોઈ ઈન્કાર કરી શકત નથી. (મજતબા હસત કાસમી) 

હા, જો આમ જ મદદ રૂપે હદિયો આપવામાં આવે અને વર્ણન કરેલા રિવાજ 
પ્રમાણે ન હોય, તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે 

(૪) નિકાહથી પહેલા દુલ્હાને કલિમા પઢાવવા 

સવાલ (ર૦૬૭) : અમારે ત્યાં તિકાહ પઢાવતા પહેલા પાંચ કલિમા પઢાવવા 
જરૂરી સમજવામાં આવે છે. મોટા ભાગના લોકોનો અકીદો છે કે તેના વગર નિકાહ 
થતા નથી, જો આ કલિમા પઢાવવામાં ન આવે તો ફિત્નાનો ખતરો છે, આ 
સિલસિલામાં શરીઅત શું કહે છે ? અમારા ઘરે એક અઠવાડિયા પછી નિકાહ 
થવાનો છે. એટલે જલ્દી જવાબ આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

નિકાહ સહીહ થવા માટે મૃસલમાન હોવું જરૂરી છે, જો કે આજનો જમાનો 
ખૂબ જ અજ્ઞાનતાનો જમાનો છે. લોકો વાત વાતમાં કક્રિયા અને શિર્કિયા શબ્દો 
બોલી નાંખે છે અને તેમને તેની પરવા પણ હોતી તથી. એટલા માટે નિકાહથી પહેલા 
બે ત્રણ જિમ્મેદારોની સામે ઈમાને મુજમલ, ઈમાને મફસ્સલ અને પાંચે કલિમાત 
પઢાવી લેવા જોઈએ. ખાસ કરીને જેતા વિશે એ માલૂમ હોય કે તેનો અકીદો ખરાબ 
થઈ ગયો છે, તેની સાથે જરૂર આવં કરવું જોઈએ. એ સાવચેતી માટે દુરે મૃખ્તારમાં 
લખ્યં છે કે આજતા જમાનામાં દર અઠવાડિયે બે ગવાહોની હાજરીમાં નિકાહ દરસ્ત 
કરી લેવો બહેતર છે. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૧ / ૪૨) 

પરંતુ નિકાહની મજલિસમાં કલિમા પઢાવવા અને તેને નિકાહ માટે જરૂરી 
અતે શરત સમજવી, જાઈઝ નથી, બિલ્કુલ ખોટો અકીદો છે. (કિફાયતુલ મુકતી : પ / 
૧૫૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(પ) નિકાહ વખતે પતિ તરફથી પત્નીને આપવામાં 
આવેલો હદિયો કોની માલિકી ગણાશે ? 

સવાલ (૨૦૬૮) : અમારે ત્યાં શાદીના રિવાજ પ્રમાણે નિકાહ વખતે, છોકરાવાળા 
તરફથી છોકરીને રોકડ રકમ અને ઘરેણા વગેરે આપવામાં આવે છે અથવા માત્ર 
રોકડ રકમ આપવામાં આવે છે, તેનાથી છોકરી માટે કપડા અને ઘરેણા બનાવવામાં 
આવે છે, તો એ કપડા અને ઘરેણા પર માલિકી કોની ગણાશે ? આ મસઅલો ત્યારે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 84 શાદીના રીત રિવાજો 

ઉભો થાય છે જયારે પરસ્પર ઝઘડો થવાથી તલાકની નોબત આવે છે, તો શું 
છોકરાવાળા પોતાના આપેલા રોકડ રૂપિયા અથવા ઘરેણાં છોકરીવાળાઓ પાસેથી 
પરત માંગી શકે છે કે નહીં ? આ વિશે શરીઅતનો શાં હકમ છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

સવાલમાં વર્ણન કરેલા રિવાજને જો નિકાહ માટે જરૂરી સમજવામાં આવે તો 
આ ખોટું છે, એવી રીતે કોઈ પણ શરત વગર પરસ્પર જે કંઈ હદિયો આપવામાં 
આવે, તે સહીહ છે. (મુઅત્તા : પ / ૧૩૩૪, હદીસ નં. ૩૩૬૮ / ૬૯૪] 

પરંત છોકરાવાળા રિવાજ પ્રમાણે પોતાની ખશીથી આપી રહયા છે, તો 
જાઈઝ છે. રહયો એ વસ્તુઓ પર માલિકીના અધિકારનો મસઅલો, તો તેનો આધાર 
દરેક જગ્યાના માહોલ પ્રમાણે હશે. માટે જયાં વર્ણન કરેલી વસ્તઆઓ છોકરા તરફથી 
હંદિયા રૂપે આપવામાં આવતી હોય ત્યાં પરત માંગવાનો હક ન રહેશે અને જો 
દહેજ રૂપે શાદીથી પહેલા રિવાજ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યં છે અને સમાજમાં તેને 
છોકરાની જ માલિકી સમજવામાં આવે છે, તો છોકરાવાળા તેને પરત માંગી શકે છે, 
સવાલમાં વર્ણન કરેલા કપડા અને ઘરેણા છોકરાવાળાના ગણાશે, માટે છોકરા 
વાળાઓને તલાકની સુરતમાં એ વસ્તઓની માંગણી કરવાનો હક છે, તેમજ 
છોકરીવાળાઓએ જે કંઈ આપ્ય હોય, તે પણ પરત માંગી શકે છે. (રદુલ મૃહતાર અલા 
દુર્રિલ મુખ્તાર ઃ ૩ / ૧૫૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(ન) નિકાહમાં આપવામાં આવેલા ઘરેણકય પર સસરાએ 


કબજો કરી લેવો 
સવાલ (૨૦૬૯) : મારા પતિનં મૃત્ય થઈ ગયં છે, અને મને નિકાહ વખતે જે 
ઘરેણાં મળ્યા હતા, અથવા મારા પતિએ મને પોતાની જિંદગીમાં જે ઘરેણા આપ્યા 
હતા, તે બધા જ મારા સસરા પાસે છે, હવે મારા સસરા એ ઘરેણા આપવાની ના 
પાડે છે, અને કહે છે કે તેની ઉપર તમારો કોઈ હક નથી, અતે અમે તમને નહીં 
આપીએ. જયારે કે મારી બે છોકરીઓ પણ છે, તો આપથી વિનંતી છે કે શરીઅતમાં 
તેનો શું હુકમ છે ? તફસીલથી જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 
જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
જો સસરાએ (શાદીના મોકાથી ઘરેણા) આપતી વખતે, આપને માલિક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉ5 શાદીના રીત રિવાજો 
બનાવી દીધા હતા અને તમને કબજો આપી દીધો હતો એટલે કે તે માત્ર વાપરવા 
માટે આપવામાં આવ્યા ન હતા, તો આપ એ ઘરેણાના માલિક છો. સસરા માટે એ 
લેવા જાઈઝ નથી, હરામ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૨૭) જો માત્ર વાપરવા માટે એ 
ઘરેણા આપ્યા હતા અતે તેના વાસ્તવિક માલિક સસરા જ છે, તો તેમના માટે લેવા 
જાઈઝ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૨૭) 

એવી રીતે જે ઘરેણા તમને તમારા પતિએ પોતાની જિંદગીમાં આપ્યા હતા, 
જો આપને તેના માલિક બનાવી દીધા હતા, તો એ તમારા છે, અને જો માલિક ન 
બનાવી હતી, તો આપના પતિના મૃત્ય પછી આપને આઠમો અતે બંને છોકરીઓને 
ર / ૩ મળશે. બાકી માલ મરહૂમના માતા - પિતાને મળશે. એ પ્રમાણે તેમના કુલ 
માલના સત્તાવીસ ભાગ થશે. ત્રણ હિસ્સા ઓરત એટલે તમને મળશે અને આઠ 
આઠ હિસ્સા બે છોકરીઓને મળશે અને ચાર ચાર હિસ્સા માતા અને પિતાને મળશે. 
પતિના મૃત્ય પછી જે પણ મિલકત હશે, તેની વહેંચણીનો આ જ તરીકો રહેશે એટલે 
ઓરતને આઠમો હિસ્સો, બે છોકરીઓને ર / ૩ અને બાકી તેના માતા - પિતાતે 
મળશે. (જો કોઈનં મૃત્ય થઈ જાય અતે વારસદારોમાં પત્ની, બે છોકરીઓ, માતા 
- પિતા હોય, તો અસલ મસઅલો ર૪ થી બનશે અતે ર૭ થી ઔલ (વારસા 
વહેંચણીની પરિભાષામાં ઔલનો મતલબ એ થાય છે કે જયારે મસ્અલામાં નક્કી 
કરેલ સંખ્યા જવિલફરૂજ (જે સગાઓના ભાગો કુર્ઓાતે નક્કી કરેલ છે તેમ)ના 
ભાગો તેમને આપવામાં ભાગ ઓછા પડે ત્યારે મસ્અલાની સંખ્યાને ઓછા પડતા 
ભાગો જેટલો વધારી દેવામાં આવે તેને ઔલ કહેવામાં આવે છે.) હશે. પત્નીને કુલ 
મિલકત એટલે ૨૭ માંથી ૩ હિસ્સા, માતા અને પિતાતે ૨૭ માંથી ચાર ચાર હિસ્સા 
અને બંને છોકરીઓને આઠ આઠ એટલે કુલ ૧૮ હિસ્સા મળશે. આ મસઅલો 
ફરાઇઝમાં 'મસ્અલએ મિમ્બરિય્યહ'' થી પ્રખ્યાત છે. (મજતબા હસન કાસમી) 
પરંત છોકરીઓનો જે હિસ્સો છે. તે છોકરીઓના કાકા અથવા દાદા અથવા ગામના 
બે-ચાર વ્યકિતઓને વાલી બનાવીને તેમની પાસે મકી દેવામાં આવે. જેથી તે 
બરબાદ ન થઈ જાય. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


(૭) સંભોગ વખતે વાતચીત કરવી 
સવાલ (ર૦૭૦) : શું કરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે..... 
એક કિતાબમાં જોવામાં આવ્યં કે ''પરપે પોતાની પત્ની સાથે સંભોગ કરતી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉઉ શાદીના રીત રિવાજો 
વખતે વાતચીત કરવી મકરૂહે તહરીમી છે. શું આ સહીહ છે ? અથવા બહેતર અને 
અપ્રિયનો મસઅલો છે. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સંભોગ કરતી વખતે વધારે વાત કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે, એક 
હદીસ શરીકમાં છે : .-%«4:1#74:%» એટલે (સંભોગ વખતે) વધારે વાતચીત ન કરો, 
પરંત જરૂરી વાતચીત દા.ત. સંભોગ પર ઉત્સાહ વધારનારી અથવા સ્ખલન વિશે 
એક બીજાથી પૂછવામાં કોઈ વાંધો નથી. (શર્હે કબીર : ૮ / ૧૪૧) કકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૮) તલાક પછી ઓરતે પોતાના એ સામાનની માંગણી 


કરવી જે તેને હદિયા રૂપે આપવામાં આવ્યો હતો 
સવાલ (૨૦૭૧) : ઓરતને જે સામાન પોતાના ભાઈઓ, બહેનો અથવા રિશ્તેદારો 
તરફથી હદિયા રૂપે આપવામાં આવ્યો હતો, તેને તે પોતાના પાંતિના ઘરે રાખતી 
હતી, તો શં તલાક પછી એ સામાનને પરત માંગી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

એ બધો સામાન જે ઓરતતને તેના રિશ્તેદારો તરફથી હદિયા રૂપે મળ્યો હતો, 
ઓરત તેની માલિક છે, માટે પતિના જિમ્મે જરૂરી છે કે તે પરત કરી દે. (રદુલ 
મૃહતાર અલા દુર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૫૮૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૯) તલાકની સુરતમાં ઘરેણા વગેરેનો મ/લિક પતિ અને 
પત્નીમાંથી કોણ ગણાશે ? 

સવાલ (૨૦૭૨) : પતે - પત્ની વચ્ચે અઢી વર્ષથી વધારે એવો સમય પસાર થયો 
છે કે બંને વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ ન રહયો, પરંતુ હજુ સધી તલાક નથી થઈ, તો 
શાદીના મોકા પર આપવામાં આવેલા ઘરેણા વગેરેનો માલિક કોણ હશે ? છેલ્લા 
દોઢ વર્ષથી પતિ તરફથી ભરણપોષણ રૂપે કંઈ આપવામાં આવ્યું નથી તેમજ અઢી 
વર્ષથી પતિ - પત્ની વચ્ચે કોઈ સંબંધ પણ રહયો નથી, તો આ સરતમાં પત્ની માટે 
ઇદ્દત ભરવી જરૂરી છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

શાદીના મોકા પર ઘરેણા જો છોકરીના પિતા તરફથી આપવામાં આવ્યા છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ઉ7 શાદીના રીત રિવાજો 
તો એ ઘરેણા પર છોકરીઓ હક રહેશે, તેમજ દહેજ વગેરેનો જે સામાન છોકરીને 
તેના પિતાના ઘરેથી આપ્યો હોય, તેના ઉપર પણ છોકરીનો હક રહેશે. માટે 
તલાકની સરતમાં છોકરીને હક છે કે તે પોતાનો સામાન લઈ જાય. 

ભેટ જેના તરફથી આપવામાં આવી હોય, તે એનો હકદાર છે, જો છોકરીને 
તેના માતા - પિતાના ઘરવાળાઓએ આપી છે, તો છોકરી તેતી માલિક રહેશે અન્તે 
પતિના રિશ્તેદારો તરફથી આપવામાં આવી છે, તો તલાકની સરતમાં તેઓ તેના 
માલિક રહેશે, છોકરીને તેમત્-ું આપવં હંગામી ગણાશે, છોકરી તેની માલિક નહીં 
ગણાય, તેમજ જો પતિ તરફથી શાદીના મોકા પર જે ઘરેણા આપવામાં આવ્યા છે, 
તો એ ઘરેણા પર પતિની માલિકી રહેશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ દ / ૨૧ ૬) 

જો કોઈ વિસ્તારના માહોલ પ્રમાણે શાદીથી પહેલા મંગણી વખતે પતિ 
તરફથી પત્નીને ઘરેણા બનાવવા માટે કંઈક રોકડ સ્કમ આપવામાં આવી હોય, તો 
પતિને હક છે કે તલાકની સરતમાં તે પોતાની રકમ પરત લઈ લે. 

(રદલ મૃહતાર : ૩/ ૧૫૬) 

જો દોઢ વર્ષ પસાર થઈ ગયા છતાં પતિ તરફથી કોઈ ભરણપોષણ 
આપવામાં આવ્યું તથી અને પત્નીએ માંગણી પણ કરી નથી, તો વીતી ગયેલા વર્ષોત્તં 
ભરણપોષણ તે માંગી શકતી ત્તથી. (હેદાયહ ફી શહે બિદાયહ : ર / ર૮૭) 

પતિ - પત્ની વચ્ચે એક વખતે એકાંત થઈ ગયા પછી જયારે પણ તલાક 
થાય, તો ઈદ્દત વાજિબ થશે. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / ૫૦૪) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ટ્ંડડાઇઉ ઠાર્ડ'ડુઝ, ટ્દર્ડડ છં «ડડ ન પ 
ની દાઇ વાકા (૬: 56; 


(હડાદ ઠદશેોાહ] હડ “્ઈડડડકઝીહડડ5 


તર્જમો :ઃ તમારી માઓ, દીકરીઓ, બહેનો, ફોઈઓ, માસીઓ, ભત્રીજીઓ અને 
ભાણજીઓ તમારા ઉપર હરામ કરવામાં આવી છે. અને જે માએ તમને 
ધવડાવ્યા છે તે તથા દૂધ બહેનો તથા તમારી સાસુઓ તેમજ તમારી જે ઓરતો 
સાથે તમે સમાગમ કરી ચૂક્યા છો તે આરતોની આગલા ઘરની છોકરીઓ, જે 
તમારી દેખરેખમાં છે; (તે પણ હરામ છે.) પણ જો તમે તેણીઓથી સોહબત 
નથી કરી તો (તેણીઓની છોકરીઓ સાથે પરણવામાં) તમને કંઇ ગૃનોહ નથી 
અને તમારા વંશના છોકરાઓની વહઓ તેમજ તમે બે બહેનોને એકઠી કરો (તો 
તે પણ હરામ છે); પરંત (આ હકમ પહેલાં) જે થઇ ચૂક્યં (તે માફ છે). બેશક, 
અલ્લાહ અતિ માકી આપનાર (અને) મહા દયા કરનાર છે. 

(સૂરએ નિસાઅ : ર૩) 


મહરમનુ બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ ઉ9 મહરમનું બયાન 


મહરમનું બયાન 


(૧) પત્નીની બહેનથી નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૦૭૩) : મારા મિત્રની ઉમર ૩૦ વર્ષની છે, બે બાળકોનો પિતા છે, તે 
પોતાની પત્નીની બહેનથી નિકાહ કરવા ઈચ્છે છે, તેની ઉપર તેની પત્ની અને બહેન 
બંને રાજી છે, તો શરીઅતમાં પત્નીની બહેત્તથી નિકાહ કરવા જાઈઝ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પત્નીની બહેનથી (જયાં સધી પત્ની નિકાહ અથવા ઈદ્દતમાં હોય) નિકાહ 
કરવા હરામ છે. નિકાહ ન થશે. કર્આાને પાકમાં છે : હહર !#*્્ર છી» તેમજ 
તમે બે બહેનોને એકઠી કરો, (તો તે પણ હરામ છે.) (સૂરએ નિસાઅ : ૨૩) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર) પત્નીના મૃત્યુ પછી તેની ભત્રીજીયી નિકાહ કરવા 
સવાલ (ર૦૭૪) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ આ મસ્અલામાં કે એક વ્યકિતએ 
એક ઓરત સાથે નિકાહ કર્યા, પછી એ ઓરતનું મૃત્ય થઈ ગયું, તો શું એ વ્યકિત 
પોતાની એ મરહમા પત્નીની સગી ભત્રીજીથી નિકાહ કરી શકે છે ? તફસીલથી 
જવાબ આપવા વિનંતી છે. અલ્લાહ તઆલા તમારી છત્તરછાયાને લાંબી ફરમાવે અને 
ઈલ્મો અમલમાં બરકત નસીબ કરમાવે અને આપના કૈઝને મખ્લૂકમાં ખબ આમ 
ફરમાવે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં નિકાહ કરવા જાઈઝ છે, તેમાં કોઈ વાંધો નથી, કોઈની 
જિંદગીમાં, જયારે કે તેનાથી નિકાહ હોય, તેની ભત્રીજીને નિકાહમાં લાવવી હરામ 
છે, ફોઈ અને ભત્રીજી, માસી અને ભાણી, બંનેને એક સાથે પત્ની બનાવીને રાખવી 
હરામ છે, પરંત જયારે ફોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય અથવા તેમને તલાક આપી દેવામાં 
આવે તો ત્યાર પછી તેની ભત્રીજી સાથે નિકાહ કરવા જાઈઝ છે, (સૂરએ નિસાઅ : 
ર૪, બુખારી ઃ ૨ / ૭૮ €, હદીસ નં. ૫૧૦૯) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચયહ ભાગ : પ 70 મહરમનું બયાન 

(૩) ફોઈ અને ભત્રીજીને નિકાહમાં સ'થે ર'ખવી 
સવાલ (૨૦૭૫) : ઝેદ પોતાની પત્નીની ભત્રીજીથી શાદી કરવા માગે છે, તેની 
પત્ની અને ભત્તીજી બંતે તેની પત્ની બની રહેવા ખશ છે. હતકી, શાકિઈ, માલિકી, 
હંબલી, અથવા કોઈ પણ મસ્લક પ્રમાણે તે પોતાની આ ઈચ્છાને શરઈ અને કાનૂની 
દ્રષ્ટિએ પુરી કરી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ફોઈ અને ભત્રીજી બંનેને એક સાથે પત્ની બનાવીને રાખવા જાઈઝ નથી. જો 
કોઈ ઈદ્દતમાં હોય અને ભત્રીજીથી નિકાહ કરે, આ પણ હરામ છે. ત નિકાહમાં 
અને ન ઈદ્દતમાં, કોઈ પણ રીતે સાથે જાઈઝ તથી. 

(બખારીઃ ૨ / ૭# #, હદીસ નં. ૫૧૦૯) 

નિયમ એ છે કે જે બે ઓરતો એવી હોય કે તેમાંથી એકને પરષ (મદ) માની 

લેવામાં આવે અતે બીજીને ઓરતના હકમમાં રાખે, તો તેમના એક બીજા સાથે 

નિકાહ હરામ છે, તેમને નિકાહમાં સાથે કરવી એટલે એક જ વખતમાં બંનેને પત્ની 
બનાવવી જાઈઝ નથી. (રદુલ મહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૨) 

સવાલની સૂરતમાં ફોઈને પરષ નકકી કરે તો કાકા ભત્રીજીના નિકાહની 
સૂરત બતે છે, જે હરામ છે અને ભત્રીજીને પરષ નકકી કરે, તો ભત્રીજીતં ફોઈથી 
નિકાહ કરવા લાઝિમ આવે છે, આ પણ હરામ છે, એટલે ફોઈ અને ભત્રીજીને એક 
સાથે નિકાહમાં લાવવા, તેના માટે જાઈઝ નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૪) બહેનની શાકની પૌત્રીયથી નિકાહ જાઈઝ છે. 
સવાલ (૨૦૭૮) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે પોતાની 
બહેનની શોકની પૌત્રીથી નિકાહ જાઈઝ છે કે તહીં ? દા.ત. ખાલિદની સગી બહેન 
જુબેદા છે, તેની શોક મરયમ છે અને મરયમના પેટથી એક છોકરો છે અને એ 
છોકરાની એક છોકરી છે, તેનું નામ શમીમા છે, જે જાહેરમાં ખાલિદની નવાસી છે, 
તો હવે ખાલિદનો નિકાહ શમીમાથી દરસ્ત છે કે નહીં તફસીલથી જવાબ આપવા 
વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ખાલિદનો નિકાહ શમીમાથી જાઈઝ છે. ફકહાએ કિરામે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 71 મહરમનું બયાન 
કર્ઓાન અને હદીસની રોશનીમાં જે રિશ્તા હરામ લખ્યા છે તેમાંથી કોઈ રિશ્તો 
અહીંયા હરામ નથી, બહેનની શોક હોવાથી ખાલિદ સાથે ન તો નસબી રિશ્તો છે, ન 
દુધનો રિશ્તો અને ન તો હંરમતે મસાહરતનો, માટે નિકાહના હરામ હોવાના જે ત્રણ 
કારણો હોય શકે છે, અહીંયા તેમાંથી એક પણ જોવા મળતું નથી, માટે નિકાહ દરસ્ત 
છે. (સૂરએ નિસાઅ : ર૪, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ર / ર૫૮) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

નોંધ : ઈન્સાનોમાં સંબંધો અને મહરમ રિશ્તેદારો બે પ્રકારના હોય છે, (૧) 
નસબ અતે લોહીનો રિશ્તો અને (૨) સસરાલી રિશ્તો આ સુસરાલી રિશ્તાને 
''મૃસાહરત'' કહેવાય છે, દા.ત. સાસ્‌, સસરા અને તેમના ઉસૂલ અને ફરૂઅ અતે 
પત્નીની છોકરી, પતિત્ો છોકરો વગેરે આ રિશ્તેદારોથી હરમતતે ''હરમતે 
મસાહરત'' કહેવામાં આવે છે. (સસરાલી રિશ્તો એટલે ''સુસરાલી રિશ્તેદારી'' 
ભલે પતિ તરફથી હોય કે પત્ની તરફથી હોય. (અનવાદક) 
(૫) પત્નીના મૃત્યુ પછી સાળીની છોકરીથી નિકાહ કરવા 
સવાલ (૨૦૭૭) : પોતાની સાળીતી છોકરીથી નિકાહ દરસ્ત છે કે તહીં,જયારે કે 
પત્ની મૃત્યુ પામી હોય ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પત્નીના મૃત્ય પાછી સાળીથી નિકાહ જાઈઝ છે, તો સાળીની છોકરીથી પણ 
[નિકાહ જાઈઝ છે, નિકાહ થઈ શકે છે, (રદુલ મુૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તારઃ ૩/૩૨) પરંત 
મઆઝલ્લાહ સાળીથી ઝિના કર્યા હોય, અથવા ઝિનાના કારણો થયા હોય, તો 
સાળીની છોકરીથી નિકાહ જાઈઝ નથી, કારણ કે ઝીના કરાવનાર ઓરતના ઉસૂલ 
અત્તે ફરઅ (ઉપરના અને નીચેના રિશ્તેદારો) ઝિના કરનાર પર હરામ છે. 
(બહરુરાઈક : ૩ / ૧૦૫, રદુલ મૃહતાર અલા દુરરિલ મખ્તારઃ૩/૩ર) કક્ત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે. 

(૬) માતા શરીક માસી સાથે નિકાહનો હુકમ 

સવાલ (૨૦૭૮) : ઝેદના નિકાહ ઝેનબ નામની એક ઓરત સાથે થયા છે. 
ઝેનબના પેટથી એક છોકરી પેદા થઈ, તેતું નામ મરયમ છે, ઝેદે કેટલાક દિવસો 
પછી ઝેનબને તલાક આપી દીધી. તલાક પછી ઝેનબના નિકાહ ઉમરથી થયા પછી 
ઉમરના નિકાહમાં આવનારી ઝેનબથી એક છોકરી પેદા થઈ, (તેનું નામ ફાતિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 72 મહરમનું બયાન 
છે) ત્યાર પછી મરયમના નિકાહ તેતા પિતા બકર સાથે કરી દીધા તેને ત્યાં એક 
છોકરો પેદા થયો. તેનું નામ ખાલિદ છે. તો હવે સવાલ એ છે કે બકરનો છોકરો 
ખાલિદ બીજા પતિ ઉપરની છોકરી (ફાતિમા) સાથે નિકાહ કરી શકે છે. અથવા 
નહીં? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ખાલિદના નિકાહ ઉમરની સગી છોકરી (ફાતિમા) સાથે 
જાઈઝ નથી, કારણ કે આ છોકરી (ફાતિમા)ખાલિદ માટે માતા શરીક (એટલે માતા 
એક હોય અતે પિતા અલગ અલગ હોય) માસી થઈ (કારણ કે ખાલિદની માતા 
મરયમ અતે એ છોકરી ફાતિમા પરસ્પર સાવકી બહેનો છે.) હા જો ઉમરત્તી છોકરી 
(ફાતિમા) બીજાના પેટની હોત તો નિકાહ જાઈઝ થાત. (સૂરએ નિસાઅ : ર૩, હિદાયહ 
ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૮) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪) દૂધ શરીક માસી સાથે નિકાહ જાઈઝ નથી 
સવાલ (૨૦૭૯) : અમે બે બહેનો છે, મારું તામ રાબિયા અને મારી બહેનનં નામ 
આયશા છે, મારી છોકરીને મારી વાલિદાએ બાળપણમાં દૂધ પીવડાવ્યં હતં, શું મારી 
છોકરીની શાદી મારી બહેન આયશાના છોકરા સાથે જાઈઝ છે ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૃછેલી સૂરતમાં રાબિયાની છોકરીની શાદી આયશાના છોકરા સાથે હરામ 
છે, ભલે બંતે રિશ્તેદારીમાં માસીના ભાઈ - બહેન છે, પરંત દુધ પીવડાવવાની 
તફસીલને કારણે રાબિયાની છોકરી, નાની અમ્માનં દધ પીવાને કારણે, આયશાના 
છોકરાની દુધ શરીક માસી (તેની માતાની દુધ શરીક બહેન) થશે અને દધ શરીક 
માસીથી નિકાહ જાઈઝ નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) એક વ્યકિત કેટલી વખતે શાદી કરી શકે છે ? 
સવાલ (૨૦૮૦)ઃ એક વ્યકિતએ ચારથી પાંચ વખતે શાદી કરી અને હજુ પણ તે 
શાદી કરવા માંગે છે તો ઈસ્લામમાં એક વ્યકિત કેટલી વખતે શાદી કરી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો અનેક ઓરતોતા હક્કો અદા કરવાની શકિત હોય, તો એક વ્યકિત જેટલી 
વખતે શાદી કરવા માંગે, નિકાહ કરી શકે છે. પરંત એક સાથે ચારથી વધારે 
ઓરતોને સાથે નિકાહમાં રાખી શકતો નથી, ચારથી વધ ઓરતોને રાખવી જાઈઝ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 73 મહરમનું બયાન 
તથી, (સૂરએ નિસાઅ : ૩, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૯) એવી રીતે કોઈ અનેક 
ઓરતનોથી નિકાહ કરવાની સરતમાં બધાના બરાબર હક અદા કરવાની શકિત 
ધરાવતો ન હોય, તો પણ અનેક નિકાહ ન કરે, નહીં તો ગુનેહગાર થશે. (અબૂ દાવુદ : 
૧ / ર૯૦, હદીસ નં. ૨૧૩૩, ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૪૧, હદીસ નં. ૧૯૬૯) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૯) હેઝ - માસિકના દિવસોમાં નિકાહ દૂરુસ્ત છે 
સવાલ (ર૦૮૧) : હૈઝ - માસિક દરમિયાન નિકાહ કરવા જાઈઝ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

નિકાહની શરતો જોવામાં આવતી હોય તો નિકાહ દુરસ્ત થઈ જશે ભલે 
છોકરીના માસિકના દિવસો જ કેમ ન ચાલતા હોય, પરંતુ જયાં સધી માસિકથી પાક 
ન થશે, સંભોગ હલાલ ન થશે. (મરાકિયુલ ફલાહ : ૬ર) (હૈઝ અને નિકાસમાં નિકાહ 
મના નથી. પરંત્‌ બહેતર એ છે કે એવી હાલતમાં પહેલી વખત રૂખ્સતી ન કરવામાં 
આવે એટલે પતિના ઘરે ન મોકલવામાં આવે, (મજતબા હસન કાસ્મી) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૧૦) એક વ્યકિત એક સાથે ચાર આરતાને પાતાના 


નિકાહમાં રાખી શકે છે 

સવાલ (૨૦૮૨) : એક વ્યકિતએ ચારથી પાંચ વખતે નિકાહ કર્યા છે, હવે એ 
વ્યકિત ફરીથી નિકાહ કરવા માંગે છે, તો ઈસ્લામમાં એક વ્યકિત કેટલી વખતે 
નિકાહ કરી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જયાં સુધી ઓરતના હકો અદા કરવાની શકિત હોય, નિકાહ કરી શકે છે. 
પરંત એક સાથે ચારથી વધારે ઓરતોને નિકાહમાં રાખવી જાઈઝ તથી. (સૂરએ 
નિસાઅ : ૩, હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૯) અતે એકથી વધારે નિકાહ કરવાનો 
હકમ પણ ત્યારે છે, જયારે કે પત્નીઓમાં સમાનતા અતે બરાબરી રાખવાનો 
વિશ્વાસ હોય, નહીં તો એવા વ્યકિત વિશે હદીસે પાકમાં સખત વઈદ છે, જે એક 
પત્નીની મૃહબ્બતમાં એવો ગિરફતાર થઈ જાય કે બીજી પત્નીના પાયાના હકો પણ 
અદા ન કરતો હોય, જેમકે આજકાલ બીજી શાદી કરનારાઓની હાલત છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 74 મહરમનું બયાન 

(અબૂદાવૃદ : ૧ / ર૯૦, હદીસ નં, ૨૧૩૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૧) સાળી સાથે ઝિનાનો હુકમ 

સવાલ (ર૦૮૩) :એક વ્યકિતએ પોતાની સાળી સાથે ઝિના કર્યા, તો તેની પત્ની 
નિકાહમાં બાકી રહેશે અથવા તેના તિકાહથી નીકળી જશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

સાળી સાથે ઝિના કરવાથી, તની પત્ની તેની ઉપર હરામ નહીં થાય. તેના 
નિકાહ પર કોઈ અસર નહીં પડે. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૪) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧ર) સાળી સાથે ઝિનઇ કરવાથી નિકાહ તુટી જતો નથી 
સવાલ (ર૦૮૪) ઃ (૧) એક વ્યકિતએ પોતાની સગી સાળી સાથે ઝિના કર્યા તો શું 
પત્નીથી નિકાહ બાકી રહેશે કે તટી જશે ? જો બાકી રહે તો ઠીક અને જો તટી જાય 
તો એ સુરતમાં શં હુકમ છે, માત્ર નિકાહ કરી પઢવા કાકી છે ? અથવા હલાલો પણ 
જરૂરી છે ? અને જો નિકાહ કાફી છે, તો શું નિકાહ ઈદ્ત દરમિયાન કરે અથવા 
ઇદ્દત પછી? 

(૨) એવી રીતે સસરા પોતાતા સગા છોકરાની પત્ની સાથે ઝિના કરે, તો શં 
હકમ છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) સાળી સાથે ઝિના કરવાથી નિકાહ તટી જતા નથી અને પત્ની કાયદેસર 
પતિની પત્ની રહે છે, પરંત આ કાર્ય ગુનોહ છે, તેનાથી બચવું જરૂરી છે. 

પરંત મૃસ્તહબ છે કે જેનાથી ઝિના કર્યા છે, તેને હેઝ આવી જાય, ત્યાર પછી 
પતિ પોતાની પત્ની (ઝિના કરાવનારની બહેન) થી સંભોગ કરે. 

(ર) જો સસરા પોતાના છોકરાની પત્ની સાથે ઝિના કરે અથવા શહવત સાથે 
સ્પર્શ કરે, અથવા શહવત સાથે ચંબન કરે, તો ઓરત છોકરા પર હરામ થઈ જાય 
છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૭૪) માટે પૂછેલી સૂરતમાં જો ઓરત દાવો કરે અને 
પતિ તેનો ઈકરાર કરી લે, તો ઓરત હમેશાં માટે તેની ઉપર હરામ થઈ જાય છે, 
હવે પતિ માટે જરૂરી છે કે તે ઓરતને તલાક આપી દે, જેથી તે બીજી જગ્યાએ 
નિકાહ કરી લે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૩૭) અતે જો પતિ માનવા માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચયહ ભાગ : પ 75 મહરમનું બયાન 

તૈયાર ત થાય અતે મનાઈ કરે કે મારા પિતાએ એવું કંઈ કર્યું તથી અને ઓરત 

પોતાના દાવામાં સાચી હોય કે સસરાએ તેની સાથે હરામ કામ કર્યું છે, તો ઓરત 
પતિને પોતાની જાત પર કુદરત ન આપે, તહીં તો ગુનેહગાર થશે. 

(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૪) 

પરંત જયાં સુધી તેનો પતિ તલાક ન આપે, અથવા ઓરત મહેર માફ કરીને 

તલાક ન લઈ લે, ત્યાં સુધી તે બીજા સાથે નિકાહ કરી શકતી તથી. ફકત અલ્લાહ 

તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૩) બહેન જેવા નામવાળી ઓરતથી નિકાહ કરવા 
સવાલ (૨૦૮૫) : મેં પોતાની શાદી માટે જે છોકરીને જોઈ છે, તેનું નામ એ જ છે 
જે મારી બહેનતું નામ છે, એટલે મારી બહેતનં તામ પણ રૂખ્સાના છે અને એ 
છોકરીનું નામ પણ રૂખ્સાના છે, બંને નામોમાં સમાનતા હોવાને કારણે હું જાતે તેની 
સાથે નિકાહ કરવાનો ફેસલો નથી કરી શકતો કે શં કરં ? હં પરેશાનીમાં છં, તો મારે 
શું કરવં જોઈએ ? શું હું એ છોકરીનું નામ બદલાવી દઉ, પછી તેની સાથે શાદી કરું 
અથવા એ જ નામ સાથે તેનાથી નિકાહ કરી લઉ ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

આપની આવનારી પત્તી અને બહેનના નામમાં સમાનતા હોવાત્તે કારણે 
આપના નિકાહ પર કોઈ અસર નહીં પડે. આપ (સલ.) ની એક પુત્રીનું નામ ઝેનબ 
હંતું અને એક પત્નીનું નામ પણ ઝેનબ હતં. (અસદલ ગાબહ : ૭ / ૧૩૧) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૪) હલાલા માટે દેવરથી નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૦૮૬) : ઝોહરા પોતાના પહેલા પતિ અબ્દલ ગફર સાથે નિકાહ કરવા 
ચાહે છે, જેને તેણે તલાક આપી હતી, તેના માટે હલાલાની જરૂરત છે. સવાલ એ છે 
કે ઝોહરા પોતાના દેવર સાથે નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? જો તેની સાથે નિકાહ 
કરશે અને તે સંભોગ પછી તલાક આપી દેશે, તો એ પહેલા પતિ માટે હલાલ થશે કે 
તહીં? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઓરત પોતાના દેવર સાથે નિકાહ કરી શકે છે અને તેનો હલાલો દુરસ્ત થશે, 
(સૂરએ નિસાઅ : ર૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ૫ 76 મહરમનું બયાન 
(૧૫) પરણિત સ્ત્રી જો ઝિના કરે, તો તેને તલાક 


આપવી જરૂરી છે કે નથી ? 
સવાલ (ર૦૮૭) : (૧) પરણિત ઓરત જો કોઈ અપરિચિત પરષથી ઝિતા કરે તો 
શું તેનો નિકાહ તટી જશે ? અને એવી ઓરતને તલાક આપવી જરૂરી છે કે નહીં ? 

(૨) વર્ણન કરેલી ઝિનાકારે પોતાના બનેવી સાથે ઝિના કર્યા છે, તો તેને 
કારણે એ ઓરતની બહેનના નિકાહ પર કોઈ અસર પડશે કે નહી ? 

(૩) જો વર્ણન કરેલી ઓરત પોતાના બનેવી સાથે રહેવા માંગે, તો શં તેના 
નિકાહ તેની સાથે થઈ શકે છે ? અને એ સૂરતમાં ઈદ્દત ગજારવી જરૂરી થશે કે 
નહી? 

(૪) જો વર્ણન કરેલી ઓરત પોતાના પાંતેની સાથે જ રહેવા માંગે, તો નિકાહ 
ફરી પઢવા જરૂરી છે કે નહીં ? માત્ર ઈદ્દત કાફી થશે કે નહીં ? 

(૫) વર્ણન કરેલી ઓરત જો કોઈ બીજા પરષ સાથે નિકાહ કરવા ચાહે, તો 
તેના માટે ઈદ્.ત ભરવી જરૂરી છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

સવાલો અમલ કરવા માટે હોય છે, માત્ર જાણકારી માટે નહીં અને 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ આ પ્રકારના સવાલોને પસંદ કર્યા નથી. હદીસની ેતાબોમાં 
આ બાબતે સ્પષ્ટતા નકલ કરી છે. (સૂરએ માઈદહ : ૧૦૧, તકસીરે ઉસ્માની : ૧ / ૩૮૨, 
બુખારીઃ ૧ / ૩ર૪, હદીસ નં, ર૪૦૮) 

(૧) ઓરત ઝિતામાં જાતે ફસાઈ જાય અથવા કોઈ પ્‌ર્‌ષને મજબૂર કરીને 
ઝિના કરાવે, તેનો પોતાના પતિથી નિકાહ નહીં તટે. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : 
૩ / ૩૪) પરંતુ જો ઝિતા કોઈ ઓરતની આદત બત્તી ગઈ હોય અતે સમજાવવાથી 
અને નસીહત કરવા છતાં ન માને, તો તેને તલાક આપવી જરૂરી છે. પરંત આ હકમ 
પણ ત્યારે છે જયારે કે નિકાહ વગર રહેવામાં એ ઓરતથી ઝિતામાં ફસાવવાનો 
અંદેશો ન હોય, જો વધ ઝિનામાં ફસાવવાનો અંદેશો હોય, તો પતિને જોઈએ કે તેને 
તલાક ન આપે અને સમજાવવાની અને સધારવાની બધી કોશિશ કરતો રહે. 

(નસાઈ : # /૧૭૦, હદીસ નં. ૩૪૯૫) 

(ર) બનેવીને પોતાની સાળીથી ઝિના કરવાથી, તેની ઉપર પોતાની પત્ની 
હરામ નહીં થાય, અને નિકાહ બાકી રહેશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુરિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૩૪) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 77 મહરમનું બયાન 

(૩) જો ઝિનાકાર ઓરત પોતાના પતિ સાથે નિકાહમાં રહેવા માંગે તો તેતા 
નિકાહ બાકી રહેશે. ઝિતા કરવાથી નિકાહ તહીં તટે, માટે એ નિકાહ ફરી પઢયા 
વગર પોતાના પતિ સાથે રહી શકે છે, (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૪) 

(૪) જો ઝિત્તા કરાવનારી ઓરત ઝિના કરનાર પોતાના બનેવી સાથે નિકાહ 
કરવા માંગે, તો તેના માટે જરૂરી છે કે પહેલા તેનો પતિ તેને તલાક આપી દે, જો એ 
તલાક આપવાની મનાઈ કરે, તો તેના નિકાહ પોતાના બનેવી સાથે જાઈઝ નથી, જો 
પતિ તલાક આપવા માટે તેયાર હોય, તો તલાક પછી જયારે ઈદ્દત પુરી થઈ જાય, 
ત્યાર પછી તે નિકાહ કરી શકે છે. (જોકે તે હજ પોતાના પતિના નિકાહમાં છે અને 
કોઈની પત્નીથી નિકાહ કરવા જાઈઝ નથી જયાં સુધી એ તલાક ન આપી દે અને 
ઈદ્દતત પુરી ન થઈ જાય.) (સૂરએ નિસાઅ ઃ ૨૪, તફસીરે મઝહરી : રર / £૪) 

(૫) વર્ણન કરેલી ઓરત જોકે પોતાના પતિના નિકાહમાં છે, માટે જયારે 
નિકાહ બાકી છે, તો તેના નિકાહ કોઈ અન્ય સાથે શકય જ નથી, જયાં સધી પતિ તેને 
તલાક ત આપી દે, કોઈ પણ પરષ સાથે તે નિકાહ કરી શકતી નથી. 

(ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / ૩૮૦) 
નોંધ : અપરણિત સ્ત્રી જો ઝિના કરી લે, તો તેના નિકાહ ઝિનાકાર અથવા 
તેના સિવાય કોઈ પણ પુરૃષથી થઈ શકે છે, પરંત જો તે ઝિનાને કારણે ગર્ભવતી 
થઈ જાય, તો નિકાહ કરનારાએ સંભોગ કરવો જાઈઝ નથી, પરંત જો એ જ 
પર્‌ષથી શાદી કરે, જેનાથી ગર્ભ રહયો છે, તો ઝિના કરનાર પતિ સંભોગ કરી શકે 
છે. (ફત્હુલ કદીર : ૩ / ર૪૧) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૧૦) તલાકવાળી અથવા વિધવા ઓરતે પહેલા પતિના 


ભાઈથી નિકાહ કરવા 

સવાલ (ર૦૮૮) :ઃ એક ઓરતને તલાક થઈ ગઈ અથવા ઓરત વિધવા થઈ ગઈ, 
તો શં ઓરત પોતાના પહેલા પતિના ભાઈથી નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જેઠ, દિયર સાથે શાદી કરવી જાઈઝ છે, જો હરામ હોવાનં કોઈ કારણ ન 
હોય. વર્ણન કરેલી ઓરત તેની દુધ શરીક બહેન ન હોય તો જાઈઝ છે, ભાઈની 
સાથે નિકાહ કરવા એ બતાવે છે કે વર્ણન કરેલી ઓરતની સાથે રિશ્તેદાર મહરમનં 
કોઈ કારણ નથી. જેઠ હવાથી નિકાહ હરામ થતા નથી, માટે શાદી કરવી જાઈઝ છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 78 મહરમનું બયાન 
શરત એ છે કે નિકાહ હરામ હોવાનું બીજું કોઈ કારણ નત હોય. (સૂરએ નિસાઅ : ર૪, 
બદાઈઉસ્સનાઈઅ ઃ ર / રપ) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) દુધ પીવડાવવાની ઉમર કયાં સુધો છે ? 

સવાલ (૨૦૮૯) : મારા છોકરાની ઉંમર નવેમ્બર ૧૯૯૧માં એક વર્ષ અને ત્રણ 
મહિનાની થઈ છે, તો હવે એ શરીઅત પ્રમાણે કેટલી મૃદ્ત સધી દુધ પીવડાવવાનો 
હકદાર રહેશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

બાળકને માત્ાાત્તું અથવા અન્ય ઓરતતનું દુધ પીવડાવવાની મદ્દત બે વર્ષ છે, બે 
વર્ષ પરા થતા દુધ પીવડાવવાનું બંધ કરી દે, પરંત જો બાળક કમજોર છે, જેને દુધ 
સિવાય બીજો કોઈ ખોરાક હજમ થતો નથી, તો અઢી વર્ષ સધી પણ દુધ પીવડાવવં 
જાઈઝ છે. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૩, આલમગીરી ઃ ૧ / ૩૪ર) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૧૮) પત્નીના સ્તન મોઢામાં લેવા 

સવાલ (૨૦૯૦) : હઝરત મફતી સાહેબ (દા.બ.) સવાલ એ છે કે શું પતિ પત્નીના 
સ્તન મોઢામાં લઈ શકે છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સંભોગથી પહેલા પત્ની સાથે એવી હરકત કરવી, જેનાથી તેની અંદર જોશ 
પેદા થઈ જાય અને સંભોગ માટે સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ જાય, આ શરીઅતમાં ઈચ્છનીય 
છે, કારણ કે પરષની તબીઅતમાં ગરમી અને સ્ત્રીના સ્વભાવમાં ઠંડક હોય છે, તેને 
કારણે ઓરતને શહવત થોડીવાર પછી પેદા થાય છે, અને ઓરત જયારે સંપૂર્ણ 
તૈયાર હશે, તો જ પરષ તેની ઈચ્છા પરી કરી શકશે. નહીં તો પરિણામ એ આવશે કે 
પરષ ફારિંગ થઈ ગયો અને ઓરતનો જોશ બાકી રહેશે, માટે જો દુધવાળી ઓરત ન 
હોય, તો તેના સ્તન મોઢામાં લેવામાં કોઈ વાંધો નથી, જાઈઝ છે. (રદુલ મહતાર અલા 
દુર્રિલ મૃખ્તાર : ૧ / ર૯૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૯) મુસ્લિમ ઓરતે ખ્રિસ્તી સાથે નિકાહ કરવા અને 
પતિના મૃત્યુ પછી ઈસ્લામમાં દાખલ થવું 

સવાલ (ર૦૯૧) : એક મુસલમાન ઓરતે ખ્રિસ્તી પુરૃષ સાથે નિકાહ કર્યા, તેનાથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ 79 મહરમનું બયાન 
બે-ત્રણ અવલાદ પણ મોટી ઉંમરતી છે અને તે બધી ખ્રિસ્તી છે. હવે જયારે કે તેત્તા 
પતિનં મૃત્ય થઈ ગયું છે, અને ઓરતની ઉમર પણ ૧૦૦ વર્ષની છે, તે પોતાના આ 
કાર્ય પર ખબ જ પસ્તાવો કરે છે અને કલિમો પઢીને ઈસ્લામમાં દાખલ થઈ ગઈ છે, 
તેને કર્બાનની ઘણી સરતો પણ મોઢે યાદ છે, તો તેતું ઈસ્લામ કબૂલ કરવં સહીહ છે 
કે નહીં ? જો મૃત્ય થઈ જાય, તો તેનું કફન - દફન ઈસ્લામી તરીકા પ્રમાણે કરવામાં 
આવશે કે નહીં ? જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

મસલમાન ઓરતતં ખ્રિસ્તી, યહૂદી અથવા બિન મસ્લિમ સાથે નિકાહ કરવા 
જાઈઝ નથી. આ નિકાહ સહીહ ન થશે. ઝિનાનો ગૃતોહ સતત રહેશે. (સૂરએ બકરહ 
: ર૨૧, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૨ / ૨૭૧, ર૭ર) અતે જો તેતે હલાલ સમજીને નિકાહ કર્યા 
હશે. તો ઈસ્લામથી પણ નીકળી જશે અને ધર્મ વિમુખ થઈ જશે. 

(સૂરએ માઈદહ : ૮૭, અકીદતૃત્તહાવી : ૨૧, 

પરંત જો માતા મસલમાન છે, તો નાબાલિગ અવલાદ (આ નિયમ પ્રમાણે 
બાળક માતા અતે પિતામાંથી જેનો ધર્મ સારો હોય, તેના તાબે હોય છે.) માતાને 
તાબે રહીને બધી અવલાદ મસલમાન ગણાશે. 

(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩/ ૧૯૬) 

પછી જયારે ઓરતે ઈસ્લામમાં દાખલ થવાનં એલાન કર્ય છે અતે કલિમો 
પઢે છે, તો પાછલા ગૃતાહોથી તોબા કરીને કલિમએ તથ્યિબહ અતે કલિમએ 
શહાદત પઢી લેશે અને તેની માકીનો યકીન અને એકરાર કરશે, તો ઈસ્લામમાં 
દાખલ થઈ જશે અને તેનં આ ઈસ્લામ વિશ્વાસ પાત્ર હશે અતે મૃત્યુ થઈ જાય તો 
ઈસ્લામી તરીકા પ્રમાણે તેનું કકન -દફન કરવામાં આવશે. (સૂરએ આલિ ઈમરાન : 
૮૯, બહરર્રાઈક : પ / ૧૩૮) ફકત અહ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૦) છોકરીને મુસલમાન બનાવીને નિકાહ કર્યા, પછી 
તેને દેવી - દેવતાઓની પુજા કરી તો.... ? 

સવાલ (૨૦૯૨) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે.... મેં એક બિન 
મસ્લિમ છોકરીને મુસલમાન બનાવીને તેનાથી એવી રીતે નિકાહ કર્યા કે બે 
ગવાહોની રૂબરુ અમે એક બીજાથી કહયું : ''મેં પોતાની જાત તમને આપી'' પછી 
અમે બંને પતિ પત્નીની જેમ રહેતા હતા, પરંત એ છોકરીએ પોતાના કટંબને અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 80 મહરમનું બયાન 
સમાજને ખશ કરવા માટે હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી, તો એવી 
હાલતમાં જયારે એ સ્ત્રી મારા નિકાહમાં ન રહી, તો ફરી નિકાહમાં રાખવા માટે 
મારે શું કરવું જોઈએ ? તે પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરે છે અને કફ અને શિર્કથી 
તોબા કરવા માંગે છે, અને કરી મારાથી નિકાહ કરવા માંગે છે, તો હવે અમારે શું 
કરવું જોઈએ ? શરીઅતના કાનૂન પ્રમાણે જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પૃછેલી સૂરતમાં એ ઓરત તમારા નિકાહથી નીકળી ગઈ છે, કારણ કે તેને 
દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી છે. (દુરરે મુખ્તાર : ૩ / ૧૯૩, બહરુર્ચાઈક : ૩ / ૨૩૦) હવે ફરી 
તે રાજી ખુશીથી ઈસ્લામ કબૂલ કરે, એટલે જબાનથી તેનો એકરાર કરે અને પોતાનો 
અકીદો દુરુસ્ત કરી લે અને તે ઈમાને મુજમલ અને ઈમાને મૃફસ્સલ અને પાંચ 
કલિમા પઢીને તેના અર્થ પર યકીન કરી લે તો ઈમાનમાં દાખલ થઈ જશે. 

(બહર્‌રાંઈક : ૫/ ૧૩૮, દર મખ્તાર મઅ રદિલ મહતાર : ૪ / રર) 

અને ઈમાનમાં દાખલ થયા પછી સનનત તરીકા પ્રમાણે જે નિકાહ કરવામાં 
આવે છે, એવી રીતે નિકાહ પઢી લેવામાં આવે, તો એ તમારા નિકાહમાં આવી જશે. 
યાદ રહે કે સુન્નત તરીકા પ્રમાણે નિકાહ કરવામાં આવે કે તેમાં બરકત છે અને 
નિકાહને જાહેરમાં કરવા સુન્નત છે. એટલે કોઈ નમાઝ પછી મસ્જિદમાં નિકાહ 
કરવા જોઈએ. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(ર૧) પતિના મુસલમાન થયા પછી પત્ની પણ મુસલમાન 


થઈ ગઈ, તો તેમન? નિકાહનો શું હુકમ છે ? 

સવાલ (ર૦૯૩) ઃ દહેગામમાં એક વ્યકિત પોતાની ખશીથી મુસલમાન થયો, તેના 
પંદર દિવસ પછી તેની પત્ની પણ પોતાની ખશીથી મસલમાન થઈ. તો શં એ બંનેને 
ફરીથી નવેસરના નિકાહ પઢવા પડશે અને પહેલા નિકાહની ઈદત ભરવી પડશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં પત્ની પોતાના પતિના નિકાહમાં બાકી રહેશે. ઈદ્દત ભરવા 
અને નવા નિકાહની કોઈ જરૂરત નથી. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / 1૮૮, 
૧૮૯, હિદાયહ ફી શહે બિદાયહ : ૧ / ર૧૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 81 મહરમનું બયાન 

(રર) શિયા છોકરાનો સુન્ની છોકરી સાથે નિકાહ કરવાનો 
શરઈ હુક્મ 

સવાલ (૨૦૯૪) : મારો એક મિત્ર છે, તેનું નામ શરીફ છે, તે શિયા છે, તેનો 
ઈરાદો સન્ની મસ્લિમ જમાતની કોઈ છોકરીથી શાદી કરવાનો છે, તો શં તે સન્ની 
મસ્લિમ છોકરીથી પોતાનો નિકાહ કરી શકે છે ? આ વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન 
આપશો. 

જવાબ : હારમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

શિયા પંથમાં લગભગ ૧૯ -૧૭ ફિરકા છે, તેમના અકીદા અલગ અલગ 
છે. તેમાંથી ઘણાનો અકીદો કર્ખાન અને હદીસની વિરદ્ધ છે. તેમાંથી ઘણાં કર્આની 
આયતોનો ઈન્કાર કરવાને કારણે તેઓ મૃસલમાન નથી. દા.ત. તે લોકો હઝરત 
આઈશા (રદિ.) પર (નઉઝબિલ્લાહ) ઝિનાનો આક્ષેપ લગાવે છે. 

(હાશિયા અકીદતુત્તહાવી : ૯,૧૦) 

એટલે જો તેઓ હંઝરાતે શયખૈન (રદિ.) ને બરૂ ભલ કહેતા હોય અતે મા 
આઈશા (રદિ.) પર આક્ષેપ લગાવતા હોય, તો તેનો કોઈ સુન્ની મુસ્લિમ છોકરીથી 
નિકાહ બિલ્કલ જાઈઝ નથી. (સૂરએ બકરહ : ૨૨૧, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૨ / ર૭ર) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણત્તાર છે. 

(ર૩) શિયાથી નિકાહ પછી અલગ થવા માટે શું કરે ? 
સવાલ (ર૦૯૫) : એક વ્યકિતની ઉમર ૪૦ વર્ષની છે, અને તેની શાદી એક ૧૪ 
વર્ષની નવયવાત છોકરી સાથે થઈ છે. શાદીને એક વર્ષ થયં, તે છોકરી પાંચ મહિના 
પોતાના પતિને ત્યાં રહી અને હવે સાત મહિનાથી પોતાના પિતાના ઘરે છે, ત તેત્તો 
પતિ તેને બોલાવે છે અને ન તો તલાક આપે છે અને છોકરી કહે છે કે મને મારા 
પતિના ઘરે મોકલશો તો હું આત્મહત્યા કરી લઈશ, અસલમાં તેનો પતિ શિયા 
પંથનો છે અને છોકરી એહલે સુન્નત વલ જમાતની છે, હવે એ છોકરીની શાદી 
એહલે સન્‍નત વલ જમાતના એક છોકરા સાથે કરવા માગીએ છીએ, એ શિયા 
છોકરાથી અલગ થવા માટે શરીઅતમાં કઈ સરત બતાવવામાં આવી છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જયારે છોકરીની શાદી શિયા ધર્મના માનનારા સાથે કરી છે,તો જાણવં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ 82 મહરમનું બયાન 
જોઈએ કે રાકઝી શિયા વિશે ઉલમાએ કિરામમાં મતભેદ છે. કેટલાક ઉલમા તેમને 
કાફિર કહે છે, અને કેટલાક ફાસિક અને ફાજિર કહે છે, તો જે ઉલમા કાફિર કહે છે 
તેમના મત પ્રમાણે તો નિકાહ થયા જ નથી. તો જયારે ઈચ્છે ઈદ્દત પછી એ 
છોકરીથી નવી શાદી કરી શકે છે, અને જે ઉલમાના મતે રાફઝી શિયા કાસિક અને 
ફાજિર છે, કાફિર નથી, તો તેમના મત પ્રમાણે નિકાહ સહી થઈ ગયા. બીજા નિકાહ 
કરવાની જરૂરત નથી. 

આપના માટે એક સુરત એ પણ છે કે પતિને રાજી કરી તલાક અપાવી દો, 
જેથી હકૂમતના કાનૂનની વિરદ્ધ ન થાય અને તમે પોતાના વિસ્તારના ઉલમાએ 
કિરામથી પૂછી લો કે તમારા ત્યાંના શિયા કયો અકીદો રાખે છે, કારણ કે શિયામાં 
ઘણાં પંથો છે અતે તેમના હકમો અલગ અલગ છે. જો એવો અકીદો સાબિત થઈ 
જાય, જે કુક છે, તો નિકાહ જ સહીહ થયા નથી. ટુંકમાં પોતાના વિસ્તારતા ઉલમાએ 
કિરામથી પૂછીને તે પ્રમાણે અમલ કરો. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(ર૪) લોટીયા (શિયા) ઓરતથી નિકાહ કરવા અને એ 


નિકાહમાં ગવહ બનવું જાઈઝ છે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૦૯૬) : એક મૃસલમાને એક શિયા ઓરતથી શાદી કરી પછી વલીમો 
પણ કર્યો, તો શું એવી ઓરતથી નિકાહ સહીહ થશે ? અને એ નિકાહમાં ગવાહ 
બનનારા માટે શું હુકમ છે ? અને જો નિકાહ સહીહ નહીં થાય તો વલીમાનો શું 
હકમ છે? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

'લોટિયા' જમાતને અરબીમાં શિયા કહે છે, તેમાં લગભગ ૧ દ અથવા ૧૭ 
[ફેરકા છે, તેમાંથી મોટાભાગના [ફેરકા એવા છે, જે પોતાના ખોટા અકીદામાં 
અતિરેક કરનારા છે, તેથી તે બિન ઈસ્લામી ફિરકા ગણાય છે. એ ફિરકાઓમાંથી 
કેટલાકનો અકીદો છે કે કર્ઓાને પાકના કુલ ૪૦ પારા હતા, તેમાંથી દસ પારા બકરી 
ખાઈ ગઈ, કેટલાક ફિરકા કુર્બાને પાકમાં ફેરફાર થઈ ગયં એવું માને છે. અમક 
હઝરત અલી (રદિ.) ની ખદાઈમાં માને છે અને અમક તેમને નબી માને છે અને કહે 
છે કે હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.)થી નઉઝુબિલ્લાહ વહી લઈને આવવામાં ભલ થઈ 
અતે તેઓ હઝરત અલી (રદિ.)ને બદલે હઝરત મહમ્મદ (સલ.) પાસે પહોંચી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 83 મહરમનું બયાન 
ગયા. હઝરત આઈશા (રદિ.) પર આક્ષેપ લગાવે છે. હઝરત અબૂબક્ર (રદિ.) અને 
હઝરત ઉમર (રદિ.)ને હક છીનનાર કહે છે અને કહે છે કે તેમણે હઝરત અલી 
(રદિ.) પાસેથી ખિલાફત છીનવી લીધી અને જાતે તેની ઉપર કબજો મેળવી લીધો, 
માટે તેમની જો જમાત આ પ્રકારનો અકીદો રાખે છે, તો તે ઈમાનથી તીકળી જશે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૨ / ર૬૪) અતે જયારે ઈમાન નથી તો તેની સાથે નિકાહ પણ 
જાઈઝ નથી, એ નિકાહમાં ગવાહ બનવા પણ જાઈઇઝ નથી અને જયારે નિકાહ 
સહીહ નથી તો વલીમો પણ સહીહ નહીં થાય. જો મસઅલો માલમ ન હોવાને કારણે 
કોઈ ગવાહ બની ગયો તો તોબા અને ઈસ્તિગ્ફાર કરી લે અને નિકાહ કરનારાને કહી 
દે કે વર્ણન કરેલ નિકાહ સહીહ નથી અને નિકાહ કરનારા પરષતને જોઈએ કે વહેલી 
તકે એ ઓરતથી અલગ થઈ જાય. 

બીજી સુરત એ છે કે એ ઓરતથી કહેવામાં આવે કે તે પોતાના ખોટા 
અકીદાથી તોબા ઈસ્તિગ્કાર કરી લે, પછી જયારે તે તોબા ઈસ્તિગ્ફાર કરીને પાંચે 
કલિમાત પઢીને ઈમાને મુજમલ અને મૃફસ્સલ પઢીને સાચા દિલથી સ્વીકાર કરી લે, 
અને એકરાર કરે તો તેનું ઈસ્લામ સહીહ થશે પછી બીજી વખતે નિકાહ પઢવામાં 
આવે. (સૂરએ બકરહ : ર૨૧) 

શિયા પંથના એ ફિરકા જેમના દિત વિશે અકીદા સહીહ છે, માત્ર હઝરત 
અલી (રદિ.) તે હઝરત અબૂબક્ર (રદિ.) અને હઝરત ઉમર (રદિ.) થી અફઝલ 
માને છે. તો તેમનો ઈસ્લામ માન્ય છે તેમનાથી નિકાહ જાઈઝ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : 
ર / ર૬૪, આપકે માસઈલ ઔર ઉનકા હલ : #/ ૧૪૮) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(રપ) શિયા ઓરતથી નિકાહ કરવા 
સવાલ (૨૦૯૭) : મારો ભાઈ સન્ની મસલમાન હતો, તેણે એક શિયા ઓરતથી 
નિકાહ કર્યા હતા. હમણાં મારા ભાઈનું મૃત્ય થઈ ગયું છે અને એ ઓરત પોતાના 
શિયા ધર્મ પર કાયમ છે. તો શરીઅતમાં એવી શિયા ઓરતથી નિકાહ કરવા જાઈઝ 
છે કે નહીં? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 
નિકાહના જાઈઝ અને નાજાઈઝ હોવાનો આધાર એ ઓરતના અકીદા પર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 84 મહરમનું બયાન 
છે, એટલા માટે કે શિયામાં ઘણાં ફેરકા છે, તેમાંથી કેટલાક ધર્મમાં આંતિરેક કરે છે 
અને કેટલાક અતિરેક કરતા નથી. જો એ ઓરતનો અકીદો હઝરત અલી (રદિ.) ને 
ખદા માનવાનો હોય અથવા એ અકીદો રાખતી હોય કે હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) થી 
વહી લઈને આવવામાં ભલ થઈ ગઈ કે વહી હઝરત અલી (રદિ.) પાસે લાવવાને 
બદલે હઝરત મહમ્મદ (સલ.) પાસે લઈને પહોંચી ગયા, અથવા તે હઝરત 
આઈશા (રદિ.) ની શાનમાં ખસ્તાખી કરે છે તો તે ઈસ્લામથી નીકળી જશે અને આ 
બધા અકાઈદમાં જરૂરી દીનનો ઈન્કાર કરવાથી ઉલમાએ કિરામે તેમને કાફિર 
કહયા છે. એવા શિયાઓ સાથે નિકાહ જાઈઝ નથી. જો પૂછેલી સૂરતમાં એ 
ઓરતના અકાઈદ પણ એવા હોય, તો તેની સાથે આપના ભાઈના નિકાહ દુરસ્ત 
નથી, અને જો એ પ્રકારનો કોઈ અકીદો ન હોય તો નિકાહ દરસ્ત થશે. જોકે આ 
પ્રકારના નિકાહ કરવા યોગ્ય નથી. જો કરી લીધા તો દુરસ્ત તથી. ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છ. 


(ર૦) મુસલમાને ખ્રિસ્તી ઓરતથી નિકાહ કરવા 

સવાલ (ર૦૯૮) ? અમારે ત્યાં ઘણાં મુસલમાનો, ખ્રિસ્તી ઓરતો સાથે નિકાહ કરે 
છે, જયારે કે માર્‌ માનવં છે આ નિકાહ સહીહ નહીં હોય, આ વિશે કર્ખઓાન અને 
હદીસની રોશનીમાં જવાબ આપવા વિતંતી છે. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ખ્રિસ્તી ઓરત જે હઝરત ઈસા (અલૈ.)ને નબી માનતી હોય અને બાઈબલને 
આસમાની કિતાબ માનતી હોય, એટલે કે દરેક રીતે પોતાના ખ્રિસ્તી ધર્મ પર કાયમ 
હોય, ભલે તે હઝરત ઈસા (અલૈ.) ને ખદા માનતી હોય, ઈસ્લામી દેશોમાં એવી 
ખ્રિસ્તી ઓરતથી નિકાહ કરવા જાઈઝ છે. અલબત્ત યોગ્ય નથી, મકરૂહે તહરીમી 
છે. 

બિન ઈસ્લામી દેશો (દારૂલ હર્બ) માં એવી ઓરતોથી નિકાહ કરવા જાઈઝ 
તથી, એટલા માટે કે બિન ઈસ્લામી માહોલમાં બિન ઈસ્લામી તરીકા પર પરવરિશ 
થવાથી અવલાદનું ઈસ્લામ પર કાયમ રહેવું મૃશ્કેલ છે, જો આ ખતરો ન હોય તો 
નિકાહ જાઈઝ છે. જો કે યોગ્ય નથી. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૪૫) 

આજના યુગમાં અમેરિકા જેવા દેશોમાં જયારે કે મુસલમાન માતા - પિતાની 
અવલાદની દીની તરબિયત ખૂબ જ મશ્કેલ રીતે થાય છે. તો બિન મસ્લિમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 85 મહરમનું બયાન 
અવલાદની શી હાલત હશે ? તેમજ વધમાં કે એ દેશના કાયદા પણ એવા છે કે 
તરબિયત માટે પત્ની અથવા બાળકો પર કોઈ પ્રકારની પાબંદી પણ લગાવી શકાતી 
નથી, એટલે ત્યાંની ખ્રિસ્તી ઓરતોથી મસલમાને શાદી ન કરવી જોઈએ. 

અને વર્ણત કરેલ હકમ તો ત્યારે છે જયારે કે તે ઓરત પોતાના ખ્રિસ્તી ધર્મ 
પર કાયમ હોય અતે આજે તો ખ્રિસ્તી ઓરતો તો મોટે ભાગે બેદીન અને નાસ્તિક 
હોય છે. એટલે પણ બચવં જરૂરી છે. (સૂરએ માઈદહ : ૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(ર૪) કોઈના નિકાહમઠં હોવા છતાં ઓરતે બીજી જગ્યાએ 


॥નકાહ કરવા 

સવાલ (૨૦૯૯) : એક છોકરીના નિકાહ થયા, નિકાહ પછી તે પોતાના પતિ સાથે 
આઠ દિવસ સધી રહી, પછી કહેવા લાગી કે મને આની સાથે નથી રહેવં, એ તો 
શરાબી અને જગારી છે, જયારે કે એ છોકરીએ પોતાની ખશીથી તે છોકરાથી શાદી 
કરી હતી. 

છોકરાના માતા - પિતા કહે છે કે અમારો છોકરો બિલ્કુલ એવો નથી. તેને 
દારૂ પીતા અથવા જુગાર રમતા કોઈએ જોયો નથી, આ તેની ઉપર આક્ષેપ છે. 
પરંત છોકરીના માતા - પિતા છોકરીની શાદી બીજી જગ્યાએ કરવા માંગે છે, તો શં 
પહેલો નિકાહ ખતમ કર્યા વગર બીજી જગ્યાએ તેનો નિકાહ કરી શકાય છે ? 
શરીઅતમાં તેની ઈજાઝત છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જે વ્યકિત સાથે તે છોકરીના નિકાહ થયા છે, તે જયાં સૂધી તલાક ન આપી દે 
અથવા ખલઅ (ઓરતતં મહેર માફ કરીને તલાક લઈ લેવી) ન કરાવી લેવામાં 
આવે. એ છોકરીનો બીજી જગ્યાએ નિકાહ જાઈઝ નથી, ભલે એ નિકાહ કરે અથવા 
તેના માતા - પિતા, ટંકમાં પહેલો નિકાહ ખતમ કરવો, પછી ઈદ્દત ભરવી જરૂરી 
છં. તે પહેલા બીજા નિકાહ સહીહ નથી. (અહકામુલ કર્ખાન : ૩ / ૮૦,૮૧, સૂરએ 
નિસાઅ : ૨૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(ર૮) પાગલની પત્નીના તલાક પહેલા બીજા વ્યકિતથી 


નિકાહ કરવા 
સવાલ (ર૧૦૦): એક છોકરો જેની ઉમર ૨૮ વર્ષ છે. તે એક પરણિત ઓરતથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 86 મહરમનું બયાન 
પ્રેમ કરે છે, ઓરત પણ તેનાથી પ્રેમ કરે છે, એ ઔરતનો પતિ પાગલ છે. ઓરત 
તેની સાથે રહેવા માંગતી તથી, બલકે પોતાના પ્રેમીથી નિકાહ કરવા માંગે છે, તો 
તેના નિકાહ થઈ શકે છે કે નહીં ? જયારે કે એ ઓરતનો પતિ તેની ઉપર રાજી નથી, 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જયાં સધી પતિથી તલાક ન લઈ લે અથવા ખુલઅ ન કરાવે, ઓરતે પોતાના 
પ્રેમી સાથે નિકાહ કરવા જાઈઝ નથી, જો પતિ પાગલ છે અને તેની સાથે નિભાવની 
કોઈ શકલ નથી. તો શરઈ પંચાયતથી રજૂઆત કરીને તલાક મેળવી શકાય છે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૯) પરણિત ઓરતથી નિકાહ 

સવાલ (૨૧૦૧) : એક વ્યકિતએ એક ઓરત સાથે નિકાહ કર્યા, નિકાહ પછી 
માલૂમ થયું કે એ ઓરતનો બીજી જગ્યાએ નિકાહ થઈ ચુક્યો છે અને તેનો પતિ 
મોજૂદ છે એટલે એ બીજા નિકાહ વખતે તે પરણિત હતી, તો તેનો આ નિકાહ થયો 
કે નહીં ? અને નિકાહ પઢાવનારા વકીલ અને ગવાહોને જયારે તેની જાણકારી હોય, 
છતાં પણ તેઓએ એ આરતતના આ બીજા નિકાહ કરાવ્યા તો શરીઅતમાં તે 
ગૃતેહગાર થશે કે તહીં ? શરીઅતમાં આ વિશે શું હકમ છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પરણિત ઓરતના પહેલા પતિની તલાક વગર બીજા નિકાહ થઈ શકતા 
તથી, જો આવં કયું , તો નિકાહ અમાન્ય રહેશે અને તે ઓરત પહેલા પતિની જ 
પત્ની રહેશે. (જયાં સધી તે તલાક ન આપે અથવા મૃત્યુ ન પામે) 

(અહકામુલ કુરબાન: ૩/ ૮૦,૮૧, સૂરએ નિસાઅ : ર૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૮૦) 

વકીલ, ગવાહો અને જેમણે આ નિકાહ કરાવ્યા છે, અને પઢાવ્યા છે, બધા 
ગુનેહગાર થશે, શરત એ છે કે માલૂમ હોય કે એ ઓરતના પહેલા નિકાહ થયેલા છે 
અને કોઈ તલાક કે જુદાઈ થયેલી નથી અને ત તો પતિનં મૃત્ય થયું છે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૩૦) કોઈ ઓરતનો બીજો નિકાહ કરાવવો, જયારે કે તે 


પહેલાથી એક નવ મુસ્લિમ ખ્રિસ્તીના નિકાહમાં હોય. 
સવાલ (૨૧૦ર૨) : જર્મનીનો એક યરોપીયન છોકરો ''જોનિસ્બરી''માં આવ્યો અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ 87 મહરમનું બયાન 
તેણે જુબેદા નામની અકે મુસલમાન છોકરીથી નિકાહ કર્યા, યાદ રહે કે આ છોકરો 
પહેલા ખ્રિસ્તી હતો. કમિલો પઢીને ઈમાનમાં દાખલ થયો, પછી તેનાથી નિકાહ 
કર્યા, નિકાહ કર્યા પછી એ છોકરીને તે જર્મની લઈ ગયો. પરંત ત્યાં લઈ જઈને તેને 
ખૂબ જ તકલીફ અને દુઃખ આપવા લાગ્યો, જાતે કંઈ નોકરી કરતો ન હતો અને 
પત્નીને નોકરી કરવા મોકલતો હતો. સવ્વરતું ગોશ્ત રંધાવતો હતો અને વાત વાતમાં 
મારપીટ કરતો હતો. પછી તે જર્મનીથી ઈંગ્લેન્ડ પોતાની પત્નીને લઈને ગયો. ત્યાં 
પણ તેની આ જ હાલત રહી. જુબેદાએ પોતાની માતાને ફોન દ્વારા આ બધી હકીકત 
બતાવી તો તેની માતાએ ટિકિટ મોકલી અને તે ત્યાંથી જોનિસ્બરી આવી ગઈ. 

અહીંયા આવ્યા પછી તેને છોકરીઓની એક હોસ્ટેલમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યુ. 
જે ગાડીથી તે આવતી - જતી હતી, તેના ડ્રાઈવર ઈબ્રાહીમથી તેનો સંબંધ બંધાયો 
અને બંને એકખીજાત્તા દિલમાં પ્યાર અત્તુભવવા લાગ્યા. છેવટે બંતેએ પરસ્પર 
નિકાહ કરી લીધા, 

જયારે ઈબ્રાહીમની માતાને તેની જાણ થઈ અતે એ પણ ખબર પડી કે એ 
છોકરીના પહેલા નિકાહ થઈ ચકયા છે અને તેને તલાક પણ આપી નથી, તો એ 
ઘણાં પરેશાત્ત થયા કે બંતેના પરસ્પર નિકાહ દુરસ્ત થયા કે નહીં ? સવાલ એ છે કે 
શં એ છોકરીના ઈબ્રાહીમ નામના છોકરાથી નિકાહ દરસ્ત થયા ? અતે જયાં સધી 
પહેલા પતિથી તલાકનો મસઅલો છે, તો ત્યાં કોઈ શરઈ પંચાયત પણ નથી કે તેના 
દ્વારા તલાક મેળવવામાં આવે. માટે આ સિલસિલામાં આપ અમને માર્ગદર્શન 
આપશો. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં જયારે ખ્રિસ્તી છોકરો કલિમો પઢીને મસલમાન થયો, તો 
તેના મુસલમાન થવામાં કોઈ શંકા નથી રહીં. માટે જુબેદાથી તેના નિકાહ સહીહ 
ગણાશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ર / ર૭૧, ર૭ર) તે જયાં સધી તલાક આપતો નથી અથવા 
તેનાથી ખૂ્લઅ થતો નથી. ત્યાં સુધી જુબેદાના ઈબ્રાહીમ સાથે નિકાહ થશે નહીં. 

પતિનં મારપીટ કરવ, પત્નીથી નોકરી કરાવવી અને સવ્નરનં ગોશ્ત રંધાવવં, 
આ બધા ગતાહના કામો છે, પરંત તેનાથી તે ઈસ્લામથી તીકળી જતો નથી કે તેના 
નિકાહ તટી જાય. પરંત છોકરીને એ વાતતો અધિકાર હતો કે તે શરઈ પંચાયત 
અથવા ઉલમાએ કિરામની જમાત સામે પોતાતો મસઅલો રજૂ કરતી. પતિના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 88 મહરમનું બયાન 
જુલ્મને અને ભરણપોષણ ખર્ચ ત આપવાને પરસ્પર મઘ્યસ્થીથી સાબિત કરતા 
અતે શરઈ કાનૂન પ્રમાણે નિકાહથી અલગ થવાની દરખ્વાસ્ત કરતા, પરંત તેની 
ઉપર અમલ કરવામાં આવ્યો નથી, 

હવે જુબેદા માટે સવાલના અમક ઈશારા પ્રમાણે માત્ર એ હલ નીકળી શકે 
છે, કે છોકરાનું ઈમાન લાવ્યા પછી ખરેખર તેને કોઈ ઈસ્લામ વિરૃદ્ધ કાર્ય કર્યું છે, 
અથવા જોકે તે પહેલા ખ્રિસ્તી હતો, એટલે કદાચ ઈમાન લાવ્યા પછી પણ 
ખ્રિસ્તીઓના ચર્ચમાં જઈને તેમના રિવાજ પ્રમાણે બંદગી કરી હોય, જો ખરેખર 
તેણે આવં કર્ય હોય, તો તે ઈમાનથી તીકળી જશે અને વિધર્મી બતી જશે, તેને કારણે 
તેના નિકાહ તુટી જશે, માત્ર આ સરતમાં તે ઈદ્.ત પછી બીજા નિકાહ કરી શકે છે. 
(દૃરરુલ હંક્કામ : ૧ / ૩૫૪, અલ મબ્સૂત : પ૫ /૫૦) પરંત આ સરત કાલ્પનિક છે એવી 
ધારણા છે. 

નોંધ : માટે જબેદા અલ્લાહનો ડર રાખીને આપના ગામ અથવા મહોલ્લાના 
ઈમામ સાહેબ સામે સહીહ હકીકત બયાન કરે, જો ખરેખર તેના (ખ્રિસ્તી) પતિએ 
કોઈ એવો અમલ કર્યો હતો, જેને કારણે તે ઈસ્લામથી તીકળી ગયો અતે તેનો બીજો 
નિકાહ ઈબ્રાહીમ સાથે ઈદ્દત પછી કર્યા હશે, તો સહીહ ગણાશે, નહીં તો આ નિકાહ 
દરુસ્ત ગણાશે નહીં. (તફસીર ઈબ્ને કસીર ઃ ૧ / ૦૬, સૂરએ બકરહ : ર૨૮) 

ઉલમાએ કિરામની જમાત અથવા મુસલમાનોની કોઈ કમિટી પાસે જે 
નિકાહથી જુદાઈ વગેરેના મામલાઓ કરતી હોય, ઓરત દરખ્વાસ્ત કરે, તે પોતાની 
કાર્યવાહી પછી નિકાહ તોડી શકે છે, તે સિવાય એ છોકરી પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૧) પરણિતે નિકાહ છતાં બીજા નિકાહ કર્યા પછી 
પહેલા પતિનું મૃત્યુ થઈ ગયું 

સવાલ (ર૧૦૩) : અમારે ત્યાં બનાવ એવો બન્યો કે એક વ્યકિતએ જે ઓરતથી 
નિકાહ કર્યો છે, તેનો પહેલો પતિ મૌજૂદ છે, અને પતિએ તે ઓરતને તલાક પણ 
આપી નથી, તે ઓરત તેનાથી અલગ થઈને જતી રહી હતી અને દસ વર્ષ સધી 
પોતાના એ પહેલા પતિથી અલગ રહી અને નોકરી કરીને પોતાનું ગૂજરાન ચલાવતી 
રહી, હવે તેને બીજા પરષ સાથે નિકાહ કર્યા, તો આ નિકાહ સહીહ થયા કે નહીં ? 
અતે હવે જયારે કે આ ઓરતને બીજા પતિથી ગર્ભ પણ છે અને પહેલો પતિ મૃત્ય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 89 મહરમનું બયાન 
પામી ચકયો છે, તો આ વિશે શરઈ હકમ શું છે ? તફસીલથી જવાબ આપવા 
મહેરખાની છે. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પરણિત ઓરતનો જયારે પતિ મોજૂદ હોય અને તેણે તલાક નત આપી હોય, 
તો એ ઓરતના બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરવા સહીહ થતા નથી. ભલે તે પોતાતા 
પતિથી અલગ થઈત્તે ર૦ અથવા રપ વર્ષ અથવા તેનાથી વધારે મૃદ્દ.ત સુધી એકલું 
જીવન ગજારે, બીજો વ્યકિત તેનાથી નિકાહ કરશે તો નિકાહ થશે નહીં. 

પૂછેલી સૂરતમાં ઓરતે જે બીજા પુરૃષ સાથે નિકાહનું નાટક કર્યું છે, તે હરામ 
છે. કુર્ઓાને કરીમમાં પારા નં. પ ની પહેલી આયતમાં પરણિત ઓરતની સાથે 
નિકાહ કરવા હરામ છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૨૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૮૦) માટે જો 
કોઈ આ હરામ કામને હલાલ સમજીને કરશે તો ઈમાનથી તીકળી જશે, 

(શર્હ કિકહઠે અકબર : ૭૧, અકીદતૃત્તહાવી : ર૧) 
અને પુછેલી સૂરતમાં હવે જયારે કે પતિનું મૃત્ય થઈ ગયં છે, તો મૃત્યની 

ઈદ્દત ગજર્યા પછી તે જેનાથી ચાહે [નેકાહ કરી શકે છે. 
(સૂરએ બકરહ : ર૩૪, અલ મણીતલ બરહાની : ૩ / ૪૫૮) 
ઈદ્દત વિશે તફસીલ એ છે કે બીજા પરષ સાથે તેના નિકાહ સહીહ ન હોવાથી 
ઝિનાનો હકમ લાગશે અને આ ગર્ભ ઝિનાનો ગણાશે. એટલે તેની ઈદ્દત ચાર મહિના 
અને દસ દિવસની થશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૨૦) જયારે આટલા 
દિવસ પસાર થઈ જાય, તો તે પુરૃષ સાથે જેનાથી નાજાઈઝ નિકાહ કર્યા હતા, 
ફરીથી નિકાહ કરી શકે છે, કારણ કે ગર્ભ એ જ પુરૃષનં છે, તેનો બંને એકરાર કરે 
છે, પરંત એ ઝિનાકાર સિવાય ઓરત કોઈ બીજાથી નિકાહ કરવા માંગે તો ગર્ભની 

હાલતમાં તેના નિકાહ સહીહ નહીં થાય. 

(જો ગર્ભની હાલતમાં તેને એ ઝિનાકાર સાથે નિકાહ કર્યા તો એ ઝિના 
કરનારો જે હવે શરઈ રીતે પતિ બની ગયો છે) તેનાથી સંભોગ કરી શકે છે. પરંત 
જો તેને ગર્ભની હાલતમાં કોઈ બીજાથી નિકાહ કર્યા તો જો કે ચાર મહિત્તા અને દસ 
દિવસ પસાર થઈ જવાને કારણે તેની ઈદ્દત પરી થઈ ગઈ છે, એટલે નિકાહ તો 
સહીહ થઈ જશે પરંતુ પતિને સંભોગતી ઈજાઝત નહીં મળે, અહીં સધી કે ગર્ભ 
નીકળી જાય. હઝરત મફતી સાહેબે નિકાહને નાજાઈઝ કહયા છે, તે કથન ઈમામ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ૫ 60 મહરમનું બયાન 
અબૂયસૂક (રહ.) નં છે. બીજા અહનાકનં કથન નથી.) (કત્હુલ કદીર : ૩/ ર૪૧) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૩ર) જે ઓરત પોતાના પતિને છોડીને ફરાર થઈ જાય, 


તેને દાંપત્ય જીવનમાં ફરી લાવવી 
સવાલ (ર૧૦૪) : એક મૃસ્લિમ ઓરત છે, જે પરણિત છે અને તેના અનેક બાળકો 
છે, તે પોતાના પતિને છોડીને કોઈ બીજા સાથે ભાગી ગઈ છે. ત્યાર પછી હવે તેનો 
પતિ એ ઓરતતે પરત લાવીને તેની સાથે બીજી વખત પોતાનું ઘર આબાદ કરવા 
માંગે છે, શું આ જાઈઝ છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

જવાબ મોજૂદ નથી. 

(નિકાઢનો રિશ્તો ત્રણ બનિયાદી વસ્તઓથી ખતમ થઈ જાય છે. (૧) પતિ 

તલાક આપી દે. (ર) કોઈ એવી બાબત પેશ આવે કે પતિ - પત્ની એક બીજા માટે 
હરામ થઈ જાય (૩) પતિ - પત્નીમાંથી કોઈ એકનું મૃત્ય થઈ જાય. પૂછેલી 
સુરતમાં આ ત્રણે સુરતોંમાથી કોઈ સુરત પેશ આવી નથી. ન તો પતિએ તલાક 
આપી છે. ન તો હરામના કોઈ કારણો જોવા મળે છે અતે ન તો કોઈતં મૃત્ય થયં છે, 
એટલે એ ઓરત કામદેસર રીતે પતિના નિકાહમાં છે. જો પતિ ઈચ્છે, કે તેને 
લાવીને બીજી વખતે પોતાનં ઘર વસાવે, તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી, પરંત ઓરતથી 
મહાત્ત પાપ થયું છે એટલે તેની ઉપર તૌબા ઈગ્તિગકાર કરે અને માફી માંગીને 
પારદર્શક જીવન ગજારવાનો પાકો ઈરાદો કરે.) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૩૩) બીજાની પરણિત ઓરતથી શાદી કરવી જાઈઝ નથી 
સવાલ (૨૧૦૫) : એક ઓરતે એક પરષ સાથે નિકાહ કર્યા, પછી એક મહિના 
બાદ ખબર પડી કે ઓરત બીજાના નિકાહમાં છે. તો શં વર્ણન કરેલો નિકાહ સહીહ 
થશે ? તેમજ નિકાહ પઢાવનારા ઈમામ સાહેબ, વકીલ અને ગવાહ ગુનેહગાર થશે 
કે નહીં? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો ઓરત કોઈના નિકાહમાં હોય, તો તેના બીજા પરષ સાથે નિકાહ નહીં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 91 મહરમનું બયાન 
થાય, રદબાતલ થશે, તે ઓરત પહેલા પતિની પત્ની છે, જે લોકોએ નિકાહ 
પઢાવ્યા, પઢયા, વકીલ અને ગવાહ બન્યા, બધા ગનેહગાર થશે જો ખબર હોય કે 
આ ઓરત પરણિત છે. હા, જો ખબર ન હોય, તો પછી તેઓ ગુનેહગાર નહીં થાય, 
માટે વર્ણન કરેલી ઓરતે પહેલા પતિના ઘરે રહેવં જરૂરી છે. (અહકામલ કુરબાન : ૩ / 
૮૦,૮૧, સૂરએ નિસાઅ : ર૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૩૪) પરણિત આરતે બીજાથી નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૧૦૬) : ખદીજાની શાદી ઇસમાઈલ સાથે માર્ચ ૧૯૫૮માં થઈ હતી 
અને તલાક થઈ નથી. હવે તે કહી રહી છે મેં મારી જાત બીજાને આપી દીધી છે. 
એવી સરતમાં શરીઅતમાં શં હુકમ છે ? શં તેના નિકાહ એ બીજા વ્યકિત સાથે 
દરૃસ્ત માનવામાં આવશે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

શરીઅતમાં અમુક ઓરતો સાથે નિકાહ હરામ છે, જો તેમનાથી નિકાહ 
કરવામાં આવે, તો પણ તે અમાન્ય ગણાશે, બલકે તે રદબાતલ થશે. તેમાંથી એક 
ઓરત એ છે, જે કોઈના નિકાહમાં હોય, તો બીજાથી શાદી કરી શકતી નથી. 
ખદીજા જોકે ઈસ્માઈલના નિકાહમાં છે, એટલે બીજા કોઈથી તેની શાદી થઈ શકતી 
નથી. જો તે કોઈથી નિકાહ કરી લે તો તે હરામ અને અમાન્ય છે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણતાર છે. 

(૩૫) ઈદ્ત ગુજાર્યા વગર નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૧૦૭) : એક વ્યકિતતી છોકરીને તેના પતિએ ત્રણ તલાક આપી દીધી, 
તો બીજા જ દિવસે છોકરીના પિતાએ તેની બીજી જગ્યાએ શાદી કરાવી દીધી, શં 
આ નિકાહ સહીહ થશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાકવાળી ઓરતે ઈદ્દ ગુજારવી જરૂરી છે, ઈદ્દત ગુજાર્યા વગર નિકાહ 
કરવા અને કરાવવા હરામ છે. 

બીજા પતિ માટે જરૂરી છે કે ઓરતને તરત જ અલગ કરી દે. તેનાથી સંભોગ 
ઝિના ગણાશે, જો છોકરીનો પિતા એવં કહેતો હોય કે નિકાહ હલાલ થઈ ગયા છે, 
તો આ શરીઅતના હુકમનો ઈન્કાર કરવા બરાબર છે. કારણ કે આ હુકમ કર્બાત્ે 
પાકથી સાબિત છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ 02 મહરમનું બયાન 


ઝ હ 1 
ક “5255 ક્ઝપહક જ ઝાક 
(સૂરએ બકરહ : ૨૨૮, મજમઉલ અન્હરઃ ૧/ ૪૬૪] અને શરીઅતના હંકમનો ઈન્કાર કફ 
છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩૦) ઝિના કરનારના પતિ અને પુત્રના નિકાહ ઝિના 


કરાવનારી સાથે જાઈઝ નથી 
સવાલ (૨૧૦૮) : એક ઓરત નિર્લજ્જ છે, તે એક નવયુવાન છોકરાથી ઝિના કરી 
બેઠી, હવે એ નવયવાન છોકરાનો પિતા તેના ચક્કરમાં આવી ગયો છે, જયારે કે એ 
વ્યકિત ખૂબ જ દીનદાર, નમાઝ, રોઝા અને કર્આાતની તિલાવતનો પાબંદ છે અને 
અખ્લાકી છે, તો તેના એ ઝિના કરનારી ઓરતથી નિકાહ કરવા ચારે મસ્લકમાં 
યોગ્ય છે કે નહીં ? તેમજ એ ઓરત ત્રણ છોકરાઓની માતા છે. 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં એ ઝિના કરનાર ઓરત, ઝિના કરનારના પિતાથી નિકાહ 
કરી શકતી નથી. હનકી મસ્લકમાં તેતી ઈજાઝત નથી. બલકે એ છોકરાના પિતાથી 
પણ જો તેના નાજાઈઝ સંબંધો હોય, તો એ છોકરાથી પણ તેના નિકાહ જાઈઝ 
નથી, કારણ કે ઝિતા કરનાર મદના ઉસૂલ અને ફરુઅ (ઉપરના અને નીચેના 
રિશ્તેદારો દા.ત. ઉસૂલ : બાપ-મા, દાદા-દાદી, નાના-નાની વગેરે અને ફરૂઅ 
એટલે પુત્ર, પૌત્ર, પરપૌત્ર, પૌત્રી, પર પૌત્રી, નવાસો, નવાસી વગેરે) ઝિનાકાર 
ઓરત પર અને ઝિનાકાર ઔરતના ઉસૂલ અને ફરઅ (ઉસૂલ : બાપ-મા, 
દાદા-દાછી, નાના-નાની વગેરે અને ફરૂઅ એટલે પુત્ર, પૌત્ર, પરપૌત્ર, પુત્રી, 
પૌત્રી, પરપૌત્તી વગેરે) ઝિના કરનાર મઈઇ પર હરામ થઈ જાય છે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / ૩ર) 
(અલબત્ત ઈમામ શાફિઅ (રહ.) ની નજીક પિતાનં છોકરાની ઝિનાકાર 
ઓરતથી નિકાહ જાઈઝ હશે. કારણ કે તેમના તજીક ઝિનાથી હરમતે મુસાહરત 
સાબિત થતી નથી. ઈમામ માલિક (રહ.) ની પણ આ જ એક રિવાયત છે. (અલ 
મુહઝ્ઝલઃ ર / ૪૪૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩૪) સસરા અને વહુનો એક બનાવ અને એ બનાવનો સુબૂત 
સવાલ (૨૧૦૯) ઃ એક ઓરતને તેના સસરાએ બરા ઈરાદાથી ધેરી લીધી ઓરત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 03 મહરમનું બયાન 
પાસે છટકવાનો કોઈ રસ્તા ત હતો, તેણે બચવાની કોશિશ કરી, જયારે સસરા તેની 
નજીક આવ્યા તો તેણે એક ધક્કો માર્યો, તેનાથી તેમનો ચશ્મો દૂર પડી ગયો, જયારે 
તેઓ આ ચશ્મો લેવા ગયા તો ઓરત મોકો જોઈને ત્યાંથી નાસી ગઈ, તો શં આ 
હાલતમાં હરમતે મસાહરત સાબિત થશે ? સસરા આ બનાવનો ઈન્કાર કરે છે, 
પરંત ઓરત કહે છે કે આ બિલ્ક્લ સાચી વાત છે, કોઈ ગવાહ પણ નથી, તો શું 
હકમ લાગ પડશે ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

હંતકી મસલકમાં ઝિના અને ઝિનાના કારણો જેમકે ઓરતને શહવત સાથે 
એવી રીતે પકડવી કે બદનની ગરમી તેને માલૂમ પડે હુરમતે મુસાહરત સાબિત કરી 
દે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૭૫) તેનાથી બંનેના ઉસૂલ અતે ફકરઅ એક બીજા પર 
હરામ થઈ જાય છે, તેથી જો સસરાએ પોતાની વહુ સાથે આવું કર્યું છે તો વહુ પર 
સસરાનો છોકરો હરામ થઈ જાય છે. (બહરર્રાઈક : ૩ / ૧૦૮) 

પરંત સવાલની સરતમાં જયારે કે સૌથી પહેલા ઓરતે ધક્કો માર્યો છે, અને 
સસરાના હાથ તેની ઉપર (શહવત સાથે) પડયા નથી, તો ઓરત પોતાના પતે પર 
હરામ નહીં થાય. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / ૩૬) 

જયાં સધી આ બનાવની હકીકતની વાત છે તો પતિ આ વિશે શું કહે છે ? જો 
બનાવ બનવા અને હરમતે મસાહરતનો એકરાર કરે છે, તો તેના માટે જરૂરી છે કે 
ઓરતતતે તલાક આપી દે અને અલગ કરી દે, તેથી તે ઈદ ગુજારીને બીજા નિકાહ 
કરી શકે. (ફત્હુલ કદીર : ૩ / રરર) અને જો પતિ તેનો ઈન્કાર કરે છે તો ઓરત માટે 
ગવાહો પેશ કરવા જરૂરી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૪) જો ગવાહ હાજર ન હોય, 
તો ઓરત સાથે જે બનાવ બન્યો છે, જો તે બિલ્કલ સહીહ હોય અને તેની સચ્ચાઈનો 
પત્નીને સંપૂર્ણ યકીન હોય, તો તેને જોઈએ કે હવે પતિથી અલગ રહે, તેને પોતાની 
સાથે સંભોગ કરવા ન દે, એવી સરતમાં સંભોગ કરાવવો હરામ છે, (અને જયાં 
સધી શકય હોય, તેનાથી તલાક લઈને અલગ થઈ જાય. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૩૮) જો ઓરત દાવો કરે કે તેને સસરાએ શહવત સાથે 


હાથ લગાવ્યા છે, તો ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 64 મહરમનું બયાન 
શહવતથી હાથ પકડી લીધો અને તેની સાથે જબરદસ્તી કરી, પરંત તે કોઈ રીતે તેની 
ચંગલમાંથી બચી ગઈ, તો શરઈ દ્રષ્ટિએ ઝેદના નિકાહ તટી ગયા છે, એટલે ઝૈદની 
પત્ની, ઝેદ પર હરામ થઈ ગઈ છે, તેમ છતાં ઝેદ પોતાની પત્નીને છોડવા માંગતો 
નથી, તે ઈમામત પણ કરાવે છે, તો શં તેની ઈમામત દરસ્ત છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઝેદની પત્નીનં કહેવં છે કે તેના સસરાએ તેનો શહવતથી હાથ પકડયો અને 
જબરદસ્તી કરી, પરંતુ તે જાન બચાવીને નાસી ગઈ, તો આ બે હાલતમાંથી એક 
થશે કે પતિ તેતી વાત માનશે અથવા તહીં, જો સત્ય માને છે, તો ઓરત ઝૈદ પર 
હરામ થઈ ગઈ, હવે ઝૈદ ઓરતને તલાક આપી દે, ત્યાર પછી ઈદ્દત પુરી થયા 
પછી તે બીજા પરષથી શાદી કરી શકે છે, અને જો પતિ માનતો નથી તો તેતો 
મતલબ એ છે કે ઓરત બહાના બનાવે છે અને પતિથી અલગ થવા માગે છે, એટલે 
આ દાવો કરે છે, તો હવે પતિ જયારે સત્ય માનતો નથી, તો ઓરત પતિ પર હરામ 
તહીં થાય. 

પરંત જો ઓરતને ખરેખર તેના સસરાએ પકડી છે, તો પછી પતિને પોતાત્તી 
તજીક ન આવવા દે, તેને પોતાતી જાત પર કુદરત ન આપે, નહીં તો ઓરત 
ગુનેહગાર થશે. તેમજ જયારે પતિ સાચં માનતો નથી અને ઔરત્ત પાસે ગવાહ નથી, 
તો ઝૈદની ઈમામત સહીહ છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૩૯) છોકરીથી ઝિના કરવા પર હુરમતે મુસાહરત 
સવાલ (૨૧૧૧) : એક વ્યકિતએ પોતાની સગી છોકરીથી ઝિના કર્યા, તો શું હકમ 
છે ? શું તેની પત્ની તેના તિકાહમાં રહેશે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

છોકરી સાથે ઝિના કરવાથી પત્ની તેની ઉપર હરામ થઈ ગઈ, (દર્રે મુખ્તાર 
મઅ રદ્દિલ મુહતાર : ૩ / ૩ર) અને તેને તલાક આપવી જરૂરી છે. જો તલાક નહીં આપે 
તો ગુનેહગાર થશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૩૭) 

(હઝરત મુકતી સાહેબ (રહે.) એ તેને અલગ કરવા વિશે ઈશારો કરતા 
ફરમાવ્યં કે 'તેને તલાક આપવી જરૂરી છે તહીં તો ગૃનેહગાર થશે'' એટલે તલાક 
આપ્યા વગર જો સંભોગ કરશે તો આ સંભોગ ઝિનામાં દાખલ નહીં થાય અને તેતા 
દ્વારા પેદા થતં બાળક હરામનૅ નહીં કહેવાય. પરંત એ કામ હરામ કહેવાશે, આ એવું 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 5-5 મહરમનું બયાન 
છે જેમકે હેઝની હાલતમાં સંભોગ કરવો કે અસલ હકમ પ્રમાણે હરામ છે, પરંત 
એવી હાલતમાં સંભોગ કરવો હરામ નહીં કહેવાય.) 

પત્ની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો શારીરિક સંબંધ રાખવો હરામ થશે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૪૦) છોકરાએ પોતની સાવકી માતા સાથે અને 'પિતાએ 
પોતાની વહુ સાથે ઝિના કય, તો શું હુકમ છે ? 
સવાલ (ર૧૧૨) : (૧) એક વ્યકિત પોતાની પત્ની સાથે ૩૦ વર્ષથી રહે છે, એક 
છોકરી અને ચાર છોકરા છે, પહેલી ઓરતથી ત્રણ છોકરીઓ છે એ ત્રણેની શાદી 
થયેલી છે, છોકરાની શાદી વખતે માતાને છોકરી પસંદ ત હતી એટલે એ છોકરાએ 
શાદી પછી તલાક લખીને એક વ્યકિત પાસે ગવાહની હેસીયતથી સહી કરવા કાગળ 

મોકલ્યો, એ વ્યકિતએ એ કાગળ કાડી નાંખ્યો. 

(ર) તે હમેંશા એ બોલ્યા કરતો હતો કે મારી પાસે મહેરના રૂપિયા આવી 
જાય, મહેર આપીને તને તલાક આપી દઈશ. 

(૩) પતિ બહાર નોકરી કરે છે, પત્ની ખેતરમાં કામ કરે છે, નાના બાળકો 
સ્કુલ જાય છે, પતિએ પોતાના મોટા છોકરા સાથે ઝિનાનો આક્ષેપ લગાવ્યો. 

(૪) છોકરાની શાદી થઈ, પત્ની સાથે કયાંક રહેતો હતો. નોકરીમાંથી છટો 
થઈ ગયો, તો પિતાના ઘરે રહેવા આવ્યો, એક દિવસે મોકો જોઈને પિતાએ પત્રની 
પત્ની સાથે જબરદસ્તી ઝિના કર્યા અને પોતાની પત્નીથી ઝઘડવા લાગ્યો, અમક 
દિવસો પછી છોકરાની માતાને શંકા થઈ, તેણે તપાસ કરી, તો હકીકત માલૂમ થઈ 
ગઈ, માતાએ છોકરાને કહયું કે પત્નીને અહીંયાથી લઈ જા. છોકરાએ કહયું કેમ 
લઈ જઉં ? તેના જવાબમાં છોકરાને પણ જાણ થઈ, તો તેણે પોતાની પત્નીને ખૂબ 
મારી, પછી એ છોકરો ગામ છોડીને જતો રહયો અને એક વ્યકિતથી પત્નીને 
કહેવડાવ્યું કે મારા ઘરેથી જતી રહે, મેં તલાક આપી દીધી છે. પત્નીએ કહયં કે મહેર 
આપીશ તો ઘરેથી જઈશ, તેના જવાબમાં પતિએ કહયું કે મહેર માંગીશ તો કાપી 
નાંખીશ. એવી સરતમાં ઓરતને તલાક થઈ કે નહીં ? મહેરના ૨૫૦ રૂપિયા માટે તે 
દાવો કરી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) આપે લખ્યું કે તલાકનો કાગળ ગવાહે ફાડી નાખ્યો, તેનાથી કોઈ ફરક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 096 મહરમનું બયાન 
પડતો નથી, જયારે પતિ એકરાર કરે છે કે તેને તલાક લખી છે, તો કાગળમાં જે 
તલાક લખી હતી, તે પડી ગઈ. (કવાઈદુલ ફિકહ : ૧૨૦) જો તલાકે બાઈન અથવા 
મગલ્લઝા આપી છે, તો ઓરત પાસે જવં જાઈઝ નથી, ઓરતને જેવી ખબર 
પહોંચે, પતિને પોતાની પાસે ન આવવા દે. જો એક તલાકે રજઈ આપી છે તો રુજૂઅ 
કરી શકે છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ ઃ ૩ / ૧૮૭, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) 

(૨) છોકરાનં એવં કહેવં કે ''જો મહેરના રૂપિયાનો બંદોબસ્ત થઈ ગયો તો 
મહેર આપી દઈશ અને તલાક આપી દઈશ'' એવું કહેવાથી તલાક થશે નહીં, 

(કતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૩૮૪, કત્હલ કદીર : ૪ / ૮૨, ૮૩) 

(૩) જો છોકરાએ પિતાની પત્ની (સાવકી માતા) થી ઝિના કર્યા તો પિતા 
માટે હરામ થઈ જશે. જો ગવાહોથી સાબિત થઈ જાય અથવા પિતા તેનો એકરાર 
કરી લે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૮, બહરુર્રાઈક : ૩ /૧૦૭) 

(૪) જો છોકરાની પત્નીથી છોકરાના પિતાએ ઝિના કર્યા છે, તો એ ઓરત 
છોકરા પર હમેંશા માટે હરામ થઈ જશે. (રદુલ મુહતાર અલા દોરેલ મુખ્તાર : ૩ / ૨૮, 
બહરર્શાઈક : ૩ / 1૦૭) જયાં સુધી છોકરો તલાક નહીં આપે, તેના નિકાહમાં ગણવામાં 
આવશે. 

(૫) છોકરાએ જયારે પોતાની પત્નીને કહેવડાવ્યું કે મારા ઘરેથી નીકળી જા, 
મેં તલાક આપી દીધી છે, તો તેતે તલાક થઈ ગઈ, ઈદ્દવ પછી એ ઓરત કોઈ 
બીજાથી શાદી કરી શકે છે અતે એ ઓરત ૨૫૦ રૂપિયા મહેરના માગી શકે છે, આ 
તેનો હક છે, ન આપે તો દાવો કરીને વસલ કરી શકે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૦૩) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪૧) હુરમતે મુસાહરત ખતમ થવાની કોઈ સુરત નથી 
સવાલ (૨૧૧૩)ઃ એક વ્યકિતએ પોતાના છોકરાની પત્નીને શહવતની નજરે જોઈ 
અતે હાથ લગાવ્યો, અથવા તેની સાથે ઝિના કર્યો, તો શરીઅત પ્રમાણે તે ઓરત એ 
છોકરાના નિકાહમાં હવે બાકી રહી કે નહીં ? અથવા તેને ફરીથી નિકાહ કરવા 
પડશે? વિસ્તૃત જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

છોકરાની પત્નીને શવહતથી જોઈ હોય, તો એ (છોકરાની પત્ની) પોતાના 
પાંતે માટે હરામ નહીં થાય. (રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૩) પરંતુ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ 07 મહરમનું બયાન 
છોકરાની પત્નીને શહવતથી પકડી, ચંબન કર્યુ, અથવા દબાવી અથવા ઝિના કર્યો 
તો છોકરા માટે તેની પત્ની હરામ થઈ જશે. (કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૭૪) હવે હલાલ 
થવાની કોઈ સરત નથી, જો છોકરાની પત્ની એકરાર કરે છે અને પતિએ આ વાત 
માની લીધી, તો છોકરા પર હમેંશા માટે પત્ની હરામ થઈ જશે. 
(બહરુર્રાઈક : ૩ / ૧૦૭) 

છોકરો તલાક આપી દે અથવા એવં કહે છે કે મેં તને છોડી દીધી હવે તે ઈદત 
પ્રી કરીને બીજા નિકાહ કરી લે, જો પતિ તલાક આપતો નથી (તો ઓરત માટે 
જરૂરી છે કે તે પતિને પોતાની ઉપર સંભોગ માટે કુદરત ત આપે, નહીં તો ઓરત 
ગુનેહગાર થશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૪) અને એવી કોઈ શકલ નથી કે આ 
ઓરત હવે છોકરા માટે હલાલ થઈ જાય. (કારણ કે હરમત કાયમી છે ન કે 
હંગામી) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણત્તાર છે. 

(૪ર) ઝિના કરનારના છોકરાએ ઝિના કરાવનારી 


આરતની છાંકરી સાથે નિકાહ કરવા 

સવાલ (ર૧૧૪) : ઝેદનો એક ઓરત સાથે નતાજાઈઝ સંબંધ હતો એટલે તે તેનાથી 
ઝિના કરતો હતો, પરંત એ ઝિના કરાવનારી ઓરતથી તેની કોઈ અવલાદ થઈ ન 
હંતી, હવે ઝેદે બીજી ઓરતથી નિકાહ કરી લીધા અને તેનાથી એક છોકરો પેદા 
થયો. બીજી બાજુ એ ઝિતા કરાવનારી ઓરતે પણ બીજા પુરૃષ સાથે નિકાહ કરી 
લીધા અને તેને એ પરૃષથી એક છોકરી પેદા થઈ. તો હવે સવાલ એ છે કે ઝેદત્તા 
છોકરાના વર્ણન કરેલી ઓરતની છોકરીથી નિકાહ શરીઅતમાં જાઈઝ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલ ઝિના કરનાર અતે ઝિના કરાવનારની અવલાદના પરસ્પર એક 
બીજાથી નિકાહ કરવા જાઈઝ છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૩ર, 
બહરર્સાઈક : ૩ / ૧૦૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૪૩) 'પિતાનું પોતાની સાત વર્ષની છોકરીના બદન પર 


હાથ ફેરવવાનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (ર૧૧૫) : એક વ્યકિત પોતાતી પત્ની સાથે સઈ રહયો હતો, ઊંઘમાં તેને 
પોતાની સાત વર્ષની છોકરીના બદન પર પોતાનો હાથ ફેરવ્યો અને તેના જાગતા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ 98 મહરમનું બયાન 
તરત જ પોતાનો હાથ તેના બદન પરથી હટાવી લીધો, તો તેની પત્ની તેની ઉપર 
હેરામ થશે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જયારે છોકરીની ઉંમર સાત વર્ષની છે, તો શહવત સાથે પણ હાથ ફેરવવાથી 
પત્ની પોતાના પતિ પર હરામ નહીં થાય. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૭૫) 

પરંત જો છોકરીની ઉમર નવ વર્ષની હશે અને શહવત સાથે તેના બદન પર 
હાથ ફેરવ્યો હશે, ભલે જાણી જોઈને હોય અથવા ભૂલથી, બંને હાલતોમાં પત્ની 
તેના પતિ પર હરામ થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૨૭૪, રદુલ મૃહત્તાર અલ દર્રિલ 
મુખ્તાર : ૩/ ૩૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 


(૪૪) પતિનો હાથ ભૂલથી પત્નીને બદલે પોતાની છોકરી 


પર પડી ગયો 

સવાલ (ર૧૧૬) : એક વ્યકિત રાતમાં પોતાની પત્ની સાથે સંભોગ કરવા ઉઠયો, 
પરંત ભલથી પત્નીને બદલે પોતાની છોકરી પર હાથ પડી ગયો, માલૂમ થતા તરત 
જ પોતાનો હાથ ત્યાંથી હટાવી લીધો, પરંતુ એ વખતમાં છોકરીના બદનતી ગરમી 
અત્તભવી ચક્યો હતો, તો હવે પત્ની તેના માટે હલાલ રહેશે અથવા હરામ થઈ 
જશે? જો હરામ થઈ ગઈ તો તેના જાઈઝ થવાની કોઈ સુરત છે કે તહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જયારે પતિએ ઉઠીને સ્પર્શ કર્યો, જો તે વખતે છોકરીતા બદન પર કોઈ મોટુ 
કપડું હત્તં, તેનાથી તેના બદનતી ગરમીનો એહસાસ ન થયો હોય, અથવા સ્પર્શ 
કરતી વખતે તેને સ્ખલન પણ થઈ ગયુ તો હુરમતે મુસાહરત સાબિત નહીં થાય. 
શામીમાં લખ્યં છે. 

૨.૦ાહ--55%પ૭૪ઉ,.5#:--, ૭%»! 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મૃખ્તાર : ૩/ ૩ર) 
આલમમગીરીમાં લખ્યું છે. 


3 પગ“ હઝ પ્ક્કઃ હક્ક બં ગ ઇડા ૬ ,- હઝ ૭ 
ઈ ઝે ઇ--॥8),- 4 હ % પ્દ્થ૭ ૭૬ ઠક હઝ પક ૭5 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ ૦9 મહરમનું બયાન 
5 છડકદક) ૭5 ૭1% « હઝ; 4“ હડ ૭% « ક. 11 &*-- 


(ફતાવા હિન્દિય્યહ : 1 / ૨૭૫) મ 5 55 ૬ હ“-5૦-: હ! 9-113)1.- 
પરંત જો છોકરીએ કોઈ કપડ પહેર્ય નથી અથવા કપડં તો પહેર્યું છે, પરંત 
એ કપડું એટલુ બારિક છે કે તેનાથી છોકરીના બદનની ગરમી મેહસૂસ થાય છે તો 
હરમતે મસાહરત સાબિત થઈ જાય છે, અને છોકરીના વાલિદા તેના પિતા માટે 
હમેંશા માટે હરામ થઈ જશે. આ સ્પર્શ કરવો, ભલે જાણીજોઈને હોય કે ભૂલથી 
નિકાહ ફરી પઢવા માટે અને જાઈઝ થવા માટેની કોઈ શકલ નથી. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૭૪) 
પૂછેલી સૂરતમાં ઓરત પોતાના પતિ માટે હરામ થઈ ગઈ છે. પતિ માટે 
વાજિબ છે કે તેને તલાક આપીને, પોતાના (નિકાહથી અલગ કરી દે, જેથી ઓરત 
તલાકની ઈદ્દત ગજારીને બીજો નિકાહ કરી શકે. પતિ જયાં સધી તેને તલાક નહીં 
આપે, તેના માટે બીજા નિકાહ કરવા જાઈઝ નથી. 
માત્ર હરમતે મસાહરતના સબૂતથી ઓરતના નિકાહ રદ થતા નથી, બલકે 
ત્યાર પછી અલગ થવું જરૂરી છે, એટલે પતિ તલાક આપી દે અથવા એવં કહે કે મેં 
તને છોડી દીધી, ત્યાર પછી ઓરત ઈદ્દત પરી કરીને બીજી જગ્યાએ શાદી કરી શકે 
છે. અલગ થયા વગર અથવા કાઝી વગર, ભલે લાંબી મૃદ્ત પસાર થઈ જાય, 
નિકાહ રદ નહીં થાય એટલે એ ઓરત બીજી જગ્યાએ શાદી કરવાતે લાયક 
(જાઈઝ) નથી, પરંત એ ઓરતથી સંભોગ કરવો પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. (રદુલ 
મૃહતાર અલા દુર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૩૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૪૫) બિન મુસ્લિમ સાથે ફરાર થઈ જનારીના નિકાહનો હુકમ 
સવાલ (૨૧૧૭) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીના ચાર - પાંચ બાળકોના જન્મ 
પછી નસબંધીનં ઓપરેશન કરાવી દીધું, હવે તે કોઈ હિંદુ સાથે નાસી ગઈ અને તેની 
પાસે દ -૭ મહિના રહી, જયારે તેના પિતા અને ભાઈ તેને લેવા ગયા, તો આવી 
અતે અઠવાડિયં ઘરે રહી, ત્યાર પછી એ પોતાના પતિના ઘરે જતી રહી, શરઈ રીતે 
તેતી ઉપર કયો હકમ લાગ પડશે ? શું ફરીથી નિકાહ પઢવા પડશે ? 
એ ઓરતનો પિતા ઘણી વખતે ઈમામ સાહેબની ગેરહાજરીમાં ઈમામત પણ 
કરાવે છે, તો તેની પાછળ નમાઝનો શું હકમ છે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચયહ ભાગ : પ 100 મહરમનું બયાન 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલી ઔરતતં કોઈ હિંદુ સાથે નાસી જવં અને દ - ૭ મહિના તેની 
સાથે રહીને હરામ કાર્ય કરવં ખૂબ જ મોટો ગુનોહ છે, હદીસ શરીફમાં ઝિનાની ખૂબ 
જ નિંદા કરવામાં આવી છે. એક રિવાયતમાં છે કે ઝિના કરનાર જયારે ઝિના કરે છે, 
તે વખતે તેનું ઈમાન તેના દિલથી નીકળી જાય છે. 

(બખારી :૧/૩૩૬, હદીસ નં. ૨૪૭૫, અલ મિન્હાજ : ૧ / ૪૨) 

પરંત આ તે ઓરતનો વ્યક્તિગત અમલ છે, તેનાથી તેના માતા - પિત્ત 
ગનેહગાર થશે નહીં. (સૂરએ ફાતિર : ૧૮) 

જો પિતા ઈમામતત્તે લાયક છે, તો કોઈ પણ વાંધા વગર તેત્તી ઈમામત 
જાઈઝ છે. શરીઅતમાં કોઈ કોઈના ગૃનાહનો બોજ નહીં ઉઠાવે અને ન કોઈના 
ખોટા કામનો જિમ્મેદાર છે. 

ઓરત હિંદુના ઘરે દ - ૭ મહિના રહી, જો તેને ઈસ્લામની વિરુદ્ધ કોઈ કામ 
તથી કર્યું તો તે ફરી નિકાહ પઢયા વગર પોતાના પતિના નિકાહમાં રહી શકે છે. 
એટલા માટે કે ઝિના માટે કોઈ ઈદદત નથી. (દુરરુલ હક્કામ : ૧ / ૩૫૪) પરંતુ ગુનાહનું 
કામ કર્યું છે એટલે તૌબા ઈસ્તિગ્ફાર કરે, બહેતર એ છે કે કલિમો પઢાવીને ફરી 
નિકાહ પઢાવી લે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૧ / ૪ર) વધારે કોઈ વસ્તની 
જરૂરત નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે, 

(૪૦) પુરષ સાથે સમાગમ કરવાથી હૂરમતે મુસાહરત 
સાબિત થશે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૧૧૮) : ઝૈદ અને ખાલિદે પરસ્પર સમાગમ કર્ય, હવે ઝૈદની છોકરી 
ખાલિદના છોકરાથી નિકાહ કરવા માંગે છે, તો શં આ નિકાહ સહીહ થશે ? અથવા 
હરમતે મૃસાહરત થશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ઝૈદત્તી છોકરીના નિકાહ ખાલિદના છોકરા સાથે જાઈઝ છે. 
સમાગમને કારણે હરમતે મૃસાહરત (સમાગમત્તે લીધે હરામ) સાબિત નહીં થાય. 

(સૂરએ નિસાઅ : ર૪) 

આ જ કાર્ય જો ઓરતથી કરવામાં આવ્યું તો તેનાથી પણ હરમતે મૃસાહરત 
સાબિત થતી નથી. (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૪,૩૫) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


હકર ૩-1 ભ: હહ “કના 2 ક ઝત હ૭ાહઠ્ક 
ન, 11-57. 4.1 (૫. હ ઈક દ: શ. (।/”!!) ન્ન્વ્વ્‌ ધ્્્ગ્ઝે “2 ”૭8,.। હ “ન ઈક્ઝ્) 
(-:૭:5 24 «૦; 5-1, (ડચ, દન હૈ 

તર્જેમો : હઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.) બયાન કરે છે કે નબીએ કરીમ 

(સલ.) એ ફરમાવ્યં : વિધવા પોતાના નિકાહમાં પાતાના વાલીથી વધારે હક 


રાખે છે અને કમારીથી તેના નિકાહ માટે ઈજાઝત લેવામાં આવે અને ઈજાઝત 
તેના ચુપ રહેવામાં છે. (મસ્લિમ : ૧ / ૪૫૫, હદીસ નં. € ૬- ૧૪૨૧) 


વાલી અને જીવનસાથીનું 


બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 102 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 


(૧) પારણાંમાં કરેલા નિકાહ દૂરુસ્ત છે. 

સવાલ (૨૧૧૯) : એક બાળક અને બાળકી બંને જયારે પારણાંમાં હતા. એક 
વડીલે બંતેના નિકાહ તેમના પિતાની ખુશીથી કરાવી દીધા અને એ નિકાહ છોકરાના 
પિતાએ જ પઢાવ્યા હતા. છોકરી જયારે મોટી થઈ, તો પોતાના સાસરીયામાં મોકલી 
દેવામાં આવી. સવાલ એ છે કે વર્ણન કરેલા નિકાહ સહીહ થયા કે નહીં ? જો સહીહ 
નથી, તો છોકરીએ હમણાં સધી એ છોકરા સાથે જે દિવસો વિતાવ્યા છે, તે વિશે 
શરીઅતનો શું હુકમ છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આપે વડીલ લખ્યું છે, શરીઅતમાં તેતે વાલી કહે છે, નિકાહમાં પિતા અતે 
દાદાને વાલીનો દરજ્જો પ્રાપ્ત છે. એટલે એ બંને (પહેલા પિતા પછી દાદા એટલે 
પિતા ન હોય તો દાદા) ને ત્તાબાલિગના નિકાહ પર એવા વાલીપણાત્તો અધિકાર 
પ્રાપ્ત છે કે જો છોકરો અથવા છોકરી મનાઈ પણ કરી દે, તો પણ તેમનો કરેલો 
નિકાહ દુરસ્ત અને સહીહ બલકે જરૂરી થશે. જો છોકરી ૬-૭ વર્ષની હોય અને 
છોકરો ૧૦-૧૧ વર્ષનો હોય અને પિતા અથવા દાદા જયાં નિકાહ કરી રહયા છે, તે 
વખતે એ મના કરી દે અથવા મોટા થયા પછી પિતા અથવા દાદા દ્વારા કરેલા 
નિકાહને રદ કરી દે, તો રદ થશે નહીં, માટે પિતા -દાદા દ્વારા બાળપણમાં કરાયેલ 
નિકાહ બાલિગ થતા પહેલા અને બાલિગ થયા પછી રદ કરી શકાતા નથી, હા જો 
પિતા અથવા દાદા સિવાય કોઈ અન્ય જેમકે કાકા અથવા કાકાના છોકરાઓએ 
નિકાહ કરાવ્યા તો બાલિગ થયા પછી છોકરો અથવા છોકરીને તેમના દ્વારા કરાયેલા 
નિકાહ કેટલીક શરતો સાથે રદ કરવાનો અધિકાર છે. 

(બદાઇઉસ્સનાઈઅ :ઃ ર / ૩૧૫, બહરરાંઈક : ૩/ ૧૨૬) 

માટે સવાલની સરતમાં જયારે પિતાએ જ પોતાની ખશીથી નિકાહ કરાવ્યા 
છે, અને નિકાહ પણ પઢાવ્યા છે તો એ સહીહ છે, તેમાં કોઈ પ્રકારની શંકાની 
જરૂરત નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧03 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
(ર) અકલમંદ બાલિગ છોકરી નિકાહ 'વેશે પોતાની 


જાતની જાતે માલિક છે. 

સવાલ (૨૧૨૦) : અમારા ગામમાં એક બનાવ બન્યો કે એક ૧૮ વર્ષની છોકરીના 
નિકાહ પોતાની કોઈના છોકરા સાથે થયા, નિકાહ પછી છોકરીને છોકરો પસંદ ન 
આવ્યો અને કંઈક સાસરી પક્ષે ઝઘડો થયો. તેને કારણે તેને તલાક થઈ ગઈ. તલાક 
પછી ગામમાં એક વ્યકિત જેની ત્રણ - ત્રણ વખતે શાદી થઈ ચકી છે. તેને પોતાની 
બે પત્નીઓને તલાક આપી છે અને એક પત્ની અત્યારે તેના નિકાહમાં છે અને તેની 
અનેક અવલાદ પણ છે. તેને એ છોકરી પર જાદુ કરીને પોતાની સાથે કરી લીધી 
અતે છોકરી તેની સાથે નિકાહ કરવા તૈયાર થઈ ગઈ, છોકરીના માતા - પિતા અને 
કટંબિજનોએ બધાએ એ નિકાહની મનાઈ કરી બલકે આખા ગામે એ નિકાહનો 
વિરોધ કર્યો અને ગામના મોલવી સાહેબોને પણ નિકાહ પઢાવવાથી મનાઈ કરી, 
પરંત એક મોલવી સાહેબે કોઈની વાત ન માનીને નિકાહ પઢાવી દીધા. તો હવે 
સવાલ એ છે કે એ મોલવી સાહેબે જે નિકાહ પઢાવ્યા છે, જયારે કે તેમને એ નિકાહ 
ન પઢાવવા માટે કમિટીવાળાઓએ પણ મનાઈ કરી હતી અને છોકરીના માતા 
-પિતાએ પણ રોક્યા હતા, તો એ નિકાહ થયા કે તહીં ? અને મોલવી સાહેબે આ જે 
નિકાહ પઢાવ્યા, તે શરીઅત પ્રમાણે સહીહ છે કે નહીં? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

અકલમંદ બાલિગ છોકરીએ પોતાની મરજી પ્રમાણે જીવનસાથી સાથે નિકાહ 
કરવા જાઈઝ છે, તેને આ હક શરીઅત પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલ છે. કર્ઓત્તે પાકમાં છે : 


ક કઇ 


ટ ફરજ ખૂ ઇં... કહુ ઝરત કૂ...” 2-7 ન ક.” ૪ .. 
કાડ 1૩1 “32 ડડ [5/1 5૩2 નક “ક ુ્ક્ક્કક ક્્ડ્ડા અ [1૩13 


|..." નિ | (ક # મિ ક ગ ન પં 1 જા ૪ 
મક હ પ ૪1 ક... 1 ક ક 7 ૪. ક ન કન  કાઈઝઈ ॥11*# ₹ક[ ૪. ક. ઝડ” 
ઈગત્ઝગ્5ટૉગઝકાડડપઠર“ડડઈડચકકફડડાચત્નઃ 
મક  # ૩૦ કટ ક, ઝ#-”િઝ્ક્(જ 
(૬.9૦ 2» 3 ભ 44013 કક 


તર્જીમો : અને જયારે તમે પોતાની સ્ત્રીઓને તલાક આપો, પછી તેણીઓ પોતાની 
ઈદ્ત પણ પૂરી કરી લે તો હવે તેણીઓને પોતાના (આગલા) પતિ સાથે નિકાહ 
કરવાથી અટકાવો નહીં, જયારે કે તેઓ પરસ્પર કાયદા પ્રમાણે રાજી થઈ જાય, આ 
હંકમ વડે તે માણસને બોધ આપવામાં આવે છે કે જે તમારામાંથી અલ્લાહ તથા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧104 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
કિયામત પર ઈમાન રાખે છે, આ બોધ ગ્રહણ કરવામાં તમારા માટે ઘણી સ્વચ્છતા 
અતે બહુ પવિત્રતા છે અને (એની મસ્લિહત) અલ્લાહ જાણે છે પણ તમે જાણતા 
નથી. (સૂરએ બકરહ : ર૩૨) 

રસૂલલ્લાહ (સલ.) નં ફરમાન છે, બાલિગ છોકરી પોતાની જાત માટે 
વાલીના મૃકાબલામાં જાતે વધ્‌ હકદાર છે. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૫૫, હદીસ નં. ૬ #-૧૪૨૧) 

માટે અકલમંદ બાલિગ છોકરી પોતાની મરજીથી નિકાહ કરી શકે છે. 

સવાલની સરતમાં ઈમામ સાહેબે જે નિકાહ પઢાવ્યા છે, (જો પોતાની 
ખશીથી છે, તો તેમનો નિકાહ પઢાવવો) જાઈઝ છે. તેમને કોઈ ગનોહ કર્યો નથી 
અને તેઓ ગુનેહગાર થશે નહીં. બલકે સુન્નત પ્રમાણે ખુત્બો પઢવાથી અને જાહેરમાં 
નિકાહ પઢવાથી તેઓ સવાબના હકદાર બનશે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૩) છોકરાની શાદીમાં પિતાએ મદદ ન કરવી ગુનાહનું 


કારણ છે ? 
સવાલ (ર૧૨૧) : (૧) મારી પત્ની વ્યાભિચારી હતી એટલે મેં તેને તલાક આપી 
દીધી, હવે હું બીજી શાદી કરવા માંગ્‌ છું, પરંત માતા -પિતા તેમાં સાથ સહકાર 
આપી રહયા નથી, અને હાલત એ છે કે ફિતતામાં પડવાનો ખતરો છે, તો એવી 
સરતમાં જો ફિતનામાં પડી ગયો, તો માતા - પિતા ગનેહગાર થશે કે નહીં ? 

(ર) જો માતા - પિતાએ પોતાના મતલબથી એટલે તેમના ખાવા - પીવાનો 
કોઈ બંદોબસ્ત ન હતો એટલે એક છોકરી સાથે જબરદસ્તી નિકાહ કરાવી દીધા 
જયારે કે મને એ છોકરી પસંદ તત હતી, તો એવા સ્વાર્થી માતા - પિતા પર શરઈ 
દ્રષ્ટિએ કોઈ હકમ લાગ્‌ પડશે કે નહીં ? અને એવી સરતમાં પણ મારા માટે માતા - 
પિતાના હકો અદા કરવા જરૂરી છે ? તફસીલથી જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) આપતા લખવા પ્રમાણે ઓરત વ્યભિચારી હતી તો જો તેના વ્યભિસાસ્ત્તે 
આપે પોતાની આંખોથી જોયો છે, અથવા તેની ઉપર ગવાહી હોય, પછી આપે 
તલાક આપી છે, તો ગુનોહ નથી અને તેને કારણે માતા-પિતા જો નારાજ છે તો એ 
તેમની ભૂલ છે. (સૂરએ તલાક : ૧ ,[કેકહે ઈસ્લામી : ૭ / ૩૪૪,૩૪૫) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧05 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 

હવે જો શાદી માટે તમારી શકિત ન હોય અને માતા-પિતા જો શકિતશાળી 
છે, તો પિતાના જિમ્મે અવલાદની શાદી કરાવવી અને તેમાં ખર્ચ વગેરે કરીને મદદ 
કરવી જરૂરી છે એવી હાલતમાં જો પિતા શાદીનો ખર્ચ નથી આપતા અતે શાદીમાં 
કોઈ પ્રકારની મદદ કરતા નથી અને જો અવલાદ ગતાહમાં ફસાય ગઈ, તો તેઓ 
ગુનેહગાર થશે અને તેનો ગૃનોહ પિતાના માથા પર રહેશે. (શુઅબુલ ઈમાન : ૧૧ / 
૧૩૭, હદીસ નં. ૮૨૯૯) અને શાદી કરાવવાનો મતલબ એ છે કે મહેર અને જરૂરી 
ખર્ચ આપે, તેનાથી વધ એટલે ફઝૂલખરચી માટે રકમ આપવી સહીહ નથી. 

(ર) આપે જે કંઈ લખ્યું છે કે માતા - પિતાએ પોતાના સ્વાર્થ ખાતર નિકાહ 
કરાવ્યા અને તેમને સ્વાર્થી કહયા છે, તો એ માતા - પિતા પર આક્ષેપ અને જુલ્મ 
છે. કારણ કે હદીસ શરીફમાં છે કે અવલાદની જાત અતે તેના માલ પર માતા 
-પિતાનો પરો હક સાબિત છે. (ઈબ્ને માજઠ : ૨ / ૧૬૫, હદીસ નં. ૨૨૯૧) માટે પહેલા 
તમે માતા - પિતાથી માકી માંગો. 

અને જયાં સુધી જબરદસ્તી નિકાહની વાત છે, તો જયાં સુધી આપ કબૂલ ન 
કરો, નિકાહ થશે નહીં અને તમારા ખ્યાલ પ્રમાણે માતા -પિતાનો જે જુલ્મ નજર 
આવી રહયો છે, તો તેતાથી માતા - પિતાના હકો છટી જતા તથી, માતા - પિતાત્તા 
હંકો અદા કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. બલકે હદીસ શરીફ પ્રમાણે માતા -પિતા ભલે 
જુલ્મ કરે, તેમના હકો અદા કરવા જરૂરી છે, નહીં તો વ્યકિત ગુનેહગાર થશે અને 
પોતાની દાનિયા અને આખિરત બરખાદ કરશે. 

બીજી બાજુ માતા -પિતાએ પણ પોતાની અવલાદની ભાવનાઓનો ખ્યાલ 
રાખવો જરૂરી છે, અને શાદી પછી પતિ પર પત્નીના હકો અદા કરવા જરૂરી બને 
છે. માટે માતા -પિતાનું પોતાની અવલાદને શાદી કરવાથી રોકવો તેમજ પત્નીના 
હકો અદા કરવાથી મતાઈ કરવી હરામ છે. (મુસત્નકે અબ્દર્રઝઝાક : ર / ૩૮૩, હદીસ નં. 
૩૭૮૮, તિરમિઝી : ૧/૩૦૦, હદીસ નં.૧૭૦૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪) શાદીને લાયક અવલાદની શાદી ન કરાવવી અને 
પોતાની હજ કરવી 
સવાલ (ર૧૨૨) : એક વ્યકિત માલદાર છે અને તે મને નસીહત કરે છે કે હં મારા 
છોકરાની શાદી કરાવી દઉં. વધ દિવસો સુધી તેને અપરણિત ન રાખં, પરંત તે 
પોતાના છોકરાની શાદી કરાવતો નથી, હાલાંકે તેનો છોકરો શાદીને લાયક થઈ ગયો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 106 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
છે, અને તે તેની શાદી કરાવવાની શકિત ધરાવે છે, અલ્લાહ તઆલાએ તેને ઘણો 
માલ આપ્યો છે, પરંત તેમ છતાં તે એની શાદી કરાવતો નથી. તો એ વ્યકિત માટે 
શરીઅતમાં શું હુકમ છે ? તેમજ જે બીજાને નસીહત કરતો ફરે કે તમે પોતાની 
અવલાદની શાદી કરાવો અને જાતે પોતાની અવલાદની શાદી ન કરાવે, તો શં એવા 
વ્યકિત માટે આ પ્રકારની નસીહત કરવી જાઈઝ છે ? અને છોકરાની શાદી કરાવ્યા 
વગર જો તે હજમાં જતો રહે, તો તેની હજ અદા થશે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

હજ એક અલગથી ઈબાદત છે, એવી રીતે કોઈતે કોઈ દીની વાત બતાવવી 
પણ એક અલગ ઈબાદત છે. અને કોઈને સીધો રસ્તો બતાવવો ભલે તે ગુનેહગાર 
કેમ ન હોય, પરંત તે બીજાતે સીધો રસ્તો બતાવી શકે છે. બંને કામોનો સવાબ તેને 
મળી જશે. (ઈબ્ને કષીર : ૧ / ર૪૭, સૂરએ બકરહ : ૪૪) 

પરંત સહલત અને શકિત હોવાની હાલતમાં શરીઅતના હકમ પ્રમાણે પિતા 
પર પોતાની અવલાદના નિકાહ કરાવવા જરૂરી છે. (તિરમિઝી : ૧ / ૨૦૭, હદીસ નં. 
૧૦૮૪) પરંત છોકરા અથવા છોકરી વાળા સમાજના રીત રીવાજ પ્રમાણે વધ 
ખર્ચતી માંગણી કરે અને એ મજબરીને કારણે જો પિતા પોતાના છોકરાના નિકાહ ત 
કરાવતો હોય, તો તે ગનેહગાર થશે નહીં. 

પિતા પર પોતાની અવલાદના જે હકો જરૂરી છે. તેમાંથી એક હક એ પણ છે 
કે પિતા પોતાની અવલાદના નિકાહ કરાવે. પરંત જો છોકરો કમાતો હોય અને તેની 
પાસે એટલો માલ હોય કે તે જાતે પોતાની શાદી અને નિકાહ જાતે કરી શકે છે, તો 
પિતા પર તેતા નિકાહ કરાવવા વાજિબ નથી. માટે જો છોકરા પાસે માલ ન હોય તો 
પિતા તેને જરૂરી ખર્ચ આપીને તેતા નિકાહ કરાવી દે. શાદી કરાવ્યા પછી અકલમંદ 
બાલિગ છોકરા માટે પિતા પર કોઈ હક બાકી રહેશે નહીં. તે જાતે કમાય અને 
મહેનત મજરી કરીને પોતાની પત્નીની બધી જરૂરીયાતો પરી કરશે. આજકાલ 
આપના સમાજમાં પિતા જે પોતાત્ી અવલાદનો ખર્ચ ઉઠાવે છે, તે તેનું એઢસાન છે. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૫) નિકાહ અને કબૂલ કરવાનો સહીહ તરીકો 
સવાલ (ર૧૨૩) : નિકાહમાં છોકરા અને છોકરીને સામ સામે બેસાડીને મંજૂરી - 
કબૂલાત કરાવવામાં આવે છે, તો નિકાહમાં સહીહ તરીકો શં છે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 107 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

અકલમંદ અને બાલિગ છોકરો અને છોકરી બંત્તે સામ સામે બેસીને આમ 
મજલિસમાં નિકાહ કરે, તો તેમનો નિકાહ થઈ જશે કારણ કે સમજદાર બાલિગ 
છોકરી જયારે પોતાના નિકાહ પોતાની ખશીથી કરી રહી છે તો તેના પિતા તેના 
તિકાહને રોકી શકતો નથી. (રદુલ મૃહતાર અલા દુરેલ મૃખ્તાર : ૩ / ૧૪) 

પરંત જો કોઈ છોકરી નિકાહ માટે પરદા વગર આમ મજલિસમાં આવે છે, 
તો તે ગૃત્રેહગાર થશે. એટલા માટે બહેતર અતે મસ્તહબ એ છે કે તે પોતાના નિકાહ 
માટે પોતાતા પિતા, દાદા અથવા ભાઈ અથવા કોઈ રિશ્તેદારને વકીલ બનાવી દે. 
(મિશ્કાતુલ મસાબિહ : ૩૧૨૩૦, મિરકાતુલ મફાતિહ : પ / ર૦૮૦,ર૦#૧) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ન) વલિદેનની ફરમાબરદારીમાં પોતાની પત્નીને તલાક 
આપી દેવી 

સવાલ (ર૧૨૪) : મારા એક પુત્ર માટે તેના મોટા ભાઈએ, જે ઈગ્લેન્ડમાં રહે છે, 
ત્યાંની એક સ્થાયી છોકરી સાથે અમે વાલિદૈન અને પુત્રની ખશીથી રિશ્તો નક્કી 
કર્યો, ત્યાર પછી કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી, જે ત્યાં પહોંચવા માટે 
કરવામાં આવે છે. 

ત્યાર પછી એક બાલિગ છોકરી પોતાના ભાઈ સાથે અહીંયા ગામમાં આવી, 
તે છોકરીને તેના પિતાએ પોતાતા રિશ્તેદાર છોકરા સાથે શાદી કરવા માટે અહીંયા 
વતત મોકલી. (યાદ રહે કે એ છોકરીની માતા હબશી છે.) અહીંયા તેના રિશ્તેદાર 
છોકરાએ એ છોકરી સાથે શાદી કરવાનો ઈન્કાર કરી દીધો. પછી અમક લોકોની 
કોશિશથી નજીકના ગામમાં એ છોકરીની શાદી નક્કી થઈ અને રીત રિવાજ પ્રમાણે 
મંગણી પણ કરી દેવામાં આવી. 

ત્યાર પછી અચાનક એક દિવસે મારો પુત્ર અને તે છોકરી બંને ઘરેથી ફરાર 
થઈ ગયા અને અઠવાડિયા -દસ દિવસ પછી ગામમાં આવ્યા. તેમના કહેવા પ્રમાણે 
બંનેએ કોર્ટ મેરેજ અને નિકાહ કરી લીધા છે. 

પુત્રની આ નિર્લજ્જ હરકતથી બધા કટંબિજનોને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો 
અને છોકરીના કટંબિજનોથી પણ સંબંધ બગડી ગયો, જેની સાથે તેનો રિશ્તો નકકી 
કર્યો હતો. ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો કે થોડા દિવસોમાં મને હાર્ટ એટેક એટલે કે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧108 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
હૃદયના હમલાની બિમારીમાં વધારો થઈ ગયો અને એ જ હાલતમાં હજુ હૂં 
પથારીમાં છું. 

મારા રિશ્તેદારોએ પુત્રને સમજાવ્યો કે તારા માતા - પિતા આ શાદીથી ખુબ 
જ નારાજ છે, અને તેઓ ઈચ્છે છે કે ત એ છોકરીને તલાક આપી દે અને પોતાના 
માતા - પિતાની ખિદમતમાં જા અને માતા - પિતાની નારાજગીનં એક કારણ એ 
પણ છે કે તારી પત્ની, લોકોના કહેવા પ્રમાણે પોતાના વતનમાં કોઈ કાફિર સાથે 
ફરાર થઈ ગઈ હતી. ખૂબ જ મશ્કેલીથી તેના પિતાએ ત્યાંથી છોડાવીને અહીંયા 
મોકલી દીધી છે. 

વર્ણન કરેલી હાલતમાં તેને પોતાના ઘરે જયાં મારી જવાન છોકરીઓ પણ છે, 
કેવી રીતે રાખી શકું છં, તેનો અસર છોકરીઓ પર કેવો પડશે ? વગેરે કારણોને લીધે 
તે છોકરીને હું પોતાના ઘરમાં નથી રાખી શકતો. માટે હું તમને હુકમ આપં છું કે તેને 
તલાક આપી દે, લાખ કોશિશ છતાં પુત્ર ત માન્યો, તેનો મતલબ એ થયો કે પુત્રે 
પોતાના કમજોર અતે વૃદ્ધ માતા -પિતાને છોડવાનં તો પસંદ કર્ય પરંત્‌ ઔરતને 
તલાક આપીને પોતાની પત્નીમાંથી અલગ ન કરી. 

આવી હાલતમાં લગભગ ચાર મહિના પસાર થઈ ગયા, હવે પુત્ર માતા - 
પિતાથી ઓરતને એ શરત પર છોડવા પર રાજી થયો કે જો ફલાણાં મફતી સાહેબ 
આ ફતવો આપે કે માતા - પિતાની ફરમાંબરદારી માટે પુત્ર પર પોતાની પત્નીને 
તલાક આપવી જરૂરી છે, તો હં તેને તલાક આપી શકં છું , આ સરત પણ એટલા 
માટે પેદા થઈ કે શાદી પછી મેં પત્ર માટે ઘરના દરવાજા હમેંશા માટે બંધ કરી 
દીધા. તે પોતાની પત્નીના ઘરે રહે છે, પહેલા તો કંઈક મજરી કરતો હતો અને હવે 
તો બેકાર આવારા ફરે છે અને ગરીબીની હાલતમાં તેને એ વાત જાહેર કરી કે એક 
મફતી સાહેબ જેમનો સંબંધ છોકરીના પિતા અને કાકા સાથે સારો છે. તેમણે પત્રને 
તલાક આપવાની મનાઈ કરી, ત્યાર પછી પુત્રએ માતા - પિતાની ખિદમત અતે 
તેમની ફરમાબરદારી એ શરત પર મંજર કરી કે જો ફલાણાં મકતી સાહેબ આ ફતવો 
આપે કે માતા - પિતાતા હુકમનું પાલન કરવં જરૂરી છે, તો હું તેને તલાક આપી 
શકં છં, અને માતા -પિતાની ખિદમત કરી શકં છં પછી એ મફતી સાહેબથી 
સંક્ષેપમાં ફતવો પૂછયો કે માતા -પિતા જો પોતાના પત્રની કરેલી શાદીથી નારાજ 
હોય અતે પત્રને તલાક આપવાનો હકમ કરે તો પત્ર માટે પોતાના માતા - પિતાત્તા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧09 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
હકમને પાલન કરવં જરૂરી છે ? એ મૃફતી સાહેબે એક લાંબો જવાબ લખી આપ્યો કે 
નિકાહ થઈ ગયા છે અને ઓરત પણ ગર્ભવતી છે. (આ ગર્ભવતી હોવાની ખબર 
મફતી સાહેબ કયાંથી લાવ્યા, ખબર નથી) એવી હાલતમાં એ પૃત્રએ તલાક આપવી 
જરૂરી નથી વગેરે. હવે આ ફતવો કેટલાક ઉલમા માટે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 
કેટલાક ઉલમા મફતી સાહેબના સમર્થનમાં અને કેટલાક તેમના વિરોધમાં છે. 
વિરોધીઓને કહેવં છે કે આ ફતવો રિઆયત પર આધારિત છે અને અલ્લાહ અને 
તેના રસૂલ (સલ.) ના હુકમની વિરુદ્ધ છે. ઘણી હદીસોમાં જેમાં માતા - પિતાની 
ફરમાંબરદારી જરૂરી છે, જો મકતીયાને કિરામ માતા - પિતાની વિરૃદ્ધ આ પ્રકારના 
ફતવા આપતા રહયા, તો ભવિષ્યમાં અવલાદ માટે પોતાના માતા-પિતાની વિરૃદ્ધ 
બગાવત કરવાનો માર્ગ ખલી જશે. જવાબમાં મફતી સાહેબે એ પણ લખ્યં છે કે પેદા 
થનારા બાળકને નુક્સાન થશે અતે તલાક આપ્યા પછી પણ ભવિષ્યમાં આ બંતે 
ઝિનાના ગનાહમાં સંડોવાય જશે. એટલે માતા-પિતાની ફરમાંબરદારી જરૂરી નથી. 
વિરોધીઓતું કહેવું છે કે આ બધું બેકાર છે. 

ટુંકમાં એવી હાલતમાં પત્રએ પોતાના માતા - પિતાની ફરમાંબરદારી અને 
તેમના હુંકમતું પાલન કરવા પોતાની પત્નીને તલાક આપવી જરૂરી છે કે નહીં ? 
જવાબ આપીને મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) કોર્ટ મેરેજ (કાનૃની નિકાહ) વખતે શં બે મસ્લિમ ગવાહો હાજર હતા ? 
જો બે મસ્લિમ ગવાહ હતા, તો વર્ણન કરેલો નિકાહ દરસ્ત છે, નહીં તો નિકાહ 
સહીહ નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૫) 

(ર) આપની સાંભળેલી વાતો પર છોકરી પર ફરારનો હુકમ લગાવવો 
આક્ષેપ છે, આ તમારા માટે જાઈઝ નથી. (મૃસ્લિમ ૨ / ૩૨૨, હદીસ નં. ૭૦-૨૫૮૯) 

(૩) ઝિના કરનારી ઓરત સાથે જો શાદી કરી લીધી અતે તેને તલાક આપ્યા 
પછી જો પતિને ઝિતામાં ફસાવવાનો ખતરો છે, તો તલાક આપવી જરૂરી નથી. 
હકીકત તો છોકરો બતાવી શકે છે, મફતી સાહેબ તો માત્ર મસઅલો બતાવશે. 

(તલાક આપવી અને ન આપવાના સિલાસિલામાં માતા - પિતાની વાત 
માનવી મૃસ્તહંબના દરજામાં છે. જયારે ઝિનાથી બચવું વાજિબ અને જરૂરી છે.. 
મસ્તહબ હકમને કરવો અને વાજિબને છોડી દેવો જાઈઝ નથી. એટલે જો માતા - 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧10 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
[પિતાની વાત માનીને તલાક આપવાની સુરતમાં ઝિનામાં ફસાવવાનો ખતરો હોય, 
તો તલાક આપવી દરસ્ત નથી.) 

(૪) જયારે છોકરાને ચિંતા નથી તો માતા -પિતાને કેમ ચિંતા છે ? અલ્લાહ 
તઆલાનો ઈર્શાદ છે : 

(સૂરએ ફાતિસ: ૧૮૫) છડ 054655) 
“ડઈવાડાદાદડટ ડા 

(૫) કોઈ ખાસ મફતીના જવાબ પર વિશ્વાસ છે, તો મારા જવાબ પર કોણ 
અમલ કરશે, તેની એ જ હાલત થશે જે જનાબે લખ્યું છે. 

(€) પૃૂછેલી સરતમાં ઉલમાએ કિરામ વાદ વિવાદ કરી રહયા છે, વાલિદ 
સાહેબ પત્રને તલાક આપવાનો હકમ આપી રહયા છે, જો આ હકમ કોઈ એવા 
હકમને લીધે હોય, જે ઓરતમાં ખરાબીની સરતમાં મોજુદ હોય, તો છોકરા માટે 
પિતાના હુકમનું પાલન કરવું જરૂરી છે. હઝરત ઉમર (રદિ.) એ પોતાના પુત્ર 
હઝરત અબ્દુલ્લાહ (રદિ.) ને પોતાની પત્નીને તલાક આપવાનો હુકમ આપ્યો હતો. 
માટે છોકરો પિતાના હુકમ પર અમલ કરે. 

(૭) ઉમ્મતની ખરાબી એ છે કે મૃક્તી સાહેબથી મળીને મસઅલો હલ 
કરાવવા માંગતી નથી. બલકે વાદ વિવાદ અતે ચર્ચાનો વિષય બનાવે છે. 

(૮) મકતીઓ માત્ર શરઈ મસઅલા બતાવશે. માતા - પિતાનો પક્ષ નહીં લે, 
જો મસઅલો તેમની વિરદ્ધ હોય. 

(૯) જમાના પ્રમાણે માતા - પિતા પોતાની અવલાદની કેળવણી કરતા નથી 
અતે વખત પર તેમની શાદી કરાવતા નથી, તો તેનું પરિણામ એ આવે છે કે અવલાદ 
વૃદ્ધ થઈ જાય છે અને દુનિયા ઝિનાથી ભરાઈ જાય છે. એટલે અવલાદ બાલિગ 
થતા જ તેમની શાદીની ફિકર કરવી જોઈએ. બાલિગ છોકરીને પોતાની શાદી જાતે 
કરવાનો શરીઅતે હક આપ્યો છે. જો પિતા ચુક કરે છે તો તેને પોતાનો હક પ્રાપ્ત 
કરવો જોઈએ. 

(૧૦) જો ઝિનાનો ખતરો હોય તો તલાક પર મજબૂર ત કરવામાં આવે અને 
પિતાનો હુકમ માનવો જરૂરી નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(સૂરએ બકરહ: ૨૮૬), 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ માગ : પ 111 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
(૭) સમજદાર બ!લિગ છોકરીના વાલીની પરવાનગી વગર 


નિકાહ કરવા 

સવાલ (૨૧૨૫) : સમજદાર બાલિગ છોકરી પોતાના પિતાની પરવાત્તગી વગર 
નિકાહ કરવા માંગે તો નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? 

હનકી મસ્લકમાં આઝાદ, સમજદાર, બાલિગ છોકરી જાતે, પોતાના વાલીની 
ઈજાઝત વગર નિકાહ કરવા માંગે તો નિકાહ કરી શકે છે, (સૂરએ બકરહ : ર૩ર, રદુલ 
મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૫૫) અને વાલી માટે જાઈઝ નથી કે તે સમજદાર 
બાલિગને ભલે તે કુંવારી હોય કે પરણિત, તેની ઈજાઝત વગર નિકાહ કરાવે, જો 
વાલીએ સમજદાર બાલિગ છોકરીના નિકાહ તેની મરજી વગર કરાવ્યા, તો એ 
સુરતમાં સહીહ થશે જયારે કે તે જાતે ઈજાઝત આપે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૮૭) 

પરંત છોકરી માટે યોગ્ય છે કે પિતા અથવા દાદાના મશવરાથી નિકાહ કરે. 
એટલા માટે કે માતા - પિતા જે મસ્લિહતોને જાણે છે, છોકરીને તેનો અનુભવ 
ઓછો હોય છે. (હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૧ / ૧૯૧) 

ખુલાસો એ છે કે છોકરી સમજદાર બાલિગ જાતે નિકાહ કરે અથવા કોઈને 
વકીલ બનાવે, વાલી (પિતા - દાદા) ની ઈજાઝત વગર, તો પણ નિકાહ થઈ જશે, 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૮) ઓરતનું એકરારનામું અને પુરષનું તેનો વકીલ બની 
જવું 


સવાલ (ર૧૨૪) : શું ઓરત પોતાના પ્રેમીને પોતાની જાત અર્પણ કરવાનં એકરાર 
નામ આપે (એટલે એવં લખાણ લખે કે હં ફલાણી, મારી જાતમાં વપરાશ કરવાનો 
ફલાણાને અધિકાર આપું છું કે તે મારા નિકાહ પોતાની સાથે કરાવી દે. ) તો તેનાથી 
તે તેના તરફથી વકીલ બની જશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

સમજદાર બાલિગ છોકરી જે લખાણ લખશે અથવા કહેશે તે પ્રમાણે હુકમ 
લાગશે (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ /પ૫) જો વકાલતના શબ્દો લખશે તો 
છોકરો વકીલ બની જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૯૪) હંવે તે બે ગવાહો સામે કહેશે 
કે ફલાણી છોકરીએ મારાથી નિકાહ કરાવવા મને વકીલ બનાવ્યો છે, તો હેં એ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 112 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
છોકરીથી નિકાહ કરું છં, તો તેનાથી તેના નિકાહ થઈ જશે. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદલ 
મૃહતાર : ૩/ ૯૯) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૯) નિકાહ માટે બે ગવાહ જરૂરી છે 

સવાલ (૨૧૨૭) : આ કરારને વાંચીને સંભળાવવા માટે કેટલા ગવાહ હોવા જરૂરી 
છે, જેનાથી નિકાહ થઈ જાય અને તેમાં ખામી પેદા ન થઈ જાય ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

બે ગવાહોનું હોવં જરૂરી છે, ગવાહ વગર નિકાહ નહીં થાય. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ 
રદલ મૃહતાર : પ / ૪૬૫, અલ મૃહીતૃલ બરહાની : ૮ / ૩૦૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૧૦) લેખિત એકરારનામું જ કફી છે, મોઢાથી એકરાર 


જરૂરી નયી 

સવાલ (ર૧૨૮) : શં નિકાહ માટે લેખિત એકરારનામુ જ કાફી છે અથવા જબાનથી 
એકરાર પણ જરૂરી છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

લેખિત એકરારનામ પણ કાકી છે, જબાનથી કહેવં જરૂરી નથી, પરંત ઓરત 
તરફથી જે લખાણ છે તેની ઉપર બે ગવાહ હોય તો સાર્‌, કારણ કે છોકરી જો મનાઈ 
કરી દે કે આ લખાણ મારં નથી તો પતિથી કહેવામાં આવશે કે ગવાહ રજ કરો. જો 
ગવાહોથી ઓરતનં લખાણ સાબિત નહીં થાય, તો નિકાહનો હકમ લગાવવામાં 
આવશે નહીં. એટલા માટે જે એકરારનામ છે તેની ઉપર બે ગવાહ હોય, તો બહેતર 
છે. (કિકહે ઈસ્લામી : ૭ / ૨૨૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૧) છોકરાનું વકાલતનામું ગવાહોની રૂબરૂ વાંચવું અને 
તેનાથી નિકાહ થઈ જવા 

સવાલ (૨૧૨૯) : શું છોકરો, છોકરી તરફથી વકીલ બનીને ગવાહો સામે તે 
એકરારનામ્‌ જે છોકરીએ લખીને આપ્યું હતું, તે વાંચીને સંભળાવે, તો નિકાહ દુરસ્ત 
થશે કે તહીં ? યાદ રહે કે છોકરી મોઢાથી તે એકરાર પણ કરી રહી છે. 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો છોકરીએ કરારમાં હકારાત્મક અંદાજમાં એ લખ્યું હોય કે હું તમને વકીલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કફતતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 113 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
બનાવં છં કે મારા નિકાહ તમારી સાથે કરી દો અથવા પોતાની જાત અર્પણ કરવાનં 
એલાન કરું છું કે મેં મારી જાત તમને અર્પણ કરી દીધી, આપ મારા નિકાહ તમારી 
જાતથી કરાવી દો અને એવી સરતમાં છોકરો તેને બે ગવાહોની સામે વાંચીને 
સંભળાવે અને કહે કે મને નિકાહ મંજુર છે, તો તેનાથી નિકાહ થઈ જશે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યડ : ૧ / ર૯૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧ર) શેખ, સુન્ની વહોરામાં કોણ અફઝલ છે ? 
સવાલ (૨૧૩૦) : હું શેખ બિરાદરીથી છું અને સન્ની વહોરાની છોકરીથી શાદી 
કરવા માંગ છું, મારા પિતાને મૃત્ય થઈ ગયં છે, તો શં મને કટંબના કોઈ વાલીની 
ઈજાઝત લેવી પડશે ? શરીઅત પ્રમાણે નિકાહ થશે કે તહીં ? શરીઅત પ્રમાણે કયું 
કટંબ અફઝલ છે ? શેખ અથવા સન્ની વહોરા ? તફસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી 
છે. 

જવાબ : હાં(મેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

આપ સમજદાર બાલિગ છો, માટે તમને શરીઅત પ્રમાણે પોતાની મરજીથી 
નિકાહ કરવાની કોઈ મનાઈ કરી શક્તં નથી, કારણ કે વાલીત્તે બાલિગ છોકરા પર 
વાલીપણાનો અધિકાર તથી, એવી રીતે રિશ્તો નકકી કરવામાં એટલે છોકરાને શાદી 
કરવા પર કોઈ જબરદસ્તી કરી શકતું નથી, કારણ કે નિકાહ કરનારો બાલિગ અને 
સમજદાર છે. માટે કોઈ પણ કુટંબમાં નિકાહ કરવાનો તેને હક છે અને શાદી પછી 
તલાકનો હેક પતિત્તે છે, જો તે સમજે કે મેં ખોટી જગ્યાએ શાદી કરી છે, ખોટી 
લાઈનમાં ફસાઈ ગયો છં, તો તે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરીને છટકારો મેળવી 
શકે છે અને ઓરતને તલાકનો હક નથી ભલે તેને જાતે નિકાહ કરવાનો હક છે, 
પરંત જો તે યોગ્ય જગ્યાએ શાદી ન કરે, તો વાલીને નિકાહ રદ કરવાનો અધિકાર 
મળશે, જયારે પરષ માટે આ હુકમ નથી. કુર્ઓાન પાકમાં છે. 


બ ન ક રા પકત આ નં આ. | 2: (ક ૪... ક 1 જઇ” પય ન ઝુ 
જ 1 | જુ છા. ત ન્ય કા ટ ધા. મા | : [૪ ૪ દ મ માં ઇ 9 પા 8 હતન] જ કઃ નિ ઇન | ! 
“કી! હકપવ્ડઠ;પ્કફશ્- ફડ #ગંકાર્કટક“-શ-ધ પ૫ 


હે લોકો ! બેશક, અમે તમને એક પર્‌ષ અને એક સ્ત્રી (આદમ - હત્વા 
અલૈ.) થી પેદા કર્યા અને અમે તમારી અનેક કોમો અને કુટંબો બનાવ્યા કે જેથી તમે 
એક બીજાને ઓળખી શકો. બેશક અલ્લાહને ત્યાં તમારામાંથી તે જ વધ માનવંત છે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧44 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
જે વધ પરહેઝગાર હોય, બેશક અલ્લાહ બધ ખબર રાખનાર છે. 
(સૂરએ હજૂરાતઃ ૧૩) 

રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : કાળાને ગોરા પર કોઈ ફઝીલત નથી, 
એવી રીતે ગોરાને કાળા પર કોઈ ફઝીલત નથી. આરબને બિન આરબ પર અને 
બિન આરબને આરબ પર કોઈ કઝીલત નથી. ફઝીલત પરહેજગાર અને તકવાની 
બનિયાદ પર હોય છે. (મસ્નદે અહમદ ઃ ૩૮ / ૪૭૪, હદીસ નં. ૨૩૪૮૯) 

માટે સુન્ની શેખ વગેરે કોઈ કોઈનાથી શ્રેષ્ઠ નથી. (અલમબ્સૂત : પ / રર-૨૪) 
અને આરબ સિવાય જો કંઈ જોવામાં આવે છે, તે વ્યવસાય છે. કેટલીક જાતિઓને 
બીજી જાતિઓથી નિમ્ન ગણવામાં આવે છે અને કેટલીકને ઉચ્ચ ગણવામાં આવે છે. 
દા.ત. કપડાના વેપારીની છોકરી કસાઈના છોકરા સાથે તાસી ગઈ, તો કપડાના 
વેપારી માટે જાતિ સમકક્ષ નથી. માટે નિકાહ રદ કરવાનો અધિકાર મળશે. (દરે 
મખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ૮૮-૯૦) એવી રીતે શેખ મગલ પણ સમાન જાતિ 
નથી ફઝીલતતં કારણ નથી. બધા બરાબર છે. માટે આપ જયાં ઈચ્છો ત્યાં નિકાહ 
કરી શકો છો. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


(૧૩) "'સસચય્યિદ છોકરીના નિકાહ બિન સચય્યિદ સાથે 
બરબાદીનું કારણ છે.'' અ વાત દુરસ્ત નથી 
(૧૪) શાદીના દિવસે પતિએ એક હાથમાં ગુલદસ્તો 


(કુલોનો હાર) પકડવો 

સવાલ (૨૧૩૧): (૧) લોકોમાં મશહર છે કે ''કોઈ વ્યકિત સથ્યિદ ખાનદાનની 
છોકરી સાથે શાદી કરે અને જાતે સઘ્વિદ ન હોય, તો આ છોકરી માટે બરબાદીનં 
પહેલું કારણ છે, '' સવાલ એ છે કે તેની હકીકત શં છે ? 

(ર) શાદીના દિવસે પતિ પોતાના હાથમાં ગલદસ્તો રાખે છે, તો શું આ 
જાઈઝ છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) વર્ણન કરેલી વાત કોઈ કિતાબમાં લખેલી નથી, લોકોની મનઘડત છે, જે 
ગલત છે, બલકે સષ્વિદ ખાનદાનની છોકરી જે કટંબમાં હશે, તે કબીલો અને કટંબ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 115 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
ખુશકિસ્મત હશે. રસૂલુલ્લાહ (સલ.) ની નવાસી (સઘ્વિદ ખાનદાનથી સંબંધ 
રાખનારી છોકરી) જે કટંબમા હશે, તે ખાનદાન માટે બરકતનું કારણ હશે. 

એટલા માટે હઝરત ઉમર (રદિ.) એ વધુ ઉમર હોવા છતાં હઝરત અલી 
(રદિ.)ની છોકરી, જે હઝરત ફાતિમા (રદિ.)ના પેટથી હતી, તેનાથી શાદી કરી 
હંતી. માટે જે લોકો બરબાદીનું કારણ સમજે છે, તે જાતે ગલતી પર છે. 

(સનને કબરાઃ ૭ / ૧૦૧, હદીસ નં. ૧૩૩૯૩, કઝાઈલે સહાબા (રદિ.) ર / ૬૨૫) 

હા, છોકરી વાલીની ઈજાઝત વગર આંતર જ્ઞાતિમાં નિકાહ કરી લે, તો 
અમક વખતે આ કાર્ય પિતા, દાદા વગેરે માટે શરમજનક સમજવામાં આવે છે. 
એટલા માટે શરીઅતે તેમને આંતરજ્ઞાતિમાં ઈજાઝત વગર કરેલા નિકાહને રદ 
કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. પરંત આ અધિકાર માત્ર સય્યિદો માટે નથી. બલકે 
તેનો અધિકાર તો બીજી જાતિના લોકોને પણ આપવામાં આવ્યો છે. દા.ત. વેપારીની 
છોકરી હજામ અથવા કસાઈના છોકરા સાથે નિકાહ કરી લે, તો (વેપારી) પિતાને 
નિકાહ રદ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત છે. 

(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / પ£,૬૭) 

(ર) ખૃશીના મોકા પર એવા કામો કરવામાં આવે છે, એટલે ખુશી જાહેર 
કરવાનો આ એક તરીકો છે, આ રીત રિવાજમાંથી છે. એટલે તેની ગંજાઈશ છે, 
બહેતર તથી. રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : બહેતર નિકાહ એ છે જેમાં ખર્ચ 
ઓછો હોય, ફુઝૂલખર્ચીથી બચવં ખૂબ જ જરૂરી છે. (શુઅબુલ ઈમાન : ૮ / ૫૦૧, 
હદીસ નં. ૬૧૪૬) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૫) ટેલિગ્રામ દ્રાર નિકાહ 

સવાલ (ર૧૩૨) : મારો એક ભાઈ ટેલિગ્રામ દ્વારા તિકાહ કરવા માંગે છે, તો એ 
તેના દ્વારા તિકાહ કરી શકે છે કે નહીં? 

છોકરીની ઉંમર ૨૦ વર્ષની છે અને છોકરાની ઉમર૩૦ વર્ષની છે તો શું આ 
બંનેના વાલીની ઈજાઝત જરૂરી છે ? 

શં છોકરી પોતાની તરફથી બીજાને વકીલ બનાવી શકે છે ? 

છોકરી ભારતમાં છે અને છોકરો બીજા દેશમાં છે, તો બંનેના નિકાહ 
પઢાવવાનો તરીકો ક્યો હશે ? ગવાહ અને વકીલ વિશે પણ માર્ગદર્શન આપશો, 

છોકરીના કયા શબ્દથી નિકાહ પઢાવે ? કે તેનાથી છોકરીને ગવાહો ઓળખી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧46 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 

લે. 

ટેલિગ્રામ કરતી વખતે ગવાહો અતે વકીલત્તી સહીને કેવી રીતે ટેલિગ્રામ 
કરવામાં આવે ? 

ટેલિગ્રામ મળ્યા પછી છોકરો કેટલા દિવસ પછી વિદેશમાં નિકાહ કરશે અને 
તેમાં કેટલા વ્યકેતઓની હાજરી જરૂરી છે ? 

છોકરીના ટેલિગ્રામ પછી છોકરાએ નિકાહની કાર્યવાહી પૂરી કરી દીધી તો શં 
એ વાતની જાણકારી છોકરીને આપવી જરૂરી છે કે નિકાહ થઈ ગયા અને ફલાંણા 
ફ્લાણાની હાજરીમાં થયા ? 

છોકરીનો વાલી ન હોવાત્ી હાલતમાં છોકરી બીજાને વાલી બનાવી શકે છે ? 

છોકરો હજના અરકાન પૂરા કર્યા પછી અથવા એહરામની હાલતમાં હજના 
ખાસ દિવસોમાં નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

છોકરી હોય કે છોકરો, બાલિગ થયા પછી, નિકાહ માટે વાલીની ઈજાઝત 
લેવી તેના માટે જરૂરી નથી, વાલીની ઈજાઝત વગર નિકાહ કરી શકે છે, પરંત જો 
છોકરી પોતાનાથી નિમ્ન કુટંબમાં નિકાહ કરશે, તો વાલીને કાનૂન પ્રમાણે નિકાહ રદ 
કરવાનો અધિકાર મળશે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૯૧) અને જો તે પોતાના 
બરાબર અથવા ઉચ્ચ કુટુંબમાં નિકાહ કરશે, તો વાલીને નિકાહ રદ કરવાનો 
અધિકાર નહીં મળે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૯૦) ઓરત બાલિગ થયા પછી પોતાની 
મરજીથી શાદી કરી શકે છે. પરંત વાલીની ઈજાઝત અને તેમની દેખરેખમાં હોય, તો 
બહેતર છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / પ૫) 

છોકરીને જયારે શાદી કરવાનો હક છે, તો વકીલ બનાવવાનો પણ હક હશે, 
પરંત છોકરી જયારે કોઈને વકીલ બનાવે, તે વખતે વકીલને જોઈએ કે તે તેની ઉપર 
બે વ્યકિતઓને ગવાહ બનાવી લે કે ફલાણી છોકરીએ મને નિકાહ કરાવવાનો હક 
આપ્યો છે, તેથી બાદમાં જો ઝઘડો થાય તો પછી વકીલ અને પતિ વચ્ચે ગવાહો 
મદદરૂપ બની શકે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૨૯૪) 

છોકરી ભારતમાં કરમાલીથી જિદ્દમાં નિકાહ કરવા માંગે છે, તો છોકરી 
એક કાગળ પર લખી દે અથવા કોઈ અન્ય લખી દે અને છોકરી એ લખાણને સંપૂર્ણ 
વાંચ્યા પછી સમજીને સહી કરી દ. દા.ત. '' હું જેનબ અબ્દુલ્લાહ પટેલ, રહેવાસી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 117 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
કરમાલી - રવિદ્રા વાયા પાનોલી, તાલુકા અંકલેશ્વર, જિલ્લો ભરૂચ પોતાના નિકાહ 
રવિદ્રા ગામના રહેવાસી અબ્દુરંહમાન બિન મસા પટેલ (હાલ જિદ્દ) ની સાથે 
કરવા માંગે છે, તેથી નિકાહ વિશે ફ્લાણાં બિન ફલાણાને રહેવાસી .......ને વકીલ 
બનાવંં છં કે તેઓ મારા નિકાહ અબ્દર્રહમાન સાથે કરાવી દે, મહેરની રકમ ૨૧૦૦ 
રૂપિયા ભારતીય રહેશે. આ લખાણ પર સહી કરે, ત્યાર પછી આ કાગળને જિદ્દહ 
વકીલ પાસે મોકલી દે. 
હવે એ વ્યકિત છોકરી (જેનબ અબ્દુલ્લાહ પટેલ)નો વકીલ બત્તી ગયો, હવે 
નિકાહ પઢાવનારો અબ્દુર્રહમાન બિન મસાથી કહેશે કે જૈનબ અબ્દલ્લાહ પટેલના 
વકીલે પોતાની વકાલતથી જેનબ અબ્દુલ્લાહ પટેલને પત્ની બનાવીને અબ્દુરંહમાન 
મસા પટેલના નિકાહમાં આપી, શં તમે તેને કબૂલ કરી ? પતિ કબિલ્ત અથવા મેં 
કબૂલ કરી અથવા મેં તેને પત્ની બનાવીને કબૂલ કરી એવા શબ્દો કહેશે. યાદ રહે કે 
આ બધી કાર્યવાહી બે ગવાહોની સામે કરવામાં આવશે તો નિકાહ થશે. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ર / ર૩૧) 
નિકાહ પઢાવનારો, પહેલા જેનબના વકીલથી ઈજાઝત લે, પછી દલ્હાથી 
તેના નિકાહ પઢાવે, નિકાહ પઢાવતી વખતે છોકરી, જે નિકાહની મજલિસમાં હાજર 
નથી, તેનં સંપૂર્ણ નામ તેના પિતાતં નામ લે. એવી રીતે ગવાહો તેને બરાબર સાંભળી 
શકે. યાદ રહે કે નિકાહ સહીહ થવા માટે છોકરીનો વકીલ દુલ્હો અને બે ગવાહોનં 
હોવં જરૂરી છે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ર૨, હિદાયહ કી શહે બિદાયહે : ૧ / ૧૮૫) 
વર્ણન કરેલા લખાણ પ્રમાણે જો વકીલ બનાવ્યો છે, વખત નકકી કર્યો નથી, 
એટલે નિકાહનો કોઈ વખત નકકી થશે નહીં. જયારે પણ વકીલ નિકાહ પઢાવે, 
દુરસ્ત છે, હા જો છોકરી લખે કે જયારે કાગળ મળે તે દિવસથી દસ દિવસની અંદર 
નિકાહની કાર્યવાહી પૂણ થવી જોઈએ. એટલે નિકાહ કરાવી દેવા, તો આ શરતી 
વકાલત થશે કે છોકરીએ કાગળ મળ્યા પછી દસ દિવસ સધી વકીલ બનાવ્યો છે. 
ટેલિગ્રામમાં રૂપિયા બરબાદ કરવાની જરૂરત નથી. રજિસ્ટર પોસ્ટથી પત્ર 
રવાના કરી દેવામાં આવે. જો શકય હોય તો પત્ર લખીને ગ્રામ પંચાયતનો સહી 
સિક્કો કરાવી દેવો. 
નિકાહ પછી, છોકરીને બતાવી દેવામાં આવે કે નિકાહ થઈ ગયા છે, પરંત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧48 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
નિકાહના સહીહ થવા માટે ખબર આપવી જરૂરી નથી. 

જો છોકરીનો કોઈ વાલી ન હોય, તો કોઈ જાણકારને વાલી બનાવવામાં 
આવે. 

હત્તકી મસ્લકમાં એહરામની હાલતમાં, હજના દિવસોમાં નિકાહ તો સહીહ 
છે, પરંત બહેતર નથી. 

(જો કે આ મસ્અલામાં ઈમામોમાં મતભેદ છે, એટલા માટે એવી સૂરત 
અપનાવવામાં આવે, જેનાથી બધા ઈમામોના મસ્લક પ્રમાણે નિકાહ દુરસ્ત થઈ 
જાય. મતભેદથી દૂર રહેવં બહેતર છે એટલે એહરામ બાંધેલો ત હોય ત્યારે નિકાહ 
કરે. જેથી બધા ઈમામોના મસ્લક પ્રમાણે નિકાહ થઈ જાય.) (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૧ / 
૨૪૮, હદીસ નં. ૧૮૩૭) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૦૬) બ્રાલિગ છોકરી બીજી જાતિમાં પોતાના નિકાહ કરી 

લેતો? 

સવાલ (૨૧૩૩) : સાડા સોળ વર્ષની વહોરા સમાજની એક છોકરીએ પઠાણ 
જાતિના એક છોકરાથી જેની ઉમર ૨૧ વર્ષ હતી. પોતાની ખશીથી નિકાહ કરીને 
માતા - પિતાનં ઘર છોડીને નાસી ગઈ હતી અને તેના માતા -પિતા નારાજ હતા 
તેમ છતાં તેને નિકાહ કરી લીધા. હવે એ છોકરો તલાક આપતો નથી. તો તેના 
નિકાહ વાલી કોઈ રીતે તોડી શકે છે ? તેનો તરીકો બતાવવામાં આવે, કારણ કે 
છોકરો પઠાણ જાતિનો છે, માટે આંતર જાતિમાં લગ્ન થયા છે. તફસીલથી જવાબ 
આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

બદ્ધિશાળી, બાલિગ, આઝાદ છોકરી પોતાની જ્ઞાતિમાં માતા -પિતાની 
ઈજાઝત વગર નિકાહ કરી લે, તો નિકાહ થઈ જશે. પરંતુ જો આંતર જ્ઞાતિમાં 
નિકાહ કરે તો અમક ઉલમાના મતે નિકાહ નહીં થાય. 

(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૬,૫૭) 

કારણ કે જો નિકાહને દુરસ્ત ગણવામાં આવે તો જો કે નિકાહને રદ કરાવવા 

માટે ખૂબ જ પરેશાની ઉઠાવવી પડે છે, એટલા માટે વાલી રિશ્તાથી સંમત ન હોવા 
છતાં રદ કરાવવાથી ગભરાય છે, જો એ નિકાહને જાઈઝ ગણવામાં આવે તો 
વાલીનો હક પાયમાલ થાય છે. એટલે નિકાહ દરસ્ત હોવાનો હકમ લગાવવામાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નૃનૃ9 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
નહીં આવે, જો સવાલમાં વર્ણન કરેલી વાતો દરસ્ત છે અને એ વાત પણ દરસ્ત હોય 
કે વહોરા કુટંબ અને ખાન કુટંબ બરાબર નથી, તો પહેલેથી જ નિકાહ સહીહ નહીં 
થાય. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) માતા - પિતાની પસંદ કરેલી છોકરી જો છોકરાને 
પસંદ ન હોય તો શું કરે ? 

સવાલ (ર૧૩૪) : એક વ્યકિતની શાદી તેના માતા - પિતાએ છોકરી બતાવ્યા 
વગર કરાવી દીધી, શાદી પછી જયારે છોકરાએ છોકરીને જોઈ, તો તેતે છોકરી 
પસંદ ન આવી અને તેનાથી મહબ્બત ત થઈ શકી, પરંત તે પોતાના માતા - 
પિતાની ઈજ્જત માટે કઈ ન બોલ્યો. પરંત તેનું દિલ પરેશાન અને ગમગીન રહે છે. 
આજે શાદી થયે આઠ વર્ષ થઈ ગયા અને તેના પેટથી બે છોકરા પણ છે, પરંત 
પત્નીથી કોઈ મઢબ્બત અને સંબંધ નથી, તે હમેશા ગમગીન રહે છે અને તેનો એ 
ઓરતને રાખવાનો બિલકુલ ઈરાદો નથી, એટલે શાદીનો જે હેત છે કે પરસ્પર 
મહબ્બત વધે અને દિલ સંતોષી રહે, આ બિલ્કુલ પ્રાપ્ત થતં નથી, રાત - દિવસ 
વિચારી વિચારીને તેની તબીયત પર અસર પડે છે અને રાત્રે સારી રીતે ઉઘ પણ 
આવતી નથી. એટલે તેનો ઈરાદો તલાક આપવાનો છે. પરંતુ માતા- પિતાને લીધૈ 
મના કરે છે અને જો માતા -પિતાને રાજી કરવા તલાક ત આપે, તો વર્ણન કરેલી 
તકલીફ વેઠવી પડે છે, હઝરતથી ખૂબ જ અદબ સાથે વિનંતી છે કે એવો વ્યકિત 
શરીઅત પ્રમાણે શં કરે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

શાદીનો એક મકસદ બાળકો પેદા કરવાનો પણ છે, રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ 
ઈર્શાદ કરમાવ્યો કે વધ બાળકો પેદા કરતારી અને વધ મહબ્બત કરનારી ઓરતથી 
નિકાહ કરો કે કયામતના દિવસ હં મારી ઉમ્મતના વધારા પર ગર્વ કરીશ. 

(અબૂ દાવૂદ ઃ ૧ / ૨૮૦, હદીસ ન. ૨૦૫૦) 

આપની પત્નીમાં આ બંને વાતો છે. આપ તેનાથી નફરત કરો છો તેમ છતાં 
એ તમારી પાસે હાજર છે. 

ઓરતથી નિકાહ કરવામાં તેની દીનદારી અને પવિત્રતાને ધ્યાનમાં રાખવી 
જોઈએ, રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ શાદીની જે બનિયાદો બતાવી છે. તેમાં સૌથી પહેલા 
ઓરતમાં દીનદારીની બુનિયાદ બતાવી છે. (બુખારી : ર / ૭૬૨, હદીસ નં, ૫૦૯૦) માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 120 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
જો વર્ણન કરેલી વાત તમારી પત્નીમાં હોય, એટલે તે દીનદાર હોય, તો તેની સાથે 
જીવન ગજારી ઘરને આબાદ રાખો અને મહબ્બત સાથે દિવસો પસાર કરો. 

અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે : 

માટે તમારા વડીલોએ તમારા માટે જે છોકરી પસંદ કરી છે, તે તમારી 

ભલાઈ માટે જ છે, 

તેમ છતાં જો કોઈ રીતે ઓરત તરફ તમારુ દિલ ન લાગત હોય, જે તમારી 
પત્તી છે અને તમારામાં બીજી પત્નીથી નિકાહ કરવાની શકિત છે. તો શરીઅતમાં 
એ વાતની ઈજાઝત છે કે આપ બીજી શાદી કરી લો, શરત એ છે કે હાલની પત્નીના 
તમામ હકો અને આવનારી પત્નીના તમામ હકો અદા કરવાની તાકત હોય, અને એ 
વાતનો તમને વિશ્વાસ હોય કે હું બીજી શાદી કર્યા પછી પત્નીમાં ન્યાય અને 
બરાબરી કરી શકીશ, જો આવું છે તો તો માતા - પિતાને રાજી કરીને બીજી શાદી 
કરી લો. શરીઅતે શરતો સાથે તેની ઈજાઝત આપી છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૩ ) ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૧૮) નાબ1લિગ છોકરા અને છોકરીનઃ નિકાહ 

સવાલ (૨૧૩૫) : એક છોકરો અને એક છોકરીના નિકાહ તેમના બાળપણમાં જ 
કરી દેવામાં આવ્યા. તો હવે તેમના બાલિગ થયા પછી શં બીજા નિકાહ કરવા પડશે? 
તેમજ બાલિગ થયા પછી જો તેઓ પોતાના નિકાહ તોડી નાંખવા માંગે, તો તેમને 
પોતાના નિકાહ તોડવાની ઈજાઝત છે કે નહીં ? જો તેમને તોડવાનો અધિકાર છે, તો 
પછી ઓરતની મહેરનું શું થશે ! આપવી પડશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જો કોઈ નાબાલિગ છોકરો અને છોકરીના નિકાહ તેમના વડીલોએ નિકાહની 
શરતોને ઘ્યાનમાં રાખીને કર્યા છે, તો નિકાહ સહી થઈ જશે. બાલિગ થયા પછી 
બીજી વખતે નિકાહ પઢાવવાની જરૂરત નથી. વાલીએ પોતાની જવાબદારીથી જે 
નિકાહ પઢાવ્યા છે, તે સહીહ છે. (કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૮૫) 

હૉં, જો પિતા, દાદા, સિવાય કોઈ બીજા રિશ્તેદારે પોતાના વાલીપણા હેઠળ 
નિકાહ કરાવ્યા છે, તો બાલિગ થયા પછી એ બાળકોને પોતાના નિકાહ તોડવાનો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 121 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
અધિકાર છે, બાલિગ થયા પછી તરત જ બે ગવાહોની હાજરીમાં એવં કહે કે અમને 
આ નિકાહ મંજૂર નથી, એટલે છોકરીને રાત્રે માસિક આવ્યં તો તે એ જ વખતે બે 
ગવાહોની સામે એ કહે કે મને હમણાં માસિક આવ્યું છે, એટલે હં બાલિગ થઈ ગઈ 
છં, અને બાલિગતે મળનારા અધિકારનો ઉપયોગ કરીને કહું છેં કે મને આ નિકાહ 
મંજુર નથી. આપ લોકો તેની ઉપર ગવાહ રહો. 

ત્યાર પછી કાઝીની સામે તે એ દાવો કરે અને કાઝી ન હોવાની સ્થિતિમાં 
શરઈ પંચાયતમાં પોતાનો દાવો રજૂ કરે, જો ત્યાંથી નિકાહથી છટા થવાનું લખાણ 
મળી જાય, તો નિકાહ રદ થઈ જશે અને બીજા નિકાહ કરી શકે છે. 

(ખુલાસતુલ ફતાવા : ર / રપ, બહરુરાઈક : ૩ / ૧૨૮) 

તેમજ બાલિગ થતા જ જો તેને પોતાના નિકાહ રદ કરવાનો દાવો કર્યો છે, 
તો નિકાહ સહીહ હોવાને લીધે પતિના જિમ્મે અડધી મહેર પત્નીને આપવી વાજિબ 
થશે. (ખલાસતલ ફતાવા : ૨ / રપ, ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / ૨૮૭) કકંત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે. 
(૧૯) ઈમાન કબૂલ કરનારી ઓરતથી નિકાહ કરવા પર 

માતા - પિતાની નારાજગી 

સવાલ (ર૧૩૦) : મને એક છોકરીથી પ્રેમ થઈ ગયો છે અને અમે બંને શાદી કરવા 
તેયાર અને ખૂશ છીએ, બલકે છોકરી તો અહીંયા સધી કહે છે કે જો મારા નિકાહ 
તારી સાથે ન થયા તો હં આત્મહત્યા કરીને મરી જઈશ. છોકરી હિંદ છે પરંત તે 
ઈસ્લામ કબૂલ કરવા તૈયાર છે, પરંતુ એ નિકાહથી મારા અને તેના કુટુંબિજનો 
બિલ્કુલ રાજી નથી, મારા પિતાની ગામમાં ખૂબ જ ઈજ્જત છે એટલે ગામના લોકો 
પણ નથી ઈચ્છતા કે હું એ છોકરી સાથે નિકાહ કરું. એટલા માટે અમારા બંનેનો 
ઈરાદો છે કે અમે નાસીને નિકાહ કરી લઈએ. તો આ વિશે તમારાથી મશ્વરો 
માંગીએ છીએ કે અમે શં કરીએ ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

કોઈ પણ મસલમાનની સામે જયારે કોઈ બિન મસ્લિમ પરષ અથવા ઓરત 
પોતાની ખૃશીથી આ ઈરાદો જાહેર કરે કે હું ઈસ્લામ કબૂલ કરવા માંગ છં, તો એ 
મસલમાનની ફરજ છે કે તે જ વખતે તેતે કલિમએ તૌહીદ અને શહાદતની તાલીમ 
આપે. તેમાં વિલંબ કરવાથી મૃસલમાન ગુનેહગાર થશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 122 વાલી અને જીવનસાથીનું બયાન 
(અબૂ દાવૃદ ઃ ૧ / ૫૧, હદાોસ તં, ૩૫૫) 
માટે જો એ છોકરી સાચા દિલથી ઈસ્લામ કબૂલ કરી રહી છે, તો તેને 
મસલમાન સમજવામાં આવે, 
પછી નિકાહ વિશે તફસીલ એ છે કે પરષ જો બાલિગ છે, તો તેના તિકાહ 
માટે માતા - પિતાની ખ્‌શી શરત નથી, તેમની ખશી વગર પણ નિકાહ દરસ્ત છે. 
પરંત અવલાદ હોવાને લીધે ફરમાબરદારીનો તકાદો એ છે કે નિકાહ જેવા અગત્યના 
મામલામાં માતા - પિતાનો મશ્વરો લેવામાં આવે. તેમને નારાજ ન કરવામાં આવે. 
પરંત તેમની ખશી વગર નિકાહ દરસ્ત થઈ જશે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૮) 
પૂછેલી સરતમાં જો બિન મસ્લિમ છોકરી સાથે તમારા તાજાઈઝ સંબંધો છે, 
અને હવે પછી પણ એ જ ઈરાદો છે, પરંતુ લોકોના ભયને લીધે નિકાહ કરી રહયા 
છો, તેમજ એ છોકરી પણ પોતાના નિકાહ માટે જ ઈસ્લામ કબૂલ કરી રહી છે અને 
તેને દીનથી કોઈ લગાવ નથી, તો આવા સ્વાર્થને લીધે નિકાહ કરવા મકરૂહ છે, 
હદીસ શરીફમાં એવા નિકાહને પસંદ કરવામાં આવ્યા નથી. 
(બુખારી: ૧ / ર, હદીસ નં. ૧) 
માટે તમે માતા-પિતાની ખૂ્‌શીની સાથે ગુનાહથી બચવા માટે નિકાહ કરો, 
નાસીને નિકાહ ન કરો, પરંત જો છોકરીએ ઈસ્લામ કબૂલ કરી લીધં છે અને બંનેએ 
નિકાહ કરી લીધા છે તો નિકાહ દુરૃસ્ત થશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


૦ હ હક) * ઉ હ1..: 08 હા ઝાક ૭ ૧-4-હાંહ 
“8. ૧% 001%» 5ઈ૦-ઃ “ઝવ 
₹ 51 દા હહ, દદ, હ૩ત-,)9 8-૭૬: 
હગ ગક ૬) કા. * હાડ ૨8» હક: હઉ % : હ48: ૭08 
“12338 “- હાદ શો 

દ [81-41 પગ; ૬ હૃષઝા પ5 « (પ્રભ ) ૪% : હડ “5» 4084 /ઃ 1 ટ્ક્ક્વ્યયી) 
પ; & દૃઉગા “5 ૬ ભ : હ ૫51 ૯8) ,(84/। : ઝાંગ હ છ“ : કઃ -- “4 32 
૨5-21 પત *- હ ઝડડ ક ત્તજ : હક હ) ૧/૫૧: હ. 29:23:49 ૧83 
(---5-.શ-%1પઘ૫ 5: ક ,ટ્પ્યાગ્ક્ઝથ 
તર્જમો : હઝરત અબૂ સલમા (રદિ.) એ હઝરત આઈશા (રદિ.) થી 
પૂછયું કે રસૂલલ્લાહ (સલ.) ની પત્નીઓની મહેર કેટલી હતી ? તેમણે 
ફરમાવ્યું બાર ઔકિયા અને એક નશ. પછી તેમણે પૂછયું જાણો છો, નશ 
શું છે ? મેં અરજ કરી કે ના. તેમણે કહયું અડધો ઔકિયો, આ કુલ ૫૦૦ 

દિરહમ થાય છે. આ મહેર હતી રસૂલલ્લાહ (સલ.) ની પત્નીઓ માટે, 

(મસ્લિમ : ૧ / ૪૫૮, હદીસ નં. ૭૮, નસાઈ : £/ ૧૧૮, ૩૩૪૭) 


મહેરનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 124 મહેરનું બયાન 
મ્ટ્ઝ્ાઝયશન-- 
મહેરનું બયાન 

(૧) ફાતિમી મહેર 


સવાલ (૨૧૩૭) : ફાતિમી મહેર, આજના હિસાબે કેટલી થાય છે ? ઓછામાં 
ઓછી મહેર કેટલી છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

સાડા બાવત ઔકિયા ચાંદી ફાતિમી મહેર છે. જેના પાંચસો દિરહમ થાય છે 
અને પાંચસાં દિરહમતના એક સો ત્રીસ (૧૩૦) તોલા ચાંદી થાય છે. એ હિસાબથી 
જો ૩૦ રૂપિયા તોલા ચાંદી હોય, તો ૧૦૦ તોલાના ૩૦૦૦ રૂપિયા અને ૩૦ 
તોલાના ૯૦૦ રૂપિયા કલ ૩૯૦૦ રૂપિયા ફાતિમી મહેર થશે. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૫૮, 
હદીસ નં. ૪૮- ૧૪૨૬, તિરમિઝી: ૧ / ૨૧૧, હદીસ નં. ૧૧૧૪) 

મહેરનં ઓછામાં ઓછ પ્રમાણ દસ દિરહમ છે. હદીસ શરીફમાં છે. 

[381272 ઈ્‌.-(-૦5 ક" 

અને દસ દિરહમ પોણા ત્રણ તોલા ચાંદી થાય છે, માટે તેનાથી ઓછી મહેર 
દરસ્ત નથી. (રદલ મહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૧૦૧) 

નોંધ : એક તોલો બાર ગ્રામનો હોય છે, તો એ હિસાબે ૧૩૦ તોલાની 
૧૫૬૦ ગ્રામ ચાંદી થઈ, (હઝરત મકતી સાહેબે સાવચેતી માટે આ પ્રમાણ લખ્યં 
છે. બાકી ખરુ વજન દોઢ કિલો, ૩૦ ગ્રામ નવસો મી.ગ્રામ ચાંદી છે.) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર) મહેરની ઓછામાં ઓછી અને વધુમાં વધુ મિકદાર 
સવાલ (૨૧૩૮) : અમારે ત્યાં નિકાહમાં રોકડી મહેર ર૭ રૂપિયા ૫૦ પૈસા કમિટી 
તરફથી નક્કી છે, ઘણા લોકોનં કહેવં છે કે આટલી (ઓછી) મહેર શરીઅત પ્રમાણે 
કાકી નથી, આ ખૂબ જ ઓછી છે, તો સવાલ એ છે કે શરીઅતમાં ઓછામાં ઓછી 
અને વધારેમાં વધારે કેટલી મહેર છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
દસ દિરહમથી ઓછી મહેર નથી. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩/ ૧૦૧) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 125 મહેરનું બયાન 
દસ દિરહમનું વજન બે તોલા અગિયાર માશા છે. એટલે લગભગ ૩૧ ગ્રામ ચાંદી 
છે માટે ૩૧ ગ્રામ ચાંદીની જે રકમ બનતી હશે, તે ઓછામાં ઓછી મહેર છે. 

ચાંદીની કિંમત ઓછી વધારે થતી રહે છે, એટલે કોઈ નિશ્ચિત રકમ બયાન 
કરી શકાતી નથી, આજે લગભગ ૧૭ અથવા ૧૮ રૂપિયા તોલા ચાંદી હશે, તો 
ઓછામાં ઓછી મહેર ૪૫ રૂપિયા બનશે, માટે જે લોકો સાડા સત્તાવીસ રૂપિયાને 
ઓછી મહેર બતાવે છે. તેઓ સહીહ કહે છે, કમિટીવાળાઓને જોઈએ કે મશવરા 
કરીને ચાંદીનો ભાવ કાઢીને (ઓછામાં ઓછી) ૫૧ થી ૮૧ રૂપિયા સધીની મહેર 
નક્કી કરી લે. 

જે લોકોએ પાછલા મહિનાઆમાં શાદી કરી છે અને આંછી મહેર અદા કરી 
હશે, તો જે કમી રહી ગઈ હશે, તેની ભરપાઈ કરવી અતે વધારે મહેર આપવી 
જરૂરી હશે. 

ફાતિમી મહેરતી મિકદાર ૫૦૦ દિરહમ છે, જે ૧૪૫ તોલા થાય છે એટલે 
દોઢ કિલો ૩૧ ગ્રામ. 

જો શકિત હોય તો કાતિમી મહેર નક્કી કરવી બહેતર છે, વધમાં વધ મહેરતી 
કોઈ હદ નકકી નથી, પાંચ લાખ અને દસ લાખ પણ મહેર નક્કી કરવી જાઈઝ છે. 
પરંત બહેતર તથી. (તિરમિઝી : ૧ / ૨૧૧, હદીસ નં. ૧૧૧૪) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 

(૩) ફાતિમી મહેર અને ઓછામાં ઓછી મહેરની મિકદાર 
સવાલ (ર૧૩૯) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીત્ત અત્તે મફતીયાને કિરામ આ 
મસ્અલામાં કે આજના જમાનામાં કાતિમી મહેર કેટલી હોવી જોઈએ ? કારણ કે 
આજકાલ ઘણી લાંબી મૃદ્દતથી ફાતિમી મહેરમાં માત્ર એકસો સાડા સત્તાવીસ 
(૧૨૭.૫૦) રૂપિયા જ રાખવામાં આવે છે અને તે પણ ઉધાર તો ફાતિમી મહેરની 
મિકદાર કેટલી છે ? અને તેને રોકડ આપવી બહેતર છે કે ઉધાર ? તફસીલથી 
જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ફાતિમી મહેર ૫૦૦ દિરહમ છે. તેના એક હિસાબથી ૧૨૭.૫૦ તોલા ચાંદી 
થાય છે અને એક હિસાબથી ૧૩૧ તોલા ચાંદી થાય છે. એક તોલો ૧૨ ગ્રામનો હોય 
છે, માટે ૧૩૧ તોલા ચાંદીના ૧૫૭૭ ગ્રામ ચાંદી થશે અને આ જ ફાતિમી મહેર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 126 મહેરનું બયાન 

જો એક તોલા ચાંદીની કિંમત ૪૦ રૃપિયા હશે. તો ફાતિમી મહેર પરપ૦ 
રૂપિયા થશે. આજથી લગભગ પચાસ વર્ષ પહેલા એક તોલા ચાંદી અને સરકારનો 
રૂપિયો બંનેની કિંમત બરાબર હતી તો તે વખતે ૧૨૭.૫૦ રૂપિયા એટલા જ તોલા 
ચાંદો બરાબર હતા. અને આ મિકદાર એક હિસાબ પ્રમાણે ફાતિમી મહેર હતી. 
પરંત રૂપિયાની કિંમત ઘટતી ગઈ અતે સોના - ચાંદીનં મલ્ય વઘ્યં, તો પછી વર્ણન 
કરેલી રકમ ફાતિમી મહેર ન રહી. માટે જે લોકોને અલ્લાહ તઆલાએ માલ આપ્યો 
છે, તેમના માટે ઉપર લખેલી તફસીલ પ્રમાણે ફાતિમી મહેર આપવી બહેતર છે. 

હંનકી મસ્લકમાં ઓછામાં ઓછી મહેર દસ દિરહમ છે, તેના પોણા ત્રણ 
તોલા ચાંદી થાય છે, તો એ પ્રમાણે આજના જમાનામાં એક તોલાના ૪૦ રૂપિયાના 
હિસાબથી ૧ ૧૦ રૂપિયા ઓછામાં ઓછી મહેર થશે. 

માટે મહેરમાં વધારો કરવા વિશે તમારો ખ્યાલ સહીહ છે, મહેરમાં વધારો 
કરવો જોઈએ અતે મહેર ઓરતનો હક છે, શકિત પ્રમાણે નકકી કરીને રોકડ આપવી 
બહેતર છે. જો કોઈનો મહેર અદા કરવાનો ઈરાદો ત હોય, તો પત્નીથી સંભોગ 
(તેના માટે) ઝિનાના હુકમમાં ગણાશે. (મૃસ્નદે અહમદ : ૩૧ / ર£૦, હદીસ નં. 
૧૮૯૩૨) માટે નકદ મહેર અદા કરવા માટે કરજ લેવું પણ જાઈઝ છે, ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે, 

(૪) મહેરની મિકદાર અને દસ #દેરહમના કેટલા તાલા? 
સવાલ (૨૧૪૦) ઃ આજના જમાનામાં કેટલા રૂપિયા આપવાથી શરઈ મહેર અદા 
થઈ જશે અને દસ દિરહમના કેટલા તોલા ચાંદી થાય છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

દસ દિરહમ પોણા ત્રણ તોલા ચાંદી થશે. દસ રૂપિયાની એક તોલા ચાંદી 
હોય, તો પોણા ત્રણ તોલા ચાંદીના ઓછામાં ઓછા સાડા સત્તાવીસ રૂપિયા થશે. 
ફાતિમી મહેર ૫૦૦ દિરહમ છે, એટલે ચાંદીના હિસાબથી ૧૩૧ તોલા ૩ ગ્રામ 
ચાંદી થશે, માટે જો માલદાર વ્યકિત હોય તો તેના માટે ફાતિમી મહેર આપવી 
બહેતર છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૫) છોકરીના મૃત્યુ પછી માતા - પિતાએ દહેજની પરત 


માંગણી કરવી 
સવાલ (ર૧૪૧) : ઝેંદની પત્નીનં મૃત્યુ થઈ ગયું છે. તેનો એક છોકરો હતો. તે પણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 127 મહેરનું બયાન 
મૃત્યુ પામી ગયો છે. ઝૈદની પત્નીને, તેની માતા વગેરે એટલે ઝેદના સાસરી પક્ષે 
દહેજમાં કેટલાક ઘરેણા અને સામાન આપ્યો હતો. તેની હવે માંગણી કરી રહયા છે. 
તો તેમની માંગણી કરવી શરીઅતમાં દુરસ્ત છે ? મરહૂમના વારસદારોમાં પતિ, 
માતા અને બહેન છે. શરીઅત પ્રમાણે જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ :ઃ હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

છોકરીના માતા પિતાએ દહેજમાં જે કંઈ સામાન અને ઘરેણા આપ્યા છે, જો 
તેમણે આ બધો સામાન છોકરીને માલિક બનાવીને આપ્યો છે અને તેની ઉપર 
કબજો પણ આપી દીધો છે. તો તેતી માલિક તે છોકરી (ઝૈદની પત્ની) થઈ ગઈ. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૦૨, રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૧૫૬,૧૬૭) શરીઅત 
પ્રમાણે તેને બક્ષિસ કહે છે અને બક્ષિસનો હકમ એ છે કે કબજો મેળવનારો તેનો 
માલિક બની જાય છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૪ / ૩૭૪) માટે ઝેદના સાસરી પક્ષવાળાઓ 
એ સંપૂર્ણ દહેજની માંગણી કરવી દરસ્ત નથી. વારસામાં જેટલો હિસ્સો થશે. તેની 
માંગણી દુરસ્ત થશે. 

પૂછેલી સૂરતમાં છોકરીના મૃત્ય પછી તેના માલમાં શરીઅત પ્રમાણે વારસાઈ 
લાગ્‌ પડશે અતે વારસદારોમાં પતિ, માતા અને બહેન છે. તો વારસો એ પ્રકારે 
વહેંચાશે કે કફન - દફન, કરજ અતે વસિય્યત પછી તેના માલના આઠ ભાગ થશે. 
તેમાંથી ત્રણ ભાગ પતિના, ત્રણ ભાગ બહેનને અતે બે ભાગ માતાતે મળશે. (ફતાવા 
તાતારખાનિયહ : ૨૦ / ર૭૩) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૬) ઓરતના મૃત્યુ પછી તેની મહેરનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (૨૧૪૨) : એક વ્યકિતની પત્ની બિમારીની હાલતમાં મૃત્યુ પામી, નિકાહ 
પછી તેની મહેર ૧૨રપ ફૂંપિયા નક્કી કરવામાં આવી હતી. પરંત્‌ પતિએ તેની મહેર 
રોકડમાં અદા ન કરી અને તે હજ સધી તેના જિમ્મે વાજિબ છે. તો હવે એ મહેરને 
અદા કરવા માટે એ વ્યકિતએ શું કરવં જોઈએ ? મહેરની એ રકમને કોઈ મસ્જિદ 
અને મદ્રસામાં આપી દેવામાં આવે અથવા કોઈ ગરીબને અથવા એ ઓરતના 
ઘરવાળાઓને ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
મહેર ઓરતનો વાજિબ હક છે, તે અદા ન કર્યો તો પતિ પર એ હક કરજ 
રૂપે બાકી રહી ગયો, માટે પત્નીના જે વારસદારો હશે એટલે તેમની અવલાદ, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 128 મહેરનું બયાન 
તેમના માતા - પિતા અને જાતે પતિ વગેરે, તેમને વારસા વહેંચણીના નિયમો 
પ્રમાણે હિસ્સો મળશે. એ વારસદારોની ઈજાઝત વગર કોઈ મસ્જિદ અને મદ્રસામાં 
અથવા કોઈ ગરીબને આપવા જાઈઝ નથી. એટલે પતિની ફરજ છે કે તે મહેરનં 
કરજ ઓરતતના વારસદારોને આપી દે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૨૦૭, ફત્ાવા 
તાતારખાનિયહ : ૪ / ર૦૩) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૪) માલદાર વ્યકિત માટે ફાતિમી મહર મુસ્તહબ છે 
સવાલ (ર૧૪૩) : પ્રસ્‍તાવના : થોડી મદત પહેલા એક છોકરીના નિકાહ થયા. 
જેમાં તેની મહેર કાતિમી મહેર નક્કી થઈ એટલે ૧૩૧ તોલા અને ૩ ગ્રામ ચાંદી 
નક્કી થઈ અને તે હમણાં સુધી ઉધાર છે, મેં એ મહેર વિશે પ્રશ્ન કર્યો કારણ કે 
અમારે ત્યાં આજ સુધી ૧૨૭ રૂપિયા મહેરના નક્કી કરવામાં આવતા હતા અને તે 
પણ ઉધાર. 

તો તેતા જવાબમાં એક હાફિઝ સાહેબ અને છોકરીના ભાઈએ મારાથી કહયું 
કે ફાતિમી મહેર સુન્નત છે. આજના હિસાબે કાતિમી મહેર «૫૦૦ રૂપિયા થાય છે. 

મેં એક આલિમથી તે વિશે પૂછયં, તો તેમણે જવાબ આપતા કહયં કે મારા 
વાંચનમાં હમણા સધી આ વાત તથી આવી કે ફાતિમી મહેરનતી આજના જમાનામાં 
કેટલી કિમત છે ? 

આજના જમાનામાં ૧૨૭ રૂપિયા સામાન્ય ગણાય છે. એટલે મેં મજલિસ 
ભરીને મહેરમાં કંઈક વધારો કરવાનો ઈરાદો કર્યો છે. તેના માટે નીચેના સવાલોના 
જવાબો જોઈએ છે. 

શં ફાતિમી મહેર તક્કી કરવી સન્‍્નત છે ? 

બીબી ફાતિમા (રદિ.) ની મહેર ફાતિમી હતી ? 

શં આપ (સલ.) ની પત્રી હઝરત ફાતેમા (રદિ.) ની મહેર ખરેખર આટલી 
બધી હતી ? 

મોંઘવારીના આ જમાનામાં વધારેમાં વધારે કેટલી અતે ઓછામાં ઓછી 
કેટલી મહેર હોવી જોઈએ ? 

અમારે ત્યાં દુલ્હા માટે ખાવાનું અલગથી રાંધવામાં આવે છે અને તેની સાથે 
તેના મિત્રો લગભગ ૨૦ થી ૩૦ જેટલા જમવા માટે બેસે છે, દલ્હાનં જે જમવાનં 
રાંધવામાં આવે છે, મારા હિસાબે તેનો ખર્ચ ૩૦૦ થી ૩૫૦ રૂપિયા સધી થઈ જાય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 129 મહેરનું બયાન 

છે, આ ખર્ચ છોકરીવાળા ઉઠાવે છે. 

આ મોકા પર આમ દાવત હોય છે. તેમાં લોકો સામાન્ય જમવાનું ખાય છે 
અતે દલ્હા સાથે જે બેસે છે, તે વી.આઈ. પી. ખાવાનં હોય છે. તો આ રીતે એક જ 
દાવતમાં બે ભાગ કરીને બંનેને અલગ અલગ જમવાનું ખવડાવવું કેવં છે ? 

શં વર્ણન કરેલ ખર્ચ ફઝૂલખર્ચીમાં દાખલ છે ? અને ફઝૃૂલખર્ચ કરનારા માટે 
શં ગનોહ છે ? 

વર્ણન કરેલો ખર્ચ રોકવા માટે છોકરીવાળાને કહેવામાં આવ્યું, તો તેમણે 
કહયું કે છોકરાવાળા નહીં માને. તેમજ બાદમાં છોકરીને સાસરી પક્ષ તરફથી સખત 
શબ્દો સાંભળવા ન પડે. એટલા માટે અમે આટલો ખર્ચ કરીએ છીએ. એટલે તેઓ 
મજબૂર થઈને આવું કરે છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઈસ્લામ ધર્મ કયામત સધી બાકી રહેશે, ઈસ્લામના અનયાયીઓ માલદાર, 
ગરીબ, રાજા, પ્રજા, શેઠ, નોકર બધા હશે અને નિકાહ પણ કયામત સુધી બાકી 
રહેશે અને જન્નતમાં પણ બાકી રહેશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩/૩) 

એટલે મહેર માટે શરીઅતે એટલો આસાન રસ્તો બતાવ્યો છે કે દરેક ક્ષેત્રથી 
સંબંધ રાખનારો વ્યકિત આસાનીથી અદા કરી શકે. કુર્બાને કરીમમાં જે ઓરતોથી 
નિકાહ કરવા હરામ છે તેની યાદી પછી અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું : 


મ ન રં નન ક મુ ન 1 નિ ન ન. | ક ન્યુ ન ન 

[55 * ડક ક ક 8૫ #્ક્ડર્ડાટ્ઝગ દજ ૫ “4હડ$ 

ર ઠડટપ્ા ઈદ “ાકડકકડાદકઉડફઈનતચ્ડદડ 
[(59પકકપડડદ ઝતા 


અતે તેણીઓ સિવાય બીજી બધી તીઓ તમારા માટે હલાલ કરવામાં આવી 
છે એ શરતે કે તમે પોતાનો માલ (મહેર) ને બદલે (નિકાહ કરી) તેણીઓને પત્ની 
બતાવવા તલબ કરો, ત કે કામવાસના પૂર્ણ કરવા અર્થે. ફરી તે સ્ત્રીઓમાંથી 
(નિકાહ પછી ) જેણીને તમે કામમાં લાવ્યા તેણીને મહેર આપો જે નક્કી કરવામાં 
આવી છે અતે મહૈર નકકી કર્યા પછી પણ જેટલા પર તમે (પતિ-પત્ની) રાજી થઈ 
જાઓ તેમાં તમને કંઈ ગૃનોહ નથી. બેશક અલ્લાહ બહું જાણનાર અને હિકમત 
વાળો છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૨૪) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 130 મહેરનું બયાન 
બીજી જગ્યાએ ફરમાવ્યું : 
મૂટડકાકડઉઝઇઇઇડઇડકકડાન્ડડી 
અને તે એકને ઘણો માલ (મહેરમાં) આપી ચકયા છે, તો તેમાંથી કંઈ પણ 
પાછં ન લો. (સૂરએ નિસાઅ : ર૦) 
કુર્બાને કરીમની આ આયતમાં શબ્દ ''કેન્તાર - /[ઇ&'' વપરાયો છે, તેનો 
અર્થ “ઘણો માલ'' તફસીરની કિતાબોમાં આવે છે. એટલે દસ હજાર દિરહમ, અઢી 
હજાર ચાંદીના દિરહમ વગેરે (તફસીર ઈબ્ને કષીર : ર / ૧૯, ર૧) 
જયારે ઈરાન, સિરીયા, યમન વગેરે વિજયી બન્યા, તો વધ માલને લીધે આ 
પ્રકારની રકમ મહેર રૂપે તક્કી થવા લાગી, તો તેની ઉપર હઝરત ઉમર (રંદિ.) એ 
એક ખત્બો આપ્યો કે મહેર વધ નકકી ન કરો. તો કોઈ ઓરતે ઉપર વર્ણન કરેલી 
આયત પઢી, તેનો મતલબ એ હતો કે એ ઉમર (રદિ.) ! મહેરને કર્આાને કરીમમાં 
,#ઈ (કિત્તાર) થી વર્ણન કર્યું છે. તેતો અર્થ એ થયો કે મહેરતા વધારામાં કોઈ 
વાંધો તથી, પછી આપ કોણ છો. તેના વધારા પર રોકટોક કરતારા તેના પરિણામે 
હઝરત ઉમર (રદિ.) જે હુકમ લગાવવા માંગતા હતા તેનાથી રોકાય ગયા, 
(તફસીર ઈબ્ને ક્ષીર : ર / ર૪૩-ર૪૪) 
પરંત હદીસોની કિતાબોમાં હઝરત ઉમર (રદિ.) નં આ ફરમાન બયાન કરેલું 
છે કે ખબરદાર ઓરતોની મહેર વધારે નકકી ત કરો, જો વધારે નકકી કરવી 
દુનિયામાં ઈજ્જતનું કારણ હોત અથવા પરહેજગારીનું કારણ હોત, તો અલ્લાહ 
અતે તેના રસૂલ (સલ.) તેના વધારે હકદાર હતા કે તેઓ વધારેમાં વધારે મહેર 
નકકી કરતા, પરંતુ મારી જાણ પ્રમાણે રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ જે ઓરતો સાથે 
નિકાહ કર્યા, અથવા પોતાની છોકરીઓના નિકાહ કરાવ્યા, તેમાં સાડા બાર 
અવકિયા ચાંદીથી વધારે મહેર ન હતી. (તિરમિઝી ઃ ૧ / ર૧૧, હદીસ નં.૧ ૧૧૪) 
એક અવકિયા ૪૦ દિરહમનો થાય છે, તો સાડા બાર અવકિયાના ૫૦૦ 
દિરહમ થયા (માત્ર આપ સલ.ની પવિત્ર પત્ની હઝરત ઉમ્મે હબીબહ (રદિ.) ની 
મહેર ૧૩૧ તોલા અને ૩ ગ્રામ ચાંદી હતી.) જે આજના હિસાબથી એક કિલો 
૮૦૦ ગ્રામ ચાંદી થાય છે. હઝરત હકીમ્‌લ ઉમ્મત મવલાના અશરફ અલી થાનવી 
(રહ.) એ ૧૩૫ તોલા ચાંદીનો હિસાબ લગાવ્યો છે, હિસાબ પ્રમાણે એકસો સાડા 
સત્તાવીસ તોલા થાય છ . તે ઈ.સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૩૭ સધીની વાત છે. તે વખતે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 131 મહેરનું બયાન 
એક તોલો ચાંદી એક રૂપિયામાં મળતી હતી. એટલે ફાતિમી મહેર નકકી કરવાનો 
રિવાજ હતો. તેની કિંમત એ વખતે સાડા સત્તાવીસ તોલા ચાંદી થતી હતી. 
પછી ઈ.સ. ૧૯૪૩ માં એક તોલા ચાંદીનો ભાવ એક રૃપિયો અને પાંચ 
પૈસાથી લઈને એક રૂપિયો અને આઠ પૈસા સધી થયો. અને સમયની સાથે સાથે 
ચાંદીની કિંમત બદલાતી અને વધતી રહી, પરંત મહેર પેટે જે રકમ રિવાજ રૂપે 
આવી ગઈ હતી આજ સધી એ જ ચાલતી આવી છે, તેની તરફ ઘ્યાન આપવામાં ન 
આવ્યં, એટલે એકસો સાડા સત્તાવીસ રૂપિયાની મિકદારને વધારવી જોઈએ. 
આજના ૧૩૧ તોલા ચાંદી એટલે એક કિલો €૦૦ ગ્રામ ચાંદીની કિંમત જે 
હશે, એ રકમને ફાતિમી મહેર કહેવામાં આવશે. 
યાદ રહે કે મહેરતી કોઈ મિકદાર તકકી તથી. લાખ - બે લાખ જે ઈચ્છે 
ત્તકકી કરે, પરંતુ હઝરત ઉમર (રદિ.) ના કથન પ્રમાણે વધારે મહેર તકકી કરવી 
તકવા, પરહેજગારી અને અલ્લાહને ત્યાં કબૂલિયતનં કારણ નથી. 
(સૂરએ ત્િસાઅ : ૨૦) 
ગરીબો અને મોહતાજોની સ્થિતિને ઘ્યાનમાં રાખીને આપ (સલ.) એ 
ફરમાવ્યું : *1)28554,»“/ક#*% કે દસ દિરહમથી ઓછી મહેર નથી. તેની 
મિકદાર આજતા હિસાબે અઢી તોલા અને તેનાથી કંઈક વધારે ચાંદી થાય છે અને 
અંગ્રેજી ગ્રામ પ્રમાણે ૩ર ગ્રામ ચાંદી થાય છે. તેની [કૅંમત ૧૦૦ જેટલી છે, ચાંદીની 
કિમત વધ-ઘટ થતા તેની કિંમત પણ બદલાતી રહેશે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩/ ૧૦૧) 
અબદાવૃદ , નસાઈ, ઈબ્ને માજહમાં હઝરત ઉમર (રદિ.) થી નકલ કરે છે કે 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ તમામ પત્નીઓની ૫૦૦ દિરહમ મહેર નકકી કરી હતી. 
પરંત રસૂલલ્લાહ (સલ.) ની પવિત્ર પત્ની હઝરત ઉમ્મે હબીબા (રદિ.)ની મહેર 
જાતે તજ્જાશી બાદશાહે ચાર હજાર દિરહમ રસૂલુલ્લાહ તરફથી આપી અને 
વકીલ બતીને નિકાહ પઢાવ્યા. એટલે ૧૦૦૦ તોલા ચાંદીના ૪પ હજાર રૂપિયા 
મહેર થઈ, ભાવ વધ - ઘટ થતા તેમાં વધારો - ઘટાડો પણ થઈ શકે છે. 
વધમાં વધ તેની કોઈ હદ નક્કી નથી અતે ઓછામાં ઓછી ૩ર ગ્રામ ચાંદી 
છે. કોઈ વ્યકિત મિત્રોના આગ્રહ પર અથવા રિવાજ પ્રમાણે દાવત કરે, હાલાંકે એ 
દાવત માટે તે દિલથી રાજી ત હોય, એવી દાવત ખાવાથી બચવં જોઈએ. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 132 મહેરનું બયાન 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ મોમિનનો માલ તેની ખ્‌શી વગર ખાવાથી મના ફરમાવ્યો છે. 
આવું માત્ર રિવાજને કારણે થાય છે. જે છોડવા પાત્ર છે. 
(અહમદ : ર૪ / ર૩૯, હદીસ ન. ૧૫૪૮૮) 
મહેમાન વિશે રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યં : 
હ કા-ા.ડકચ્પ,હગરણઈટ્નઃ 

જે વ્યકિત અલ્લાહ અને આખિરતના દિવસ પર ઈમાન રાખતો હોય, તેને 
જોઈએ કે મહેમાનોની ઈજ્જત કરે. (બુખારી : ર / ૮૮૯, હદીસ નં. £૦૧ ૮) 

એક રિવાયતમાં મહેમાની એક દિવસ અને એક રાતની છે, બીજી રિવાયતમાં 
ત્રણ દિવસ અતે ત્રણ રાત છે. (મુસ્લિમ : ર / ૮૦, હદીસ નં. ૧૪-૪૮) 

મતલબ એ છે કે એક દિવસ અતે એક રાત પોતાની શકિત પ્રમાણે સારં 
રાંધીને ખવડાવવં અને બાકી બે દિવસ રહે તો તમે જે ખાતા હોય તે ખવડાવો અને 
ત્રણ દિવસ પછી ખવડાવવા પર તો રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ કરમાવ્યં કે સદકહ 
ખેરાતતો સવાબ મળશે. 

માટે જો દુલ્ડો સાસરીયા પક્ષને ૨૫/૩૦ માણસોની મહેમાની કરવા પર 
મજબ્‌ર કરે અને ન કરવા પર ઔરતને મહેણા મારે, તો એવી દાવત ખાવી તેના માટે 
જાઈઝ તથી. હરામ છે. કારણ કે સાસરીયા પક્ષવાળા છોકરીને મહેણા ટોણા 
સંભળાવવાથી બચાવવા, મજબ્‌ર થઈને મહેમાની કરે છે અને સાસરીયા પક્ષવાળા 
ઓની શકિત દાળ-ચાવલ અને જરદો ખવડાવવાની છે. અને દલ્હા અને તેના મિત્રો 
માટે મજબરીમાં કરજ લેવું પડે છે. આવા મોકા પર ઘણાં લોકો વ્યાજ પર કરજ 
લઈને પણ મહેમાની કરે છે આ પણ જાઈઝ નથી. 

એવી રીતે દુલ્હા અને તેના મિત્રોતે ખવડાવતી વખતે છોકરીઓ ભેગી થઈને, 
નિર્લજ્જતાથી જે ફિત્નાનો માહોલ તેયાર કરે છે. આ બધા ગુનાહના કામો હોવાને 
કારણે હરામ છે. 

ગામવાળાઓએ ઉપર વર્ણન કરેલ રિવાજને બદલીને, એવી વ્યવસ્થા કરવી 
જોઈએ કે દુલ્હો પણ લોકો સાથે ખાય -પી લે. 

એવી રીતે દુલ્હો અને તેના મિત્રો હંસી મઝાક અને રેડિયો વગેરેમાં મશગલ 
બનીને નમાઝથી ગાફિલ થાય છે. તેને પણ સુધારવાની જરૂરત છે. ગામના વડીલોએ 
એ કાનૂન બનાવવો જોઈએ કે જે દલ્હો ઝોહરની નમાઝ પઢશે, તેના નિકાહમાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 133 મહેરનું બયાન 
હાજરી આપીશું, નહીં તો ગામવાળા બધા જતા રહેશે આશા છે કે ગ્રામ પંચાયત આ 
તરફ ધ્યાન આપીને શરીઅત પ્રમાણે કેસલો કરીને નિકાહની બરકતોથી ફાયદો 
ઉઠાવશે, ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) નિકાહથી પહેલા મહેરની રકમ ગુપ્ત રાખવી 
સવાલ (ર૧૪૪) ઃ મારા નિકાહ ૧૫ / ૧ર / ૧૯૮૪માં થયા હતા, અતે તે દિવસે 
અમારી ઘાંચી બિરાદરીમાં સમહ લગ્નનો પ્રોગ્રામ હતો, તે સમહ લગ્નમાં ૧૯૪ 
દુલ્હા હતા, અમારી ઘાંચી બિરાદરીએ પોતાની છોકરીઓની મહેર કેટલી નક્કી 
કરવી એ દુલ્હાના માતા - પિતાને બતાવ્યું ન હતું, શાદીથી પહેલા મારા મોટા ભાઈ 
મારી થત્તારી પત્નીત્તી મહેર વિશે પૂછવા માટે તેના માતા - પિતા પાસે ગયા પરંત 
છોકરીના માતા - પિતાએ મહેર વિશે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં અતે જવાબ આપ્યો 
કે મહેર કોણ આપે છે, એવું મારા ભાઈએ મને આવીને બતાવ્યું, નિકાહ વખતે 
દુલ્હાઓને મસ્જિદમાં લઈ ગયા અને તેમના માતા - પિતા અને તેમના રિશ્તેદારોને 
બહાર જ છોડી દીધા અને દુલ્હાઓથી પાંચ - પાંચ હજાર રૂપિયા મહેર પેટે નકકી 
કરાવી લીધા જયારે કે તેના પહેલા ઈ.સ. ૧૯૭૯ માં સમહ લગ્નમાં માત્ર ૪૪ 
રૂપિયા મહેરના નકકી કર્યા હતા. સમૃહ લગ્ન કરાવનારા આ રીતે ધોકો આપે છે 
અને લોકો સાથે ખયાનત કરીને તેમને પરેશાન કરે છે. હવે સવાલ એ છે કે એ 
નિકાહ કરતારાઓએ મહેર અદા કરવી છે તો કેટલી મહેર અદા કરે ? 

બીજી વાત એ છે કે મારા નિકાહ ૧૫ / ૧૨ / ૧૯૮૪ ના રોજ થયા હતા. 
પરંત મારી પત્ની ૧૧ / ૦૮ / ૧૯૮૫ ના રોજ અલ્લાહ તઆલાની રહમતમાં 
પહોંચી ગઈ અતે તે મારી પાસે માત્ર ત્રણ મહિના જ રહી. બાકી જેમાં તેની તબીયત 
સારી ન હતી અટલે પોતાના માતા - પિતાને ત્યાં રહી. 

મેં તેને મહેરની કોઈ રકમ આપી ત હતી. હવે મને પોતાના જિમ્મેથી એ 
કરજ અદા કરવા માટે શં કરવં જોઈએ ? મહેરમાં કેટલી રકમ અદા કરું ? કયાં અદા 
કરું ? અને કેવી રીતે અદા કરુ ? એ બધા સવાલોના જવાબો તફસીલથી આપવા 
વિનંતી છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે તમે પોતાની ખશીથી પાંચ હજાર રૂપિયા મહેરના 
કબૂલ કરી લીઘા, તો તમારે પોતાની મહેરના પાંચ હજાર રૂપિયા જ અદા કરવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 134 મહેરનું બયાન 

પડશે. તેમાં ઓછા કરવા જાઈઝ નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૯૯) 

તમે તમારા સવાલમાં એવું લખ્યું છે કે 'સમૃહ લગ્ન કરાવનારા આ રીતે 
ધોકો આપે છે અને લોકોની સાથે ખયાનતનો મામલો કરીને તેમને પરેશાન કરે છે.'' 

તેનો જવાબ એ છે કે જયારે આપે પોતાની ખુશીથી એ રકમને કબુલ કરી 
લીધી, તો ધોકાનો કોઈ સવાલ જ પેદા થતો નથી. 

પૂછેલી સૂરતમાં જો કે તમારી પત્નીનું મૃત્ય થઈ ગયું છે અને તેની કોઈ 
અવલાદ નથી. એટલે તેમાથી ર૫૦૦ રૂપિયા તમતે વારસામાં મળશે, બાકી ૨૫૦૦ 
રૂપિયા તેના બીજા વારસદારોને મળશે. વારસદારોમાં તમે સવાલમાં કોઈ ઉલ્લેખ 
કર્યો નથી, એટલે તેના હિસ્સા કરવાથી અશકત છું. (સૂરએ નિસાઅઃ ૧૨) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૯)પોતાની બહેન અથવા છોકરીના નિકાહના બદલામાં 

બીજાની બહેન અથવા છોકરીથી નિકાહ કરવ 
સવાલ (૨૧૪૫) : મેં કોઈ જગ્યાએ આ મસઅલો વાંચ્યો હતો જો કોઈ વ્યકિત 
પોતાની બહેન અથવા છોકરીના નિકાહ કોઈ પુરુષ સાથે એ શરત પર કરે કે તે પણ 
પોતાની બહેન અથવા છોકરીના નિકાહ તેનાથી કરાવે, તો આ નાજાઈઝ છે, પરંત 
નિકાહ સહીહ થશે. તો શરઈ રીતે તેની હકીકત શું છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછલી સૂરતમાં ફકહાની પરિભાષામાં ''નિકાહે સીગાર'' કહે છે. અને તેની 
હકીકત એ છે કે એક બીજાને મહેરમાં કંઈ આપવામાં આવતં તથી. માત્ર એક 
બીજાની છોકરી અથવા બહેનને જ પરસ્પર એક બીજાની મહેર સમજવામાં આવે 
છે, તો તેનાથી આપ (સલ.) એ મનાઈ ફરમાવી છે. આ રીતે શરત સાથે નિકાહ 
કર્યા તો નિકાહ તો સહીહ થઈ જશે પરંતુ એક બીજા માટે મહેરને અદા કરવી જરૂરી 
છે. (બુખારી : ર / ૭૬૬, હદીસ નં. ૫૧૧૨, રદુલ મુહતાર અલા દોરરેલ મુખ્તાર : ૩ / 
૧૦૫,૧૦૬) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


(૧૦) ગામના વડીલોએ મહેરની 1મેકદાર વિશે કાનૂન 


બનાવવો 
સવાલ (૨૧૪૮) : અમારા ગામ ઈલોલમાં આજથી લગભગ ૧૫ વર્ષ પહેલા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 139 મહેરનું બયાન 
તલાક થયેલી ઓરત માટે તલાક આપનારા મર્દો પાસેથી માલી દંડ લેવામાં આવતો 
હતો. જે આજે પણ ઘણી જગ્યાએ લેવાય છે, પરંત ગામના વડીલોને જયારે મસઅલો 
માલૂમ થયો કે આ રીતે પતિ પાસેથી માલી દંડ - રકમ લેવી સહીહ નથી, ત્યાર 
પછી તેમણે ગામના લોકો માટે નિકાહની મહેર ત્રણ તોલા સોન (૩૦ ગ્રામ) નકકી 
કર્યું, તેના કેટલાક કાયદા જોવામાં આવ્યા કે તલાક આપવામાં વિચારવા લાગ્યા અને 
પતિ - પત્નીના રિશ્તેદારો, ઝઘડા વખતે સમાધાન માટે ગામના વડીલોથી મશવરો 
કરવા લાગ્યા, તેનાથી ઘણા ઝઘડા દૂર થઈ ગયા, ત્રણ તોલા સોના જેટલી મોટી રકમ 
મહેરમાં તકકી થવાથી લગ્ન તટવાને બદલે બાકી રહેવા લાગ્યા, ઉપરાંત તલાકની 
સુરતમાં ઈદ્દતનો ખર્ચ પણ શામિલ થાય છે. એટલે ઓરતના રિશ્તેદારો તરફથી 
સરકારી કાનૂન પ્રમાણે બિન શરઈ ઈદ્દત પછીના ખર્ચની માંગણી પણ બંધ થઈ 
ગઈ. મહેરના વધારાને કારણે એવા અનેક ફાયદાઓ ગામના લોકો અનુભવવા 
લાગ્યા. 

પરંત્‌ અમૃક ઉલમાએ કિરામનું કહેવું છે કે જોકે આ વાત પણ ખોટી નથી કે 
મહેરની મિકદાર નકકી કરવામાં આવે, પરંત એ નકકી કરવાનો હક પતિ - 
પત્નીના કટંબિજનોનો છે. અને બીજી બાજુ કેટલાક જ્ઞાનીઓ અને ગામના વડીલો 
ફરમાવે છે કે જો આ કાનૂનતે ઉઠાવી લેવામાં આવે, તો લોકો નિકાહની મહેર ૩૦૦ 
થી ૫૦૦ રૂપિયા સધી જ નકકી કરશે, તેનાથી ઘણા મતભેદો ઉભા થશે. ઉપરોકત 
મતભેદ ઉલમાએ કિરામમાં છે. મહેરબાની કરીને જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

નોંધ : ગામમાં મોટા ભાગે મહેર ઉધાર જ રહે છે. તેમજ ગામના જિમ્મેદારો 
તરફથી રોકડ મહેર માટે કોઈ આગ્રહ કરવામાં આવતો તથી. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

હનકી મસ્લક પ્રમાણે મહેરની ઓછામાં ઓછી રકમ ૧૦ દિરહમ છે. 
વધારેની કોઈ હદ નથી. પરંત્‌ આપ (સલ.) ની પવિત્ર પત્નીઓ અને આપ (સલ.) 
ની પૃત્રીઓની મહેરની મિકદાર ૪૮૦ દિરહમ હતી. જે એકસો સાડા સત્તાવીસ 
તોલા ચાંદી જેટલી થાય છે. માટે આ મિકદારમાં મહેર આપવી મુસ્તહબ છે અને 
ગજરાતમાં મહેરની મિકદાર વિશે એકસો સાડા સત્તાવીસ રૂપિયાનો જે રિવાજ છે, 
તે રૂપિયા નહીં પરંત એકસો સાડા સત્તાવીસ તોલા ચાંદી હતી, તેને લોકોએ રૂપિયા 
સમજી લીધા છે માટે આજની બજાર કિંમત પ્રમાણે એક તોલો બાર ગ્રામનો હોય, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 136 મહેરનું બયાન 
તો એક તોલાની કિંમત લગભગ દસ હજાર રૂપિયા હશે અને તે પ્રમાણે એકસો સાડા 
સત્તવીસ તોલા ચાંદી અથવા તેની કિંમત હોય તો, તેને કાતિમી મહેર કહે છે. 

ગામના જિમ્મેદારો દિન પ્રતિ દિન તલાકના વધતા જતા પ્રમાણને રોકવાના 
હેતથી, તેમજ ઓરતો તરફથી હકૂમતતા બિત ઈસ્લામી કાનૂનના ઉપયોગને રોકવા 
જો ફાતિમી મહેર નકકી કરી દે, તો જાઈઝ છે. ફતાવા દારૂલ ઉલૂમ ભાગઃ ૮ પેજ 
નં. ૨૭૮ પર વર્ણન કરેલો લેખ નકલ કરી રહયો છં, તેનાથી ઉલમાએ કિરામને 
ઈન્શાઅલ્લાહ સંતોષ થઈ જશે. 

"વધારે મહેર તકકી કરવી સાર સમજવામાં આવ્યં નથી. #૫-:ાઇ..-1 ૫55 

માટે તાબેદારીમાં હુઝૂર (સલ.) ની પૃત્રીઓ અને હુઝૂર (સલ.) ની પવિત્ર 
પત્નીઓ અફઝલ છે. જોકે વધારે પણ જાઈઝ છે. (ફતાવા દારૂલ ઉલૂમ : ૮ / ર૭૮) 

આપના લખવા પ્રમાણે ૩૦ ગ્રામ સોનાની કિંમત લગભગ ૧૫ હજાર 
રૂપિયા થઈ રહી છે. તો કાતિમી મહેર પ્રમાણે એક તોલા (બાર ગ્રામ) ની બજાર 
કિંમત લગભગ ૮૦ રૂપિયા થશે. એ હિસાબથી દસ હજાર રૂપિયાની તજીક ૩૦ 
ગ્રામ સોનાની કિંમત થશે. માટે તેમાં ઉલમાએ કિરામને શંકા કરવાની જરૂરત નથી. 

જો આ રીતે કરવાથી તલાકનં પ્રમાણ ઘટે છે, તો ઉલમાએ કિરામે એવં કહેવં 
કે મહેર નકકી કરવાનો હક માતા પિતાને છે, સહીહ તથી. પતિ-પત્ની પરસ્પર 
મહેર નકકી કરવાના હકદાર છે, જો મહેર ઓછી હોય તો ઓરતના પિતા, ભાઈ 
અથવા કુટંબના અન્ય સભ્યોને પોતાના કુટંબની પ્રચલિત મહેરની માંગણી કરવાનો 
હેક છે. જો તેઓ માંગણી ન કરે તો પણ કોમના જિમ્મેદારો પરસ્પર મશ્વરો કરીને 
૩૦ ગ્રામ જે મહેરે ફાતિમી છે, મહેર તરીકે નકકી કરી શકે છે, પરંત જો કોઈ ઓરત 
ઓછી મહેર પર પણ નિકાહ કરવા માટે રાજી થઈ જાય તો પછી તલાક થતા 
પતિથી માલી દંડ લેવો જાઈઝ નથી. 


[દડ &કહકડઇડઉીઉદઉ ડક) ગ્ડડીઠ)ડ 

ઉલમાએ કિરામ ઉપરની આયત પર વિચારે 'કેન્તાર''તી તફસીરમાં હઝરત 
ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.) ના એક કથન પ્રમાણે ૧૨ હજાર દિરહમ છે, બીજ કથન 
એક લાખ ર૦ હજાર દિતાર છે. ત્રીજુ કથન વ્યકિતની જાનના બદલા પ્રમાણે ૧૦૦ 
ઊંટ છે. ચોથા કથન પ્રમાણે ૧૨ હજાર અવકિયા ચાંદીનં વર્ણન છે. હઝરત અબૂ 
છુરયરહ (રદિ.) ની રિવાયતમાં ૧૨૦૦ અવકિયા ચાંદોનું વર્ણન છે, છઠ્ઠ કથન ૮૦ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 137 મહેરનું બયાન 
હજાર દિરહમ છે, સાતમં કથન જે હઝરત મજાહિદ તાબિઈ (રહ,) થી છે, તેમાં 
૨૦૦ રતલ ચાંદીનં વર્ણન છે, તેમજ આપ (રહ.) થી જ બીજુ કથન ૭ હજાર 
દિરહમનું વર્ણન છે. (તફસીર ઈબ્ને કષીર : ર / ૧૯-૨૧, સૂ.આલિ ઈમરાન? ૧૪) 
ઉલમાએ કિરામ વર્ણન કરેલા કથનોની રોશનીમાં વિચાર કરે, ઉપરાંત 
કુરઆનમાં અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે જો તમે મહેરમાં વધૃ માલ આપ્યો હોય તો 
પણ તેને (બહાનં બનાવીને) પરત લેવાની કોશિશ ન કરો. તેની વિરૃદ્ધ આપણા 
સમાજની હાલત એ છે કે માલદાર લોકો પણ મહેર ખૂબ જ ઓછી આપે છે. એકસો 
સાડા સત્તાવીસ રૂપિયા આપતા શરમાતા પણ નથી. તેતે કારણે મસલમાનોમાં 
તલાકનો ફિતત્તો દિન પ્રતિ દિન વધતો જાય છે, માટે સધારણા અને ફિતનાથી બચવા 
માટે ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ સોન પણ મહેરમાં નકકી કરવં જાઈઝ છે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૧) નિકાહ પછી મહેર વિશે ઉત્તમ તરીકો ક્યો છે ? 
સવાલ (૨૧૪૭) : િકાહ પછી પત્નીએ પોતાના પતિને મહેર વિશે સંપૂર્ણ 
અધિકાર આપી દીધો કે શરઈ રીતે જે કેસલો મહેર માટે ઉત્તમ હોય, તે 
અપનાવવામાં આવે, એટલે મહેરનો સદકો કરી દેવો અફઝલ છે અથવા તેતે માફ 
કરી દેવું ? હવે પતિ તે બંનેમાંથી કયો વિકલ્પ પસંદ કરશે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પહેલા ઓરતતે મહેર આપીને ઓરતને સંપૂર્ણ માલિક બનાવી દો, પછી જો 
પતિ ગરીબ હોય, તો પત્ની પતિને મહેરનો માલિક બનાવી દે, તો નફલ સદકો 
અથવા સિલા રહમી બંતેતો ડબલ સવાબ મળશે. જો પતિ માલદાર છે, તો માતા - 
પિતા, ભાઈ - બહેન અથવા રિશ્તેદારોમાંથી જે ગરીબ હોય, તેમતે આપી દે, તો 
પણ તફલ સદકો અથવા સિલા રહમીનો સવાબ મળશે. (બખારીઃ ૧ / ૧૯૭, હદીસ નં. 
૧૪૬૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧ર) પત્નીએ જાતે મહેર માફ કરવી 

સવાલ (ર૧૪૮) : મારી પત્નીએ આજથી ૩૦ વર્ષ પહેલા પોતાની ખશીથી 
પોતાની મહેર માફ કરી દીધી હતી. પરંતુ અમક ઓરતોએ તેને કહયું કે તારા માફ 
કરવાથી મહેર માફ ત થશે, તને મહેર લેવી જ પડશે, તો શરઈ રીતે ઓરતે મહેર 
માક કરવાથી મહેર માફ થશે કે નહીં ? તકસીલથી જવાબ આપશો. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 138 મહેરનું બયાન 
જવાબ : હા(મેદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પત્ની પોતાની મહેરની હકદાર છે, માટે તેને પોતાનો હક વસૂલ કરવાનો 
સંપૂર્ણ હક છે. પરંત જો કોઈ પત્ની કોઈ પણ બાહય દબાણ વગર પોતાની મહેર 
પોતાની ખશીથી માફ કરી દે, તો તેનં માફ કરવં પણ સહીહ છે. સૂરએ તતિસાઅમાં 
અલ્લાહ તઆલાનો ઈર્શાદ છે. 


દ્ડ્ફકઇડઈક્છ:ટડડઈડછઠાઈ ઇડડરડડકડડાઈઃ 
અને સ્ત્રીઓને તેણીઓની મહેર ખશીથી આપ્યા કરો, હા, જો તેણીઓ 
ખશીથી તે મહેરમાંથી તમતે કંઈ આપે તો તમે તેને રચત - પચતં સમજી ખાઓ. 
(સૂરએ નિસાઅ : ૪) 
આ આયતથી આ મસઅલો સાબિત થાય છે જો ઓરત પોતાની મહેર માફ 
કરી દે, તો માફ થઈ જશે. માટે બીજી ઓરતનં એ કહેવં કે ''મહેર માફ નહીં થાય, 
ખોટં છે. પરંત આપણા વિસ્તારમાં મહેર વિશે બીજો એક ખોટો રિવાજ પ્રચલિત છે, 
અને તે એ છે કે નકકી કરૅલી મહેર પતિ તરફથી આપવામાં આવતી તથી, ઓરતે 
ક્યારેય સ્પષ્ટ માફ કરી હોતી નથી, પછી જયારે મૃત્ય થઈ જાય છે તો ઓરત તેના 
માથા તરફ બેસીને આ શબ્દ બોલે છે કે મેં મહેર માફ કરી દીધી. આ રીતે માફીનો 
કોઈ અર્થ હોતો નથી, આવી હાલતમાં મહેર પતિના જિમ્મે કરજ પેટે બાકી રહેશે. 
માટે વારસામાંથી પહેલા તે ઓરતની મહેર આપવામાં આવશે, કકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૩) મહેરની મિકદાર કેટલી હોવી જોઈએ ? 
સવાલ (૨૧૪૯) : અમારા ભાવનગરમાં સન્ની મૃસલમાન ઘણા છે, શહેરના 
વિવિધ મહોલ્લાઓમાં વિવિધ બિરાદરીત!ા લોકો વસે છે અને દરેક બિરાદરીની 
છોકરીની મહેર અલગ અલગ હોય છે. માટે કેટલાક લોકો એકસો સાડા સત્તાવીસ 
રૂપિયા, કેટલાક લોકો ૧૫૧ રૂપિયા અને કેટલા ર૫૧ રૂપિયા નકકી કરે છે, તો આ 
વિશે હદીસની રોશનીમાં માર્ગદર્શન આપશો કે મહેરતી મિકદાર કેટલી હોવી 
જોઈએ? 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
હેનફી મસલક પ્રમાણે મહેરની ઓછામાં ઓછી મિકદાર દસ દિરહમ છે, તે 
પ્રમાણે લગભગ પોણા ત્રણ તોલા ચાંદી (બાર ગ્રામ તોલાના હિસાબથી) થાય છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ ૧39 મહેરનું બયાન 
એ પ્રમાણે પોણા ત્રણ તોલા ચાંદીની કિંમત લગભગ ૨૦૦ સાડા સત્તાવીસ રૂપિયા 
થશે. માટે જો ૨૦૦ સાડા સત્તાવીસ રૂપિયા મહેર પેટે આપવામાં આવે તો તેને 
ઓછી મહેર તહીં કહેવામાં આવે. 

પરંત એકસો સાડા સત્તાવીસ રૂપિયા જે લોકોમાં મહેર પ્રચલિત છે, તે 
બિલ્કુલ ગલત છે. હકીકતમાં મહરે ફાતિમીની મિકદાર ૧૨૭ તોલા ચાંદી થાય છે, 
પછી લોકોએ તેને રૂપિયામાં બદલી તેને પ્રચલિત કરી નાંખી. માટે ચાંદીની કિંમત 
વધી જવાથી રોકડ મહેર પણ વધારવાની જરૂરત છે. અને રોકડ અદા કરવી જ 
બહેતર છ. 

જો તલાકના બનાવો વધુ બની રહયા હોય અને તેને રોકવા હોય તો મહરે 
કાતિમી નકકી કરવામાં આવે, તેની મિકદાર ૫૦૦ દિરહમ છે. એક હિસાબ પ્રમાણે 
તેની ૧ર૯ તોલા ચાંદી થાય છે. તેની કિંમત લગભગ ૧૦ અથવા ૧૧ હજાર 
રૂપિયા જેટલી થાય છે. તેમાં એ શકલ પણ જાઈઝ છે કે અમક રકમ રોકડ અદા 
કરે અને બીજી ઉધાર રાખે, પછી તલાકની સરતમાં બધી મહેર અદા કરવી જરૂરી 
બનશે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૪) આજના સમયમાં ઓરતની મહેર અને ઈદ્ત ખર્ચ 
કેટલો છે ? 

સવાલ (૨૧૫૦) : એક સારા ઘરની છોકરીને તલાક થઈ ગઈ છે, તો શરઈ રીતે 
આજના હિસાબથી તેની મહેર અને ઈદત ખર્ચ કેટલો આપવો પડશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

મહેર એટલી અદા કરવામાં આવશે જે નિકાહ વખતે નકકી કરવામાં આવી 
હતી. પછી તેની તફસીલ એ છે કે નિકાહ પછી જે ઓરત સાથે પતિએ સંભોગ કર્યા 
પછી અથવા ''ખલવતે સહીહા'' (એક ખાસ પ્રકારનં એકાંત) પછી તલાક આપી 
હોય તો એવી ઓરત સંપૂર્ણ મહેરની હકદાર બનશે અત્તે 'ખલવતે સહીહા'' પહેલા 
તલાક થઈ છે તો તે અડધી મહેરની હકદાર બનશે. જો નિકાહ વખતે કોઈ મહેર 
નકકી નત થઈ હતી, તો તેણે તેના કટંબની સમાન ઉમરવાળી છોકરીઓ જેટલી મહેર 
આપવામાં આવશે. તે છોકરીઓમાં છોકરીની કાકાની છોકરીઓ અતે ફોઈની 
છોકરીઓને માન્ય ગણવામાં આવશે. જો મહેર કંઈ પણ નકકી તત થઈ હતી અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 140 મહેરનું બયાન 
'ખલવતે સહીહા'' (એક ખાસ પ્રકારનું એકાંત) પહેલા તલાક થઈ છે, તો માત્ર 
કપડાની એક જોડ આપવામાં આવશે. 
(દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદ્દ મૃહતાર : ૩ / ૧૦ર, હિદાયહ ફી શર્હ બિદાયહ : ૧ / ર૦૫) 
સવાલમાં એ વર્ણન છે કે ઈદ્દતનો કેટલો ખર્ચ આપવામાં આવે ? તો તેનો 
જવાબ હઝરત મફતી સાહેબે અનેક વખતે લખ્યો છે, ભરણ પોષણનો ખર્ચ મધ્યમ 
રહેશે, તેમાં તેની જરૂરિયાતની બધી વસ્તુઓ દાખલ હશે, જો ઓરતને હેઝ આવે છે, 
તો ત્રણ હેઝ સધી અને હેઝ આવતું નથી તો ત્રણ માહેના સધી અને ગર્ભવતી છે તો 
બાળક થતા સધીનં ભરણપોષણ વાજિબ થશે. ફકત અલ્લાહ તઅલા વધ જાણનાર 
છે. 


(૧૫) મહેર અદા કરવામાં ''રિવાજ પ્રમાણે''નો શો અર્થ 
છે ? 


સવાલ (ર૧૫૧) : એક વ્યકિત પોતાની પત્નીને તલાક આપવા માંગે છે, પરંત 
મહેરને અદા કરવામાં પતિ - પત્નીના વડીલોમાં મતભેદ થઈ ગયો, ઓરતતા 
વડીલો કહે છે કે નિકાહના સર્ટીકિકેટમાં મહેરના રૂપિયા એકસો સત્તાવીસ અને 
પચાસ પૈસાથી ચાંદીના સિક્કા છે, એટલા માટે કે સર્ટીફિકેટના શબ્દો ''એકસો સાડા 
સત્તાવીસ રિવાજ પ્રમાણે લખેલું છે, અને છોકરાના વાલીઓ કહે છે કે મતલબ 
તેત્તાથી રિવાજ પ્રમાણે કરન્સી નોટ છે. તો સર્ટીફિકેટતા શબ્દો એકસો સત્તાવીસ 
રૂપિયા અને પચાસ પૈસા રિવાજ પ્રમાણે તેનો અર્થ શું છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

મહેર વિશે પહેલા બે બાબતો લખું છં, તેનાથી મસઅલો સમજવામાં આસાત્ી 
રહેશે. 

(૧) પતિ અને પત્ની પોતાની ખશીથી જે મહેર નક્કી કરે અતે વાલી પણ 
તેની ઉપર એકમત થઈ જાય, તે મહેર નક્કી થઈ જાય છે, બાદમાં છોકરી અને 
છોકરીનો વાલી તલાક થવાથી અથવા ઘરેલું ઝઘડાથી મહેર વધ માંગે, તો એ જાઈઝ 
નથી. 

(ર) પતિ અને પત્નીએ મહેર ત્તકકી કર્યા વગર જો નિકાહ કરી લીધા, તો 
મહરે મિષ્લ વાજિબ થશે એટલે છોકરીના કટંબની સમકક્ષ છોકરીઓની જે મહેર 
હતી તે અદા કરવી પતિના જિમ્મે જરૂરી છે. આ બંને બાબતો પછી જવાબ નીચે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 141 મહેરનું બયાન 

પ્રમાણે છે. 

ગુજરાતના મોટા ભાગના લોકો મહેરમાં એકસો સત્તાવીસ રૂપિયા અને 
પચાસ પૈસા મહેરમાં નકકી કરે છે. અને દરેક તેનો મતલબ એ જ સમજે છે કે 
રિવાજ પ્રમાણે કરન્સી જે જમાનામાં ચાલે છે, તે સિક્કા રૂપિયા મહેરમાં આપે છે. 
એટલે પતિ અને તેના વાલીઓનં કહેવં સહીહ છે અને રિવાજ પ્રમાણે કરન્સીના 
[સિક્કા અથવા ત્તોટ દ્વારા રકમ અદા કરવાથી મહેર અદા થઈ જશે, કોઈ વ્યકિત 
તેનાથી ચાંદીના સિક્કા સમજતો નથી, એટલે ઓરતના વાલીની માંગણી કરવી 
ગલત છે. ''શરીઅતના રિવાજ પ્રમાણે'' આ શબ્દો અજ્ઞાનતાના છે. શરીઅત કોઈ 
રિવાજી ધર્મ નથી. બલકે અકાઇદ, મામલાત, ઈબાદાત, ફરાઈઝ અને વાજિબાતનં 
નામ છે. પરંતુ અજ્ઞાનતાને કારણે એક સો સત્તાવીસ રૂપિયા અને પચાસ પૈસાને જ 
શરીઅતનો રિવાજ સમજીને આ પ્રકારના શબ્દો લખે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૧૦) મહેર અદા કરવા માટે કયા સમયનો વિશ્વાસ 
કરવામાં આવે ? 

સવાલ (ર૧૫૨) ? એક વ્યકેતએ લગભગ રપ વર્ષ પહેલા એક ઓરતથી નિકાહ 
કર્યા હતા અને મહેરમાં ૧૯ મિષકાલ તોલા (અરબનો પ્રચલિત) સોનાના સિક્કા 
નક્કી થયા હતા અને હવે એ તેને તલાક આપવા માંગે છે, તો એ સૌતાનો ભાવ 
નિકાહ વખતનો ગણાશે કે તલાક વખતનો ? એટલા માટે કે રપ વર્ષમાં સોનાના 
ભાવમાં અને કિંમતમાં ઘણો વધારો થઈ ગયો છે. જો તે બાકી સોત આપવા માગે તો 
કેટલા તોલા આપે અને કિંમત આપવા માંગે તો કેટલી આપે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પતિ જયારે પત્નીને મહેર આપવા માંગે છે, તો જાહેર છે કે તલાક પહેલા 
હોય અથવા તલાક પછી, મૃત્યુ પહેલા હોય અથવા મૃત્યુ પછી, પત્નીની માંગ પર 
અથવા માંગણી વગર, પોતાની જવાબદારી પરી કરવા માટે, તો જે વખતે નિકાહ 
કર્યા હતા, તે વખતે સોતં જેટલા રૂપિયે તોલો હતું, તે મિકદારની રકમ અદા કરવી 
જરૂરી છે. 

(“્51.#:2-!9:ઝ્ઝ હઝ): ઠડ»! 4... ક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 142 મહેરનું બયાન 
છઈ,##% ૫9 4 જ ન. “પ૭ કત્ડ્ક કા.“ જે ગ્ડઇ,ડ 


(બહરર્શાઈક : ૨ / ૧૪૮) -ઈંક 35૪-2૫૧ - 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૪) પતિએ મહેર વ,પરી લીધા પછી ઓરત તલાક પછી 
મહેરની માંગણી કરે તો 

સવાલ (૨૧૫૩) : (૧) એક ઓરતના નિકાહ ૯૦૦ રૂપિયા મહેરમાં નકકી થયા, 
ઓરતના સાસરી પક્ષ તરફથી મહેર રૂપે તેને એક તોલો ઘરેણા અને ૧૫૦ રૂપિયા 
રોકડા આપવામાં આવ્યા અને કહેવામાં આવ્યં કે આ એક તોલાના ઘરેણા અને 
૧૫૦ રૂપિયા રોકડા તને મહેર પેટે આપીએ છીએ. માટે હવે ત ૭૫૦ રૂપિયાની 
માંગણી ત્તહીં કરે. ઉપરાંત સાત વર્ષના જીવન દરમિયાન પતિએ એ ઓરતના 
ઘરેણા અને ૧૫૦ રૂપિયા રોકડા ખર્ચ કરી દીધા અને પત્નીથી એ વાયદો કર્યો કે 
જયારે માલ આવશે, તાં હું આપી દઈશ. 

યાદ રહે કે પત્નીએ પોતાની આ મહેર એટલા માટે આપી હતી કે લગ્ન 
સંબંધો મજબત રહે, ત્યાર પછી પતિએ ત્રણ તલાક આપી દીધી, હવે ઓરત 
પોતાની અસલ મહેર ૯૦૦ રૂપિયા રોકડા અથવા સાસરી પક્ષમાંથી આપવામાં 
આવેલ મહેર એટલે એક તોલાતું ઘરેણું અને ૧૫૦ રૂપિયા રોકડા માંગે, તો આ 
માંગણી જાઈઝ છે કે નહીં? 

(૨) તેમજ ઓરત પોતાના માતા - પિતાના ઘરેથી એક તોલાનું ઘરેણં 
પોતાના પતિના ઘરે લઈ ગઈ હતી, તે પણ પતિએ ખર્ચ કરી નાંખ્યું છે , તો શં તલાક 
પછી પત્ની એ ઘરેણાની માંગણી કરી શકે છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) સાસરી પક્ષ તરફથી ઓરતને મહેર પેટે જે એક તોલાનં ઘરેણં અને 

૧૫૦ રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવ્યા છે, ઓરત તેની માલિક થઈ ગઈ. જો 
પતિએ તેને વેચીને ખર્ચ કરી નાંખ્યો છે, તો પત્નીને માંગણી કરવાનો હક છે. 

(ફતાવા હિત્દિય્યઠ : ૧ / ૩૦૩) 

(૨) ઓરત જે ઘરેણા પોતાના માતા - પિતાના ઘરેથી લઈ ગઈ હતી, તેની 
પણ તે માલિક છે, માટે તે ઘરેણાની પણ માંગણી કરી શકે. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રઠ્દિલ 
મહતાર : ૩ / ૧૫૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


41 ભક ભર: 5 : હક્ક ૭ંઈ હોં હ ૨ હૌ (52) ૨25 હડ 
હા...» 41 હુસ્‍્ટ ગે ૩% શં. ૦૭ કાંક શ, રા! 5 51-: 
“1-૭ “૮ અ 
5. ૪૫૫ * કઝ «૧૪૪ : હકક (ક) ૪ / ₹ : છુ) હક » 
& ( 10₹) 3૪ : હસક હ) ૬ ૬૧૯/૧ઃ સ ટક *૫%-. યા [ક કક 3%-| 
ઝર ઝ૩ઃ-૬2,૦૩ ૭ કાપા&પદ પ ૫*ટ5ગાપ પડ 
તર્જ્મો : હઝરત અબૂ હરેરહ (રદિ.) કહે છે કે સૌથી ખરાબ ખાણું 
વલીમાનું તે ખાણં છે, જેમાં માલદારોને બોલાવવામાં આવે અને ગરીબોને 
બોલાવવામાં ન આવે, જે માણસ દાવત સ્વીકારતો નથી તે ખદા અતે 
રસૂલની તાફરમાની કરે છે. (બુખારી : ર / ૭૭૮, હદીસ નં. ૫૧૭૧, મૃસ્લિમ : 
૧ / ૪#ર, હંદોસ નં, ૧૦૭-૧૪૩૨) 





વલીમાનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 144 વલીમાનું બયાન 
ભગાડ્યા 
વલીમાનું બયાન 
(૧) નિકાહ પછીની દાવત ''વલીમા'' કહેવાય છે અથવા 


એકાંત પછીની દાવત ? 

સવાલ (૨૧૫૪) : નિકાહ પછી તરત જ જે ખાણું ખવડાવવામાં આવે છે, તેને 
વલીમો કહે છે અથવા દુલ્હનની રૂખ્સતી પછી એક રાત તેની સાથે ગજાર્યા પછી જે 
ખવડાવવામાં આવે છે, તેને 'વલીમો'' કહે છે ? શરીઅતની રોશનીમાં જવાબ 
આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પતિ -પત્તીના મેળાપ પછી (એટલે એકાંત પછી) જે દાવત કરવામાં આવે 
છે, તેને ''વલીમો'' કહે છે. 

(તબરાની ? ૪/૧૯૩,હદીસ તં. ૩૯૪૮, ફતાવા હિન્દિય્યડ : પ / ૩૪૩) 

આ દાવત સન્નત છે, ભલે દલ્હો ખવડાવે અથવા તેના મિત્રો અથવા 
સંબંધીઓ તેના તરફથી વ્યવસ્થા કરે, (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૫૯, હદીસ નં. ૪૮ - ૧૩૮૫) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(ર) નિકાહ પછી વલીમાની દાવતની મુદત 

સવાલ (ર૧૫૫) : વલીમાની દાવત શાદી પછી કેટલા દિવસમાં કરવી જોઈએ અને 
તેનો તરીકો શં છે ? શાદીના બે દિવસ પછી ખવડાવવામાં આવતં ખાણં વલીમો 
કહેવાશે અથવા નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

નિકાહ પછી પતિ - પત્ની એકાંત માણે અને પતિ - પત્નીના સંબંધો કાયમ 
કરી લીધા પછી પતિ તરફથી જે ખાણં ખવડાવવામાં આવે છે,તેને 'વલીમો'' કહે છે 
અને આ વલીમાની દાવત સત્તત છે. ખલ્વતે સહીહા (ખાસ પ્રકારનું એકાંત) પછી 
સવારે અથવા બીજા દિવસે ખવડાવવામાં આવે, તો વલીમો સહીહ થશે. 

(કતાવા હિન્દિય્યહ : પ / ૩૪૩) 
બે દિવસ પછી ખવડાવવામાં આવેલં ખાણં વલીમો નહીં કહેવાય (હઝરત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧તૃક વલીમાનું બયાન 
મફતી સાહેબે ત્રીજા દિવસના ખાણાને વલીમો ગણ્યો નથી, જયારે કે હિન્દિય્યહમાં 
ત્રીજા દિવસની દાવતને પણ વલીમો જ કહયો છે.) 

(વલીમાનો મસ્નૂન તરીકો એ છે કે જે દિવસે પતિ - પત્નીમાં એકાંત થઈ 
હોય, તેના બીજા દિવસે દાવત કરવી જોઈએ. હઝરત અનસ (રદિ.) ની રિવાયત છે 
કે જયારે રસૂલલ્લાહ (સલ.) ના હઝરત ઝયનબ બિત્તે જહશ (રદિ.) થી નિકાહ 
થયા, તો બીજા દિવસે આપ (સલ.) એ લોકોને દાવત આપી અને ખાણું ખવડાવ્યં. 
બીજા દિવસે અથવા ત્રીજા દિવસે પણ ખવડાવવાની ગંજાઈશ છે. તેનાથી વધારે 
મોડ કરવું જોઈએ નહીં. (કિતાબુલ ફતાવા : ૪ / ૪૨૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૩) વલીમાની દાવતમાં બિન મુસ્લિમ અને ગરીબાને બોલાવવા 
સવાલ (ર૧૫૮) : વલીમાની દાવતમાં હાજર રહેનારા માત્ર માલદારો જ હોતા 
નથી બલકે ગરીબો પણ હોય છે અને બિન મસ્લિમ પણ હોય છે, તો એ દાવતતે 
વલીમાની દાવત કહી શકાય છે કે નહીં ? 

જવાબ :ઃ હા(મેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વલીમાની દાવતમાં પડોસીઔઓ, મિત્રો અને રિશ્તેદારો વગેરેને બોલાવીને 
ખાણું ખવડાવવામાં આવે, ભલે તે ગરીબ હોય કે માલદાર. (માસ્લિમ : ૨ / ૧૮૬, હદીસ 
નં. ૧૮૬-૨૦૬૩, ફતાવા હિન્દિય્યહ : પ / ૩૪૩) પરંતુ દાવતમાં માત્ર માલદારોને 
બોલાવવામાં આવે અને ગરીબોને ન બોલાવવામાં આવે, તો એવું વલીમાતું ખાણું 
ખરાબ ખાણં છે, તેનાથી બચવું ખૂબ જ જરૂરી છે. 

(બખારીઃ ર / ૭૭૮, હદીસ તં. ૫૧૭૭) 

પડોસી ભલે બિન મૃસ્લિમ કેમ ન હોય, તો પણ તેને એ ખાણં ખવડાવવામાં 
આવે, તેની તફસીલ વિશે અહકરતી કિતાબ 'મૃસલમાન ઓરત ભાગ : ર" તું 
વાંચત્ત કરવામાં આવે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૪) હદિયા - ભેટની ઉમ્મીદ કર્યા વગર વલીમાની 
દાવતમાં માત્ર માલદારોને બોલાવવા 


સવાલ (૨૧૫૭) : એક વ્યકિતએ વલીમાની દાવત માત્ર એ નિય્યતથી કરી કે આ 
ફિતતાના જમાનામાં આકા (સલ.) ની એક સત્તત જીવતી થઈ જાય, પરંતુ તેને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧46 વલીમાનું બયાન 
માત્ર માલદારોને જ ખાવામાં દાવત આપી. પરંત તેમનાથી કોઈ પ્રકારતો 
હદિયો-ભેટ લેવાની કોઈ આશા પણ રાખતો નથી અને જો તે લોકો પોતાની 
ખશીથી કોઈ હદિયો વગેરે આપે છે તો પણ તે વ્યકિત પરત કરી દે છે અને કબલ 
કરતો નથી. તો આ દાવત વલીમાની દાવત કહેવાશે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વલીમાની દાવતમાં ગરીબોતતે છોડીને માત્ર માલદારોને દાવત આપવામાં 
આવે, તો એ વિશે હદીસ શરીફમાં છે કે સૌથી ખરાબ ખાણં વલીમાનું તે ખાણં છે 
જેમાં માલદારોને બોલાવવામાં આવે અતે ગરીબોને ત બૉલાવવામાં આવે. 

(બુખારી ઃ ર / ૬૭૮, હદીસ નં. ૫૧૭૭) 

એટલે જે વ્યકિતએ માત્ર માલદારોત્તે જ દાવત આપી અને ગરીબોને દાવત ત 
આપી, તો તેણે ઘણં ખરાબ કામ કર્યું. પરંત વલીમાની નિય્યત હતી, એટલે સુત્નત 
પર અમલનો સવાબ મળી જશે. (બખારી : ૧ /ર, હદીસ નં. ૧) 

રસૂલલ્લાહ (સલ.)એ હઝરત ઉમ્મે સલમા (રદિ.)થી નિકાહ પછી બે રતલ 
'જવ' થી વલીમો ફરમાવ્યો હતો. (બખારી : ૨ / ૭૭૭, હદીસ નં. ૫૧૭૨) 

હૈઝરત સફિય્યહ (રદિ.) ના વલીમામાં આપ (સલ.) એ હેસ (એક પ્રકારનો 
હલવો હોય છે, જે ખજર, ઘી અને પનીરથી બનાવવામાં આવે છે.) ખવડાવ્યો હતો. 
(બુખારી : ૧ / ૫૪, હદીસ નં. ૩૭૧) અતે તે પણ હઝરત ઉમ્મે સુલેમ (રદિ.) એ 
હદિયામાં મોકલ્યો હતો. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૫૯, હદીસ નં.૮૪- ૧૩૮૫] 

ઈમામ નવવી (રહ.) લખે છે કે દુલ્હાના મિત્રો અને રિશ્તેદારો જો તેને વર્ણન 
કરેલ સુન્નત અદા કરવા માટે પોતાની મદદ પેશ કરે, તો પણ દલ્હા તરફથી 
વલીમાની સુન્નત અદા થઈ જશે. (અલ મિત્હાજ શર્હે મુસ્લિમ : ૯ / રરર) 

અલ્લાહ તઆલા લોકોને આ સત્તત પર અમલ કરવાની તૌકીક અતા 
ફરમાવે. (આમીન) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ભ-કશ્ૂડકન01(#-૦5૫૭-2૩૦૪૪પઝ૦૯4*૫૪- 
-૫૭,5પ. શ, 81#વપઝ૭છક%ક-9#ઉ.૦1551,ડ1 


તર્જમો : હઝરત આયશા (રદિ.) થી રિવાયત છે કે રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ 
ફરમાવ્યું : આ [નિકાહનું એલાન કરો, (એટલે નિકાહ જાહેરમાં કરો) અને 
તેને મસ્જિદમાં કરો અને તેની ઉપર ડફલી વગાડો, (તિરમિઝી : ૧ / ર૦૭, 
હદીસ નં. ૧૦૮૯) 


તલાકના વિવિધ મસાઈલ 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 148 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
તલાકના વિવિધ મસાઈલ 


(૧) તલાકનો શાબ્દિક અને પારિભાષિક અર્થ 
સવાલ (૨૧૫૮) : તલાક શબ્દોનો અર્થ શં છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાકનો શાબ્દિક અર્થ કેદમાંથી આઝાદ કરવં છે, અને શરીઅતની 
પરિભાષામાં તલાકતો અર્થ થાય છે : નિકાહત્તા બંધનને તરત અથવા આવતા 
વખતમાં ઉઠાવી લેવં. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / રરટ) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 

(ર) તલાક આપવી કેવું છે ? 
(૩) પત્નીએ તલાકની માંગણી કરવી 
સવાલ (ર૧૫૯) (૧) તલાકનો શું હુકમ છે ? તેની ઉપર કયો ગનોહ છે ? નાનો કે 
મોટો? 

(ર) નાના બહાના કરીને ઓરત બે-ત્રણ વર્ષ સુધી પોતાના માતા - પિતાના 
ઘરે પડી રહે છે અને જયારે પતિ તેને લેવા માટે જાય, તો આવવા માટે અને પતિત્તી 
સાથે પોતાનું ઘર આબાદ કરવા તેયાર ન હોય, એવી હાલતમાં પતિ તેને ત્રણ તલાક 
આપીને બીજી જગ્યાએ શાદી કરી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સખત જરૂરત વખતે જો પતિ ઓરતને તલાક આપે તો જાઈઝ છે. અને તેની 
ઉપર કોઈ ગનોહ નથી, જરૂરત વગર તલાક આપવા પર સખત વઈદ છે. 

(અબૂદાવૂદ : ૧ / ર૯#, હદીસ તં. ર૧૭૭, ર૧૭૮) 
એક રિવાયતમાં છે કે તલાક આપવાથી અલ્લાહ તઆલાનો અર્શ ધ્રજી જાય 
છે. (ઉમ્દતલ કારી : ર૦ / રર%) 

બીજી બાજુ ઓરતે પણ નાના નાના બહાના બનાવીને પતિથી નારાજ થઈ 
જવુ અને વર્ષો સુધી પોતાના માતા - પિતાના ઘરે પડી રહેવું કોઈ પણ રીતે જાઈઝ 
નથી. એવી ઓરત માટે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ (સલ.) ની લાનત છે અને તેની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નતૃ9 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
ઉપર જન્નતની ખશ્બ હરામ છે જે પાતાના પતિને કારણ વગર નારાજ કરે છે અને 
તેનાથી નકામો ઝઘડો કરે છે. 
(તિરમિઝી: ૧ / રર#, હદીસ નં. ૧૧ ૮૭, શુઅબુલ ઈમાન : ૭ / ૪૦૯, હદીસ નં. પર૦ર) 

જો પતિએ મજબર થઈને એવી પત્નીને તલાક આપી દીધી, જે તેની સાથે 
રહેવા માંગતી નથી અને બીજા નિકાહ કરી લે, તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી. અલબત્ત 
નિકાહના રિશ્તાને ખતમ કરવા માટે ત્રણ તલાક આપવી જરૂરી નથી. બલકે ત્રણ 
તલાક આપવી ગૃનાહનું કામ છે. એટલે બહેતર છે કે માત્ર એક તલાક આપે, જયારે 
ઓરતની ઈદ્દત પરી થઈ જશે તો નિકાહનો રિશ્તો તટી જશે. (ઉમ્દતલ કારી : ૨૦ / 
ર૩૩) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 
(૪) જો કોઈ ઓરત પોતાના પતિની વાત ન માને તો ? 
સવાલ (ર૧ ૬૦) : એક ઓરત પોતાના પતિને ત્યાં કંઈક એવું કામ કરે છે તેનાથી 
તેનો પતિ તારાજ છે. પતિએ ઓરતને અનેક વખતે મનાઈ કરી, પરંત તે માનવા 
માટે તૈયાર નથી. એવં લાગે છે કે જો તેને મારવામાં આવે તો પણ તે સધરશે નહીં, 
તો એવી ઓરતને સુધારવા માટે ક્યો તરીકો અપનાવવામાં આવે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પહેલા તેને નસીહત કરવામાં આવે, જો ન માને તો પતિ તેને પોતાની 
પથારીથી અલગ કરી દે. જો ગૈરત હશે તો સધરી જશે. જો હજું પણ સધરતી નથી 
તો પતિ કંઈક સખ્તી કરે, પરંત્‌ એવું ન મારે કે નિશાન પડી જાય. 

હકક હડપ&ઝીહું કડકડઇડડડહડઇડહફઈકહ, 

અતે જે સ્ત્રીઓની નાફરમાનીની તમને દહેશત - ડર હોય તો (પ્રથમ) 
તેણીઓને (નરમીથી) સમજાવો અને (ન માને તો) તેમને પથારીથી અલગ કરી દો 
અને તે છતાં ત માને તો (સહેજ) મારો. (સૂરએ નિસાઅ : ૩૪) 

તેમ છતાં ત માને તો એક તલાકે રજઈ આપી દો. (કિકહે ઈસ્લામ : ૭ /૩૫૭) 
તેમાં ઈદ્તમાં નિકાહ વગર રજૂઅ કરી શકે છે અતે ઈદ્દત પછી નિકાહથી રજૂઅ કરી 
શકાય છે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૭૦, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૮) જો તે ઈદતમાં 
સધરી ગઈ, તો રજૂઅ કરી લે, નહીં તો છોડી દે. 

યથાશકિત તલાકથી બચવામાં આવે. રસૂલલ્લાહ (સલ.) નું ફરમાન છે કે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 50 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
તમામ જાઈઝ કામોમાં અલ્લાહને સૌથી અપ્રિય વસ્ત તલાક છે. 
(અબૂ દાવૃદઃ ૧ / ર૯#, હદીસ નં. ર૨૧૭૭,૨૧૭૮) 

એટલે તલાકનો નંબર સૌથી છેલ્લો છે, જયારે કે તેના વગર કોઈ છુટકારો ન 
હોય. પરંત જો તલાક આપવાથી ઘરતી વ્યવસ્થામાં ખલેલ પડવાનો અંદેશો હોય 
અને ભરપાઈની કોઈ સરત ન હોય, તો પછી એ ઓરતથી નિભાવ કરી લે અતે 
તલાક ન આપે કે એ સરતમાં તેની ઉપર કોઈ ગૃનોહ નહીં લાગે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૫) નિકાહમાં ઓરતની ખુશી શરત છે, તલાકમાં નહીં, 
એવું કેમ ? 

સવાલ (૨૧ ૬૧) : હઝરત મૃફતી સાહેબ ! અસ્સલામ અલયકુમ વ.વ. 

સવાલ એ છે કે જયારે નિકાહનો વખત આવે છે, તો ઓરતથી ઈજાઝત 
લેવામાં આવે છે પરંત જયારે તલાકના મામલો આવે છે, તો ઓરતને કોઈ પઇછતું 
નથી. બસ પરષે તલાકનો શબ્દ બોલી દીધો, ઓરતને તલાક થઈ જાય છે. તેની શં 
હિકમત છે ? જાહેરમાં ઓરત પર જુલ્મ થાય છે એવું લાગે છે અને ઈસ્લામી 
તાલીમ પર આંગળી ઉઠાવવાનો બિન મસ્લિમોને મોકો મળે છે. એટલે હવાલા સાથે 
જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે અલ્લાહ તઆલાએ કોઈ પણ હુકમ મસ્લિહત 
વગર નથી આપ્યો. પરંત અલ્લાહ તઆલાની હિકમતોને જાણવી માનવીના બસની 
વાત નથી. આપણા માટે હુકમ છે કે કોઈ પણ હુકમની હિકમત માલૂમ ન હોવા છતાં 
તેની ઉપર અમલ કરે, જો કે ઉલમાએ કિરામે દીનની કેટલીક બાબતોને કિતાબોમાં 
નકલ કરીને તેની અકલી દલીલો રજુ કરી છે. આ વિશે હઝરત મૌલાના અશરફ 
અલી થાનવી (રહ.) ની કિતાબ ''અલ મસાલિહલ અકલિય્યહ લિલ્‌ મસાઈલિલ 
નકલિષ્યહ ' અને હઝરત શાહ વલીયુલ્લાહ (રહ.) ની કિતાબ હજ્જતલ્લાહિલ 
બાલિગહ વાંચવા લાયક છે. અહીંયા તેની કેટલીક હિકમતો લખવામાં આવી છે. 

પહેલા એ સમજી લેવું જોઈએ કે નિકાહ પહેલા ઓરત કોઈની માલિકીમાં 
નથી, માટે કોઈ બીજાને તેની ઉપર માલિક બનાવવા માટે તેનાથી ઈજાઝત લેવી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નૃ તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
જરૂરી છે. એટલા માટે નિકાહ પહેલા તેનાથી ઈજાઝત લેવામાં આવે છે, પરંતુ 
નિકાહ પછી જયારે પતિની મિલકતમાં આવી ગઈ, તો હવે મિલકતમાં પતિને ખર્ચ 
કરવા માટે ઈજાઝત લેવાની જરૂરત નથી, ઈજાઝત વગર તલાક આપી શકે છે, 
જુલ્મ તો ત્યારે છે. જયારે “ઇવ કશ 29 એટલે --44.[ક હોય 

બીજુ એ છે કે નિકાહ એક વચન છે. તેમાં પરષ તરકથી ઈસ્લામી મહેર, 
ભરણપોષણ અને સારી રીતભાત જરૂરી છે. અને ઓરત તરફથી પવિત્રતા, નેક 
ચાલ ચલગત અને ફરમાબરદારી જરૂરી છે. જેમકે બીજા તમામ કરારો, શરતો તટી 
જવાથી કરારભંગ થઈ જાય છે. એવી રીતે નિકાહમાં પણ શરતોનો ભંગ થવાથી 
નિકાહ તૂટી જવો જોઈએ. અલબત્ત એટલો તફાવત છે કે પુરૃષ તરફથી શરતોનો 
ભંગ થવાથી ઓરત જાતે નિકાહમાંથી અલગ થઈ શકતી નથી. બલકે હાકિમ દ્વારા 
નિકાહ તોડી શકે છે અને આ સત્તાનો અભાવ તેની ફિતરી કમજોરી અને અધરી 
બદ્ધિને કારણે છે, પરંત પરષ જેમકે સંપૂર્ણ અકલવાળો છે. પોતાની સત્તાથી નિકાહ 
કરે છે, તો ઓરત તરફથી જયારે શરતોનો ભંગ થાય તો જાતે તલાક આપવાની પણ 
સત્તા છે. માટે આ કાનૂન ફિતરત પ્રમાણે છે, તેમાં ઓરત પર જલ્મ સાબિત થતો 
તથી. (ફિકહે ઈસ્લામી: ૭/ ૩૬૦,૩૮૧) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(ન) તલાકનું એકરારનામું લખવાનો હુકમ 

સવાલ (૨૧૮૨) : અમારા ગામમાં એક નિકાહ થયા હતા, તે નિકાહને લગભગ 
એક વર્ષ થવાના છે. છોકરી - છોકરો બંતે અમારા ગામતા જ રહેવાસી છે. શાદી 
પછી અમક મદત સધી બંનેમાં સારા સંબંધો રહયા, પરંત છેલ્લા ત્રણ મહિનાઓથી 
તેમની વચ્ચે કોઈ કારણે અણબનાવ પેદા થઈ ગયો, તેથી છોકરી પોતાના પિતાને 
ત્યાં જતી રહી, છોકરાવાળા તેતે બોલાવતા હતા, પરંત્‌ છોકરી આવવા માંગતી ત્ત 
હતી અને એ દરમિયાન એક વર્ષ પુર થઈ ગયું. 

બંને વચ્ચે સમાધાન કરાવવા એક કમિટી પણ બનાવવામાં આવી. કમિટી 
સામે છોકરાની વાતોથી એ માલૂમ થયું કે તે છોકરીને તલાક આપવા માંગે છે. માટે 
એ વાત નકકી થઈ કે છોકરો પોતાની પત્નીને તલાકનામં લખીને આપે, ત્યાર પછી 
એ કમિટી અને છોકરીના માતા - પિતાની સામે તલાકનામ લખવાનં શરૂ થયં, 
લખાણ દરમિયાન પણ તેનાથી પૂછવામાં આવ્યું કે તૃ પોતાની પત્નીને તલાક 
આપવા માંગે છે ? તો છોકરાએ હકારમાં જવાબ આપ્યો, તેના માતા - પિતાએ પણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નૃઠ2 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
સંમતિ દર્શાવી. તલાકનામ્‌ લખાવ્યા પછી લખાવનારાએ કમિટીના ત્રણ ગવાહો 
સામે છોકરીને બોલાવીને જાતે એ કહેવડાવ્યું કે '' હું મારી પત્નીને ત્રણ તલાક આપં 
છું'' છોકરાએ ત્રણ વખતે તલાકના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા. 

જયારે તલાકનામુ લખાય ગયું અને આ બધી કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ ગઈ, તો 
કમિટીના બહારના લોકોએ કહયું કે છોકરાથી તલાકના શબ્દો કેમ બોલાવ્યા, તેમજ 
આ બધી કાર્યવાહીમાં પાપી તલાકનામ્‌ લખનારને સમજવામાં આવે છે. જયારે કે 
હકીકત એ છે કે તલાકનામ્‌ લખનાર તરફથી છોકરા પર કોઈ જબરદસ્તી ન હતી. 
છોકરાએ જે તલાકના શબ્દો બોલ્યા છે, લખનારાએ તે જ લખ્યા છે. અમે તો એ 
માની લીધું કે આ સુરતમાં ઓરતને તલાક લાગી ગઈ. પરંત્‌ લખતી વખતે છોકરીના 
કહેવાથી તેના પિતા કહે છે કે '' હં ઈદ્તના ખર્ચને માફ કરું છું, પરંત મહેર માફ 
કરતી નથી. તો પૂછવાનું છે કે તેમાં ગૃનોહ કોને થશે અત્તે ઈદ્દત ખર્ચ અને મહેર 
માફ કરવા વિશે શરીઅતમાં શં હકમ છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં છોકરાના ત્રણ તલાકના શબ્દો બોલવાથી ઓરતતે ત્રણ 
તલાક થઈ જશે. (કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૫) 

પતિ - પત્ની વચ્ચે મેળાપ અને સંબંધ પેદા ન થવાને લીધે જો કોઈએ 
તલાકતામુ લખ્યં છે, તો એ તલાકનામ્‌ લખનારા પર કોઈ ગૃનહો નહીં થાય. જે 
વ્યકિત લખનાર પર ગતાહનો આક્ષેપ લગાવે છે. તેનો આક્ષેપ દરસ્ત નથી. 

(કિકહે ઈસ્લામી : ૭ /૩૫૭) 

ઓરત જો પોતાની ખશીથી મહેર માફ કરે છે, તો તેનો વિશ્વાસ થશે અને 
મહેર માફ થઈ જશે. તેની ખશી વગર મહેર માફ કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૦૩, ૩૦૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ્‌ જાણનાર છે. 
(9) તલાકવાળી માતાને ખિદમતને લીધે પોતાના ઘરે રાખવી 
સવાલ (ર૧૮૩) : ૬૦ અથવા ૭૦ વર્ષના એક વૃદ્ધ વ્યકેતએ પોતાની પત્નીને 
ત્રણ તલાક આપી દીધી, તલાક આપનારો આ વૃદ્ધ પોતાના પરણિત છોકરાઓ સાથે 
રહે છે, અને એ છોકરાઓની ઉમર રર અથવા ૨પ વર્ષથી વધ છે, તેમાં બે- ત્રણ 
નાના બાળકો પણ છે, તલાકવાળી ઓરત હમણાં પોતાના માતા- પિતા ના ઘરે રહે 
છે. પરંત બિમાર હોવાને કારણે તેના છોકરાની ઈચ્છા એ છે કે તેઓ તેને પોતાના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નૃ3 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
ઘરમાં અલગ રૂમમાં રાખે અને પિતાનો રૂમ પણ અલગ હોય, ઘર ઘણં મોટુ છે, 
અતે તે બંનેને આ રીતે અલગ અલગ રાખવાનો બંદોબસ્ત કરી શકે છે તો એ 
સુરતમાં છોકરો પોતાની માતાને શરીઅત પ્રમાણે રાખી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ત્રણ તલાક આપ્યા પછી એ ઓરત એ વૃદ્ધ માટે બિલ્કુલ અપરિચિત બની 
ગઈ છે, (બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩/ ૧૮૭) 

માટે પડદાનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે. જો છોકરો પોતાની માતાની 
ખિદમત માટે અલગ રૂમ, આવવા જવાનો અલગ રસ્તો, અલગ બાથરૂમ - 
જાજરાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે, અને એક મકાનમાં રહેવાને કારણે વર્ણન કરેલ 
પરૃષ અને ઓરતને ભેગા થવાની અથવા ગનાહમાં પડવાનો કોઈ ખતરો ન હોય, તો 
પૃત્ર પોતાની માતાને પોતાના ઘરમાં રાખી શકે છે. (સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ : ૩ર) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) પતિના ત્રણ તલાક આપવાને લીધે ઘરવાળાઓએ 
તેને બહાર કાઢી નાંખવો 

સવાલ (૨૧૬૪) : ઝેદે પોતાની પત્નીને એક વર્ષ થયં ત્રણ તલાક આપી છે અને 
જયારથી તલાક આપી છે. ઓરતે ઝેદના મકાન પર કબજો જમાવ્યો છે, હાલાંકે 
ઝેદનું કહેવું છે કે હવે અમે કોઈ પણ રીતે સાથે રહેવા માંગતા નથી, ઝૈંદના 
રિશ્તેદારોએ ઝેદને તેના તલાક આપવાને કારણે મારપીટ કરીને ઘરેથી કાઢી મકયો, 
આવી સ્થિતિમાં ઝેદ શં કરે ? કર્ખાન અને હદીસની રોશનીમાં જવાબ આપવા 
મહેરબાની છે. 

જવાબ :ઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

ત્રણ તલાક આપ્યા પછી ઈદ્દત પરી થતા સધી પત્નીને પતિના ઘરે રહેવાનો 
હક છે, ઈદત પુરી થયા પછી ઓરતતે પતિના ઘરમાં રહેવાનો કોઈ હક તથી. 
(નસાઈ : ૬ / ૧૯૯, હદીસ નં. ૩૫ર૮) અને જયારે કે ઝેદ એ ઓરતને ત્રણ તલાક 
આપી ચુકયો છે. તો ઝૈદના રિશ્તેદારો માટે પણ જાઈઝ નથી કે એ ઓરતને પોતાના 
ઘરમાં રોકી રાખે, કારણ કે આ ઓરત ઝેદ માટે પરાયી બની ગઈ, તેનાથી પરદો 
જરૂરી છે. (સૂરએ અહઝાબ ઃ 3૩૩, રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર ? ૧ / ૪૦૬) 

પરંતુ જો ઓરતનો કોઈ સહારો ન હોય, તેના માતા - પિતા , ભાઈ વગેરે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નઠ4 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
કોઈ નથી એટલે સારા વર્તાવને કારણે ઝેદના રિશ્તેદાર એ ઓરતતને પોતાની 
જિમ્મેદારી પર રાખવા માંગે તો રાખી શકે છે, પરંત ઝેદ જિમ્મેદાર નથી, ઘરના 
સભ્યો ઝેદને ઘરમાં આવવાથી રોકી શકતા નથી. 

(ઝેદને તેના ઘરેથી કાઢવાનો કોઈને અધિકાર નથી, કારણ કે એ તેનું ઘર છે, 
અને કોઈનો માલ અને મકાન તેની ઈજાઝત વગર વાપરવાનો કોઈને હક તથી. 
ઝેદના મકાન ઉપર કબજો કરી લેવો અને તેના ઘરે ન આવવા દેવો, તેના માલ પર 
તાહક કબજો છે જે જાઈઝ નથી.) (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ર / ૧૮૬૭) કકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૯) ઓરતે પોતાન? પતિથી તલાકની માંગણી કરવી અને 
પતિએ ધમકાવવી 

સવાલ (૨૧૬૫) : હઝરત મફતી સાહેબ મહેરબાની કરીને નીચેના સવાલોના 

જવાબો આપશો. 

(૧) એક ઓરત પોતાના પતિથી એવં કહે છે કે હં ઘરેથી જતી રહીશ, હવે 
પાછી નહીં આવં, આપ મતે તલાક આપી દો અને મારો હિસાબ કરી દો, તેનો શરઈ 
હંકમ શુંછે? 

(ર) ઓરત એવી વાત કરવાની સાથે સાથે પોતાનો કંઈક માલ અને માતા - 
પિતાએ આપેલા ઘરેણા લઈને જતી રહે છે, તો એવી ઓરતને સમજાવવી ક્યાં સુધી 
યોગ્ય છે? 

(૩) ઉપરોકત વાતોથી સમજમાં આવે છે કે તે પતિ પર એક પ્રકારનો દબાવ 
લાવી રહી છે. તો શું ઓરતે પતિ સાથે આવી વારંવાર વાતો કરવી અને તેની ઉપર 
તલાક આપવા દબાણ કરવું જાઈઝ છે ? 

(૪) તે વારંવાર એ પણ કહે છે કે ''છું અમક વર્ષો મારા માતા પિતાને ઘરે 
રહી, એ દરમિયાન ઘણી સારી જગ્યાએથી નિકાહના પયગામ આવ્યા, પરંત મેં 
કબૂલ કર્યા નથી, બસ અંતે મળ્યો તો તારા જેવો મળ્યો, '' એટલે આ પ્રકારની વાતો 
કરીને, તે પોતાના પતિથી અણગમા દર્શાવે છે અને પોતાની કિસ્મતને રડે છે, તો 
તેતો શં હુકમ છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નૃછ્છ તલાકના વિવિધ મસાઈલ 

પૂછેલી સૂરતનો ખલાસો એ છે કે તે ઓરત પોતાના પતિ સાથે રહીને ખશ 
તથી અને તે પોતાના પતિ સાથે રહેવા નથી માંગતી, અલગ રહેવાનું પસંદ કરે છે. 

સવાલ એ છે કે તેત]ું કારણ શું છે ? તેના માટે પતિ-પત્ની તરફથી એક એક 
વ્યકિતને વકીલ બનાવવામાં આવે. પતિ પોતાની પરેશાની -તકલીકફ પોતાના વકીલ 
સામે બયાન કરે અને ઓરત પોતાની નારાજગીતું કારણ પોતાના વકીલને બતાવે. 
પછી બંને પક્ષોના સમજદાર લાંકો પરસ્પર મશ્વરો કરે અને કોશિશ કરે કે બંને 
વચ્ચે સમાધાન થઈ જાય, ઈન્શાઅલ્લાહ, જરૂર સહીહ ફેસલા તરફ માર્ગદર્શન 
મળરો. 

કુરઆનમાં છે : 

તર્જુમો : અને જો તમને (ઉપરવાળાઓને) તે બંને (પતિ - પત્ની) વચ્ચે 
(અનિષ્ટ) અણબનાવતી દહેશત હોય તો એક (યોગ્ય) લવાદ પતિના કુટંબ તરફથી 
અતે એક પત્નીના કટંબ તરફથી નકકી કરો, જો આ બંને લવાદ (અંતઃકરણપૂર્વક) 
સુલેહ કરાવવા ચાહશે તો અલ્લાહ તે બંને વચ્ચે સુલેહ કરી આપશે, બેશક અલ્લાહ 
સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો અતે સંપૂર્ણ માહિતીવાળો છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૩૫) 

પ્રથમ ઓરતને સમજાવવામાં આવે, પછી ન માને તો પતિ તેની સાથે સવાનં 
બંધ કરી દે એટલે પથારી અલગ કરી દ પરંત ઘર બદલે નહીં, એક જ ઘરમાં અલગ 
અલગ પલંગ પર સવે. જો એક બે મહિનામાં ઓરત સુધરી જાય તો સારં, (સૂરએ 
નિસાઅ : ૩૪) પરંત જો તે તલાકની જ માંગણી કરતી રહે, તો તેનાથી કહેવામાં આવે 
કે હું એ શરત સાથે તલાક આપીશ કે પહેલા મારા આપેલા રૂપિયા અને ફલાણી 
વસ્તુઓ પરત કરી દે અને તૃ મને આટલા રૂપિયા આપ અને ઈદ્દત, ઘર અને 
ભરણપોષણ વગેરેનો ખર્ચ પણ માફ કરી દે. તેને શરીઅતની પરિભાષામાં 
''ખુલઅ'' કહે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૮૯) એવી હાલતમાં તેની ઉપર એક 
તલાકે બાઈન થશે. 

યાદ રાખો ! તલાક અંતિમ સમયે છે. એટલા માટે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) 
એ ઈરશાદ ફરમાવ્યો કે અલ્લાહની તજીક જાઈઝ કામોમાં સૌથી વધારે અપ્રિય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ નઠ6ઠ તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
તલાક છે, 
હંઝાડાન૭-કડ-૫.[&*:હ! 

એટલે જો મજબરીમાં તલાક આપવી પડે, તો તેની ઈજાઝત છે. 

પતિને ધમકી આપવી અને એ વિચારવું કે મારા પછી તેના જીવનતું શું થશે, 
આ વિશે અલ્લાહ તઆલાતું ફરમાન છે. 

“સપડકડપ-$ 1ઠઈડન્‍વ્ડ્ડટ% ધહ્કઉઈડા$ 

અને જો તેઓ બંને છટા પડી જાય તો અલ્લાહ પોતાની ઉદારતાથી દરેકને 
(એક બીજાથી) બેપરવા કરી દેશે અને અલ્લાહ ઘણો ઉદાર (અને) તદબીરવાળો 
છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૧૩૦) 

એટલે ઓરતને જોઈએ કે પતિને ધમકી આપ્યા વગર સારી રીતે રહેવાની 
કોશિશ કરે, પરંતૃ ઓરત તલાક માંગે, તો તેને મહેર અને ભરણપોષણ માફ 
કરવાની શરત પર તલાક આપવી પણ જાઇઝ છે, તેને ખૂ્લઅ કહે છે. 

(૨) ઓરત માટે પોતાના પતિની ઈજાઝત વગર ઘરથી બહાર નીકળવં 
હરામ છે. 

(૩) હઠ લ્ઇઠડટડઇાડઈઉડાઇડકકમણ;: 

તેનો મતલબ એ છે કે પરષો, ઓરતો માટે સરદાર છે, એટલે ઓરતને એ 
છંક નથી કે તે પોતાના પતિને વારંવાર આ પ્રકારની વાતો કરે. 

રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યં : જો પતિનં આખ્‌ શરીર પરથી ભરાય જાય 
અતે ઓરત પોતાની જીભ વડે ચાટી લે, તો પણ ઓરતે પોતાના પતિનો હક અદા 
કર્યા નથી. (ઈબ્ને અબી શયબહ : ૩ / ૫૫૬, હદીસ નં. ૧૭૧૨૨) 

બીજી હદીસમાં અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : જો ઈસ્લામમાં 
અલ્લાહને છોડીને કોઈ અન્યતે સિજદો કરવો જાઈઝ હોત, તો હું ઓરતને હુકમ 
આપતો કે તે પોતાના પતિને સિજદો કરે, (તિરમિઝી : ૧ / ર૧૯, હદીસ નં. ૧૧૫૯) 

બીજી હદીસમાં રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : પતિ પોતાની પત્નીને 
સંભોગ માટે બોલાવે તો તેને પતિની વાત માનવા માટે તરત જ જવં જોઈએ ભલે તે 
ચલા પર બેસીને ખાણં બનાવી રહી હોય. (તિરમિઝીઃ ૧ / ૨૧૯, હદીસ નં. ૧૧ £૦) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 157 તલાકના વિવિધ મસાઈલ 
એટલે ઓરતે વારંવાર આવં કરવં (ધમકી આપવી અને પોતાની નારાજગી 
જાહેર કરવી) જાઈઝ નથી. 

(૪) વર્ણન કરેલી વાત તકદીર સાથે સંબંધ રાખે છે. દરેક મસલમાનનો 
અકીદો છે કે માનવીના પેદા થતા પહેલા ભલે તે પરૃષ હોય કે ઓરત તેની જરૂરતની 
દરેક ચીજ અલ્લાહના જ્ઞાનમાં છે, તે જ લખવામાં આવી છે. તેની તફસીલ હદીસમાં 
મોજૂદ છે, એટલે ઓરત જે શબ્દો બોલી રહી છે, સહીહ નથી. કારણ કે અલ્લાહ 
તરફથી તકદીરમાં જે લખાય ગયું છે, તે થઈને રહેશે, દુનિયાની કોઈ તાકત તેને 
બદલી શકતી તથી. માટે ઓરત સબર કરીને પોતાના પતિ સાથે જીવન પસાર કરે. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


"ભન વડન. ક નઇ, -“ઇછ:ઇકશ્ડવ 523): ઊંદન 


“ડેહ્ક ઉ" 19૬” “ફક હ 


તર્જુમો : હઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.) રિવાયત કરે છે કે રસૂલલ્લાહ 
(સલ.) એ ફરમાવ્યં : ત્રણ ચીજો એવી છે કે તેને ગંભીરતાથી કરવી પણ 
ગંભીરતા છે અને મજાકમાં કરવી પણ ગંભીરતા છે. નિકાહ, તલાક અને 
રજઅત (તલાક આપ્યા પછી પત્ની સાથે ફરીથી રજૂઅ અથવા નિકાહ 
કરવા.) 

(તિરમિઝી : ૧ / રરપ, હદીસ નં, ૧૧ ૮૪, અબૂ દાવૃદ : ૧ / ર૯૮, હદીસ નં.ર૧૯૮) 


તલાક થવાનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ૧૬9 તલાક થવાનું બયાન 
તલાક થવાનું બયાન 


(૧) પતિએ બે ગવાહોની હાજરીમાં પોતાની પત્નીને 


તલ:કે અહસન આપવી 

સવાલ (૨૧ 2 ₹) : અબબક્ર ઈબ્રાહીમ જસાતના નિકાહ નસીમાબીબી સાથે તા. પ 
મે ૧૯૯૦માં થયા હતા. અબૂબકર ઈબ્રાહીમે કહયું કે મેં બે ગવાહોની હાજરીમાં 
પોતાની પત્નીને તલાકે અહસન આપી છે, માટે હવે તે પોતાની જાતની માલિક છે. 
પરંત્‌ બીજા નિકાહ કરવાથી પહેલા તેના માટે જરૂરી છે કે તે ત્રણ મહિનાની ઈદ્દત 
ભરે, તો આ વિશે શરઈ માર્ગદર્શન આપશો. 

જવાબ : હામિદવ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં જયારે કે અબૂબકરે પોતાની પત્ની નસીમાને તલાકે અહસન 
આપી છે, તો એક તલાક આપ્યા પછી જયાં સધી ઈદ્દતત પરી થતી નથી, તે બીજી 
તલાક નહીં આપે. ઈદ્દત પુરી થતા ઓરત નિકાહથી નીકળી જશે. પછી તે બીજા 
નિકાહ કરી શકે છે. પરંત આ ઈદ્દત દરમિયાન અબબકરને રજૂઅ કરવાનો 
અધિકાર છે. માટે અબૂબકરે જો ઈદ્દતત દરમિયાન એવં કહી દીધ્‌ કે હું તલાકથી 
રજૂઅ કરં છં, તો તેની પત્ની તસીમા કરી વખતે તેના નિકાહમાં આવી જશે. પછી 
બીજી વખતે તલાક આપ્યા વગર અલગ ન શશે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ર૨૧) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર) તલાકે રજઈન1 બે પ્રકાર છે 

સવાલ (૨૧ ૬૭) : તલાકે રજઈ આપવાની સરત કઈ છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

કુક્હાએ કિરામે તલાકે રજઈના બે પ્રકાર બયાન કર્યા છે (૧) તલાક રજઇ 
અહસન (૨) તલાકે રજઈ હસન 

(૧) સંભોગ કરેલી ઓરતને પાકીની હાલતમાં એક તલાક આપવી કે હેઝ 
બંધ થયા પછી સંભોગ ન કર્યો હોય અને એ ઓરતની ઈદ્દત ખતમ થઈ જતા સધી 
તલાક વગર છોડી દેવી. આ તલાકે રજઈ અહસન છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિંચ્યહ ભાગ : પ 160 તલાક થવાનું બયાન 
(ર) શાદી પછી હજુ સંભોગ કર્યો ન હોય, એવી ઓરતને હૅઝની હાલતમાં 
તલાક આપવી અને સંભોગ કરેલી ઓરતને દરેક પાકીમાં હૈઝ બંદ થયા પછી એક 
એક તલાક સંભોગ કર્યા વગર આપવી અને હૈઝ ન આવતું હોય તો ત્રણ મહિનામાં 
અલગ અલગ એક એક તલાક સંભોગ કર્યા વગર આપવી. આ તલાકે રજઈ હસન 
છે, તેમાં તલાક આપવાનો પહેલો તરીકો બહેતર છે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / 
૨૨૧, દરે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ૨૩૧, ર૩૨) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૩) ઓરતના આ દાવા પર કે ''આપે મને છોડી દીધી'' 


પતિનું હા કહેવું 
સવાલ (૨૧ ૬૮) : એક વ્યકિતની પત્ની વાત વાતમાં પતિથી કહેતી હતી કે ''આપે 
મને છોડી દીધી'' (અલગ કરી દીધી) એક વખતે પતિએ તેત્તા જવાબમાં હા કહી 
દીધું, તો તેનાથી તલાક પડી ગઈ કે નહીં, જો પડી ગઈ તો કઈ ? તલાકે રજઈ, 
બાઈન, કે મૃગલ્લઝહ ? અને જે પણ તલાક થઈ હોય અતે જો બંને નિકાહમાં પાછા 
રહેવા માંગતા હોય, તો તેનં નિરાકરણ શું છે ? માત્ર રજઅત અથવા માત્ર નિકાહ 
અથવા હલાલો ? ઉમ્મીદ છે કે જલ્દી જવાબ આપશો. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં જો પતિએ ઓરતતને ખરેખર છોડી દીધી છે, તો તેના ''હા'' 
દ્વારા એકરાર કરવા પર એક તલાકે બાઈન (તલાક આપેલી સ્ત્રી જયારે બીજા પરષ 
સાથે નિકાહ ન કરી લે અને તેની સાથે સહવાસ ન થઈ જાય ત્યાં સધી પહેલો પરષ 
એની સાથે પનઃલગ્ન ન કરી શકે.) થશે અને ભૂતકાળમાં તેને છોડી નથી માત્ર 
ઓરતના ખોટા દાવા પર ગસ્સામાં આવીને તેતે ''હં, હા'' કહયં છે, તો તેનાથી કોઈ 
તલાક નહીં પડે. કારણ કે ઓરત ભૂતકાળમાં તલાક આપવાનો ખોટો દાવો કરે છે, 
માટે તેનાથી કોઈ તલાક નહીં પડે. 
(હઝરત મુકતી સાહેબનું આ કહેવું કે ખોટા દાવા પર ગુસ્સામાં આવીને તેને 
'હું, હા,'' કહયું છે, તો તેનાથી તલાક નહીં પડે કારણ કે ઓરત ભૂતકાળમાં તલાક 
આપવાનો ખોટો દાવો કરે છે, આ વિશે યાદ રહે કે જો પતિ જાતે ભૂતકાળમાં તલાક 
આપવાનો ખોટો એકરાર કરે. દા.ત. એવં કહે કે મેં પોતાની પત્નીને ગયા મહિને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 161 તલાક થવાનું બયાન 
તલાક આપી છે, હલાંકે તે પોતાના એકરારમાં જુઠો છે, છતાં ફક્હાની સમજતી 
પ્રમાણે તલાક થઈ જશે. (રદુલ મૃહતાર અલા ૬રિલ મખ્તાર : ૩ / ર૪૬) ટુંકમાં સવાલની 
સુરતમાં એક તલાકે બાઈન પડી જશે અને જો પતિએ ત્રણની નિય્યત કરી હોય, તો 
પણ વિશ્વાસ પાત્ર ગણાશે અને ત્રણ તલાક લાગી જશે.) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૪) જેની ઉપર નાપાક જીન સવાર હોય, તેની તલાકનો હુકમ 
સવાલ (ર૧ ૮૯) : અમારે ત્યાં એક મૃસલમાનને નાપાક જીન લાગી ગયો છે. તેને 
લીધે તે મોટેભાગે પોતાના ઘરવાળાઓથી ઝઘડો કરે છે, હમણાં એ ઘટના બની કે 
જયારે તે વ્યકેત પર જીનની હાજરી થઈ તો તેણે પોતાની પત્નીને તલાક આપી 
દીધી, તે વખતે ગવાહ પણ હાજર હતા, તો એવી હાલતમાં તેની પત્ની પર તલાક 
થઈ કે નહીં ? તેનો જવાબ ખૂબ જ જરૂરી છે, જલ્દી આપવા વિનંતી છે. 

તે પહેલા ડાભેલમાં એક આમિલ પાસે પણ લઈ ગયા હતા, તેમણે કહયં કે 
તેને નાપાક જીન છે. ત્યાંથી આવ્યા પછી સાંજે આ તલાકની ઘટના બની છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

ઘણાં લોકો ગસ્સામાં પત્નીને તલાક આપ્યા પછી પસ્તાય છે, પછી ગમે તે 
બહાનું કરીને (તલાકનો ઈન્કાર કરીને) પત્નીને નિકાહમાં રાખવાની કોશિશ કરે છે, 
જે બિલ્ક્લ હરામ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૩) 

પૂછેલી સૂરતમાં જો તે વ્યકિતએ તલાક આપી છે, અને તે જાતે તેનો એકરાર 
કરે છે, ગવાહોને તેની જાણકારી છે, તો તલાક થઈ ગઈ. 

પછી તલાકના શબ્દો ક્યા છે ? તે પ્રમાણે ફેસલો (જવાબ) હશે. જો માત્ર 
તલાક કહી અથવા એક તલાક કહી અથવા બે તલાક કહી (એટલે તલાકના સ્પષ્ટ 
શબ્દો કહયા) તો એ સૂરતમાં રજઈ તલાક પડી ગઈ (હેદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / 
રરપ) તલાકના એક પ્રકારમાં જયાં સધી પત્ની ઈદ્દતમાં હશે, નિકાહ કર્યા વગર 
તેનાથી રૃૂજૂઅ કરી શકાય છે અને તેને પત્ની બનાવી શકાય છં. (હિદાયહ ફી શર્હે 
બિદાયહ : ર / ર૫૪) અતે જો ત્રણ તલાક કહી અથવા તલાક, તલાક, તલાક (ત્રણ 
વખતે) કહયું તો પછી હલાલો જરૂરી છે, તેના વગર તેને પત્ની બનાવી શકતો નથી. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 162 તલાક થવાનું બયાન 
(૫) પિતાને તલાકનાં વકીલ બનાવવો 
સવાલ (૨૧૭૦) : એક વ્યકિતએ બે ગવાહોની સામે આ લખાણ લખ્યં કે હં 
અસલમ યસૂફ ભૈયાત પોતાની ખશી અને પુરી અકલથી કોઈ પણ દબાણ વગર 
પોતાની પત્નીને તલાક આપવાનો હક પોતાના પિતા યસૂફ ઈબ્રાહીમ ભૈયાતને 
આપું છું, મારા પિતા મારી પત્નીને જે પણ તલાક આપે, મતે મંજૂર છે, પછી 
આગળ લખ્યં કે હં પોતાની ખશીથી તલાક આપં છં, હં પોતાની ખશીથી તલાક 
આપં છં, હું પોતાની ખુશીથી તલાક આપું છું, તો આ સૂરતમાં તલાક વિશે શું હુકમ 
છે? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં અસલમ યસૂફે પોતાના પિતા યસૂકને તલાકનો વકીલ 
બનાવ્યો છે અને આ વકાલત સહીહ છે. યુસૂફ ઈબ્રાહીમ જે પણ તલાક આપશે, તે 
તલાક થઈ જશે. પરંત વકીલ યસૂકને વિચારીને પગલં ભરવં જોઈએ. ઘરના 
ઝઘડાને લીધે છોકરાએ પિતાને વકીલ બનાવ્યા છે અને તલાકતો હક આપ્યો છે, તો 
પિતાએ ખૂબ જ વિચારીને આ હકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
(રદલ મૃહતાર અલા દરિંલ મખ્તાર : ૩/ ૩૧૭, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૦૭) 
પતિ પોતે તલાક આપે અથવા કોઈને તલાકનો વકીલ બનાવે, દુરૃસ્ત છે. 
પોતાની પત્નીને પણ તલાકનો હક આપી શકે છે. 
વકાલત પછી પતિએ આગળ જે લખ્યું છે કે હું પોતાની ખશીથી તલાક આપું 
છું '' અને ત્રણ વખત લખ્યું છે, પરંત કોને તલાક આપે છે તેમાં ઓરતનં તામ 
અથવા તેની તરફ નિસ્બત તથી, માટે આ શબ્દોથી તલાક નહીં થાય, તલાક થવા 
માટે ઓરત તરફ નિસ્બત કરવી જરૂરી છે. (રદલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / 
૨૪૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ન) ઓરતનું નામ બદલીને તલાક આપવી 


સવાલ (ર૧૭૧) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને માત્ર ડરાવવા માટે એક 
છોકરીથી જે મસ્લિમ ત હતી, તેનાથી લખાવ્યું કે ધાબળાના ભૂતને ત્રણ તલાક આપં 
છું. 


હવે આ કાગળ જેમાં આ લખ્યં હતં, છોકરીની માતાને મળ્યો અને તેને આ 
કાગળ ફાડીને ફેંકી દીધો, છોકરીને બતાવ્યો તહીં, હવે છોકરી પતિ પાસે આવવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 163 તલાક થવાનું બયાન 
માંગે છે. આ બનાવને લગભગ એક મહિનો થઈ ગયો છે, આ કાગળનો કોઈ પણ 
ગવાહ નથી, તલાકની ખબર બાદમાં છોકરીને થઈ ગઈ છે, તેનો જવાબ આપવા 
મહેરબાની છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાક માટે પતિએ પત્ની તરફ નિસ્બત કરવી જરૂરી છે, નામ લઈને અથવા 
ઈશારાથી અથવા કોઈ શબ્દથી પત્ની તરફ નિસ્બત થશે તો તલાક થઈ જશે. આપનં 
લખવું ''ધાબળાત્તા ભૂત'' આપની પત્નીનં ઉપનામ છે અથવા આપ તેને એ શબ્દોથી 
યાદ કરતા હતા, તો તલાક થઈ જશે. નહીં તો નહીં. એટલા માટે કે 'ધાબળાના ભૂત'' 
તેનું તામ અથવા ઉપત્તામ તથી. (રદુલ મુહતાર અલા દુરરેલ મુખ્તાર : ૩ / ૨૪૮, ફતાવા 
હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૪૩૯) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪) તલાક આપનારાથી દંડ વસૂલ કરવો અથવા બીજી 
યુકિતઓ અપનાવવી 
સવાલ (૨૧૭૨) : (૧) જો ગામ અવથા શહેરની મુસ્લિમ કમિટી તલાક આપનારા 
પાસેથી પ અથવા ૧૦ હજારનો દંડ વસૂલ કરે, હાલાંકે તેનાથી કોઈ પ્રકારનો ઝઘડો 
અતે ફિતનાનો ખતરો ત હોય અને હેત માત્ર સમાજમાં વધતી તલાક પર રોક 
લગાવવાની હોય તો ઈમામ અબૂ યુસૂક (રહ.) ના મસ્લક પ્રમાણે (કે તેમના નજીક 
દંડ લેવો જાઈઝ છે.) કોઈ ગુંજાઈશ નીકળી શકે છે કે નહીં? 

(ર) અને જયાં સુધી વર્ણન કરેલ દંડ અદા ન કરવામાં આવે, એ તલાક 
આપનારા પર કયાંક નિકાહ કરવાની પાબંદી લગાવવી કમિટી તરફથી જાઈઝ છે કે 
નહીં ? અથવા તેના ઘરના કોઈ પણ સભ્યના નિકાહને કમિટી દંડ વસુલ કરવા માટે 
રોકી શકે છે ? એટલે આ વિશે માત્ર તલાક આપનારા પર નિકાહની પાબંદી 
લાવવામાં આવશે અથવા તેત્તા ઘરના કોઈ પણ સભ્ય પર પાબંદી લાગશે ? 

(૩) દંડની માંગણી તલાક આપનારથી કરવામાં આવે અથવા તેના પિતાથી? 
અમારા ત્યાં રિવાજ એ છે કે તલાક આપનારાના પિતાથી દંડ માંગવામાં આવે છે 
કારણ કે તે ઘરનો વડીલ અને જિમ્મેદાર હોય છે, જો આવં ન કરવામાં આવે તો 
પરેશાની થાય છે અને તેમાં શંકા નથી કે દંડ વસુલ કરવાથી ઘણાં લોકો તલાક 
આપવાથી રોકાય જાય છે, જો કોઈ તલાકનો વિચાર કરે છે તો પણ જો કે દંડ એક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 164 તલાક થવાનું બયાન 
શરમની વસ્ત છે એટલે તેનાથી બચી જાય છે અને જો કોઈ હિંમત કરીને તલાક 
આપી પણ દે છે તો તેનો દંડ બીજાને માટે બોધ બને છે. તો આ કારણે શં ઈમામ 
અબૂ યુસૂફ (રહ.) ના મસ્લક પર જે ઘણી ફિકહની કિતાબોમાં અમુક શરતો સાથે 
મોજૂદ છે, અમલ ન કરી શકાય ? 

(૪) એવી રીતે જો કોઈ ઓરત નિકાહની ઈજાઝત વખતે એ શરત લગાવે કે 
મેં એક હજાર પર નિકાહ કર્યા અને તે મેં પતિને હદિયો કરી દીધો અને પાંચ હજાર 
પર નિકાહ કર્યા , જો તે મને તલાક આપે છે એટલે એ શરતથી નિકાહ પર રાજી છું 
કે મહેર એક હજાર છે અને તે હં માફ કરી દઉ છું અને જો તે મને તલાક આપે છે 
તો પાંચ હજાર તેના જિમ્મે રહેશે, તો શું તલાક આપવાથી પાંચ હજાર પતિના 
જિમ્મે જરૂરી રહેશે કે નહીં ? જેમકે હિદાયહ અને બીજી કિતાબોમાં આ રીતે બે 
બાજુ શરત સાથે તિકાહતે સાહિબેન (રહ.) નતા મતે જાઈઝ છે અત્તે શરત પુરી થવા 
પર બદલો વાજિબ થશે (હિદાયહ : ૩૦૯- ૩૨૭) હા ઉપરોકત મસ્અલામાં શરત ૭! 
ધડક 5પ્ફઃહધક। થી સંબંધ ધરાવે છે. એટલે પતિએ પત્નીને શહેરમાં રાખવા 
અતે કાઢવા વિશે છે. જયારે કે મારા સવાલમાં નિકાહમાં હંમેશા રાખવા અને ત 
રાખવા વિશે શરત છે. બાકી કારણ તો બંનેમાં એક જ છે, જે પણ જવાબ હોય તે 
આપવા વિનંતી છે. 

(૫) શું ઉપરોકત મસ્અલાનો હલ એ થઈ શકે છે કે મહરે ફાતિમીને કમિટી 
જરૂરી કરી દે અથવા ગામના બધા લોકોને ભેગા કરીને તેની ઉપર એકમત કરી દે. 
તેનાથી ભવિષ્યમાં તેનો રિવાજ થાય અને તલાકના બનાવો ન બને. કારણ કે મહરે 
ફાતિમી ૧૩૧ તોલા ૩ ગ્રામ ચાંદીની કિંમત હાલમાં ૪-પ હજાર રૂપિયા છે, જે 
મોટી રકમ છે. તેના કારણે તલાકની સંખ્યા ઓછી થઈ શકે છે. 

(€) અથવા મહેર બે તરીકાથી રોકડ અથવા ઉધાર નક્કી કરવામાં આવે અતે 
ઉધાર મહેરની અદાયગી તલાક અથવા મૃત્ય પર જરૂરી હોય, જેમકે ફિકહની 
કિતાબોમાં તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે, પરંત યાદ રહે કે છેલ્લી બે સૂરતોમાં 
લોકો સહમત નથી, કારણ કે તેમાં દરેકને વધારે મહેર આપવી પડે છે અને તેમાં 
વારસો પણ લાગ્‌ પડે છે. જયારે કે દંડમાં તલાક આપનારા પર સજા આવી પડે છે. 

આપ જનાબ પણ આ સિલસિલામાં પોતાના વિચારો બયાન ફરમાવો કે 
તલાકની સંખ્યા ઘટાડવા માટે કઈ સરત અપનાવવી જોઈએ ર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 165 તલાક થવાનું બયાન 
જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) હનકી મસ્લકમાં માલી દંડ જાઈઝ નથી. ઈમામ અબૂ યસૂફ (રહ.) ની 
નજીક પણ માલી દંડ જાઈઝ નથી, તેમના મતે તફસીલ એ છે કે ૧૦-૧૫ હજાર 
રૂપિયા (દંડ) લઈને વર્ષ -બે વર્ષ માટે જમાત અથવા કમિટી પોતાની પાસે 
અમાતત રાખી લે, પછી તેને પરત આપી દે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૪ 
/:૧) બહર અને આલમગીરીના હવાલાથી હઝરત મૌલાના મકતી કિફાયતલ્લાહ 
સાહેબ (રહ.) એ ઉપરોકત મસ્અલાની સ્પષ્ટતા કરી છે. 

(માટે આ દંડ લેવો અતે તેનો ખર્ચ વર્ણન કરેલ (પંચો, કમિટીએ પોતે 
વાપરવો, બિરાદરીમાં ખર્ચ કરવો, અલ્લાહ માટે આપવો) અથવા કોઈ બીજા 
ઉપયોગમાં લેવો જાઈઝ નથી. બલકે જેનાથી લીધો છે, તેને પરત આપવો જરૂરી છે. 
હાં, એવા લોકોની ચેતવણી અને એવી વાતોને બંધ કરવા માટે એ જાઈઝ છે કે એવા 
લોકોને પંચાયત અને બિરાદરીમાંથી હાંકી કાંઢે અને જયાં સધી તે આ કાર્યથી તોબા 
ત કરે, તેની સાથે સંબંધ ન રાખવામાં આવે. (કિકાયતુલ મુકતી : ર / ર૦૫-૨૦૮) 

(ર) તલાક આપવાથી પતિ ફાસેક થતો નથી. (ફકિકહે ઈસ્લામી : ૭ / ૩૫૭) 
એવી રીતે બીજી-ત્રીજી શાદી કરવાથી પણ પતિ ગૃનેહગાર નથી થતો (તફસીર ઈબ્ને 
કષીર : ૨ / ૨૦૯, સૂરએ નિસાઅ : ૩) માટે તેની ઉપર દંડ નાંખવો અથવા બાયકોટ જેવો 
વ્યવહાર કરવો જાઈઝ નથી. બીજો વ્યકિત ભલે ગામ અથવા મછોલ્લાનો હોય, 
દરેક વખતે એ જાણી શકતો નથી કે પતિએ તલાક કયા હેતથી આપી છે ? અને જે 
હકમની શરીઅતમાં ઈજાઝત હોય, તેની ઉપર કોઈ સજા લગાવવી જાઈઝ નથી. 
અને જયારે કોઈ સજા નકકી કરવી પતિ માટે (ઉપર) જાઈઝ નથી. તો તેના ઘરના 
લોકો અથવા રિશ્તેદારો સાથે વર્ણન કરેલ વર્તાવ કરવો જાઈઝ નથી. 

(૩) પતિ હોય કે તેત્તો પિતા કોઈનાથી દંડ લેવો જાઈઝ તથી, જવાબ નંબર 
એકમાં તેની સ્પષ્ટા આવી ગઈ છે કે બે અથવા પાંચ વર્ષ માટે રકમ અમાનત લઈને 
રાખી લે, પછી પરત આપી દે, પરંત જવાબ નં. ર પ્રમાણે તેની પણ ઈજાઝત હોઈ 
શકતી નથી. 

(૪) ઓરત એવી શરત લગાવે જે તેના વિશે હોય અને તેમાં તેનો ફાયદો 
હોય, તો ઈમામ અબૂ યસૂફ (રહ,) અને ઈમામ મહમ્મદ (રહ.) ની નજીક તેની 

ઈજાઝત છે. માટે વર્ણન કરેલી શરત જાઈઝ છે, કારણ કે નિકાહ હમેંશા માટે હોય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 166 તલાક થવાનું બયાન 
છે, માટે કરારતામામાં આ શબ્દો લખે : હું ઝેનબ, કાસિમ સાથે નિકાહ કરું છું, 
૫૦૧ રૂપિયા રોકડ મહેરના બદલામાં, પરંત જો તે મને તલાક આપશે તો દસ 
હજાર રૂપિયા વસુલ કરીશ (રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૧૨૩) 

તેનાથી ઉત્તમ વાત જે ત્રણે ઈમામોની નજીક માન્ય છેં આ છે કે ઓરત આ 
એકરાર કરે કે હું ઝેનબ, કાસિમ સાથે નિકાહ કરું છું ૩૦૧ રૂપિયા રોકડ મહેરના 
બદલામાં અને ૧૧ હજાર રૂપિયા ઉધાર મહેરના બદલામાં, તો આ સરત ત્રણે 
ઈમામોની નજીક જાઈઝ છે. અને તલાકથી ઉધાર મહેર રોકડ (તરત જ અદા કરવી 
જરૂરી) બની જાય છે. 

(૫) ગુજરાતમાં હજુ મહેર ઘણી ઓછી આપવામાં આવે છે, તેને વધારવાની 
જરૂરત છે, આજથી લગભગ ૫૦ વર્ષ પહેલા એક રૂપિયે એક તોલો ચાંદી આવતી 
હંતી અતે આજે ૩૦ થી ૩૫ ટકા ચાંદીની કિંમત વધી ગઈ છે, પરંત મહેર પોતાતતી 
જગ્યાએ જ છે. માટે મહરે ફાતિમીનો રિવાજ આપીને એક સનનત અદા કરવી 
બહેતર છે. તેની સાથે ઓરતની પરેશાની પણ દૂર થાય. 

(હદીસમાં જો કે વધારે મહેરની તરગીબ આપવામાં આવી તથી. પરંત 
આટલી ઓછી મહેર, જે ગજરાતમાં પ્રચલિત છે, તેનો પણ હુકમ આપવામાં આવ્યો 
નથી. એટલે હેસિયત પ્રમાણે મહેર હોય અથવા સૌથી બહેતર મહરે કાતિમી હોય.) 

(મુસ્લિમ : ૧ / ૪૫૮, હદીસ તં. ૭૮-૧૪૨૬) 

(€) જે જાઈઝ તરીકો છે, તેની ઉપર તમામ ઉલમા સહમત છે, તેની ઉપર 
અમલ કરવો બહેતર છે અને તલાક અને મૃત્યુથી તે ઉધાર મહેર રોકડ (તરત જ 
અદા કરવી વાજિબ) થઈ જશે, પછી જો પતિનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. તો ઓરત 
શરીઅત પ્રમાણે ગામની કમિટી દ્વારા પોતાની મહેર વસલ કરશે. 

(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૯૯) 

નોંધ : તલાકવાળી ઓરતની અવલાદ હોય, તો અવલાદનો ખર્ચ (તેની) આઠ 

વર્ષની ઉમર સધી વસલ કરશે, એવી રીતે પોતાનો સમય અવલાદતી તરબીયતમાં 

લગાવે છે, તો તેની મહિને મજરી પણ અલગથી વસુલ કરી શકે છે. શરીઅતમાં તેની 
ઈજાઝત છે. (સૂરએ બકરહ :ર૩૩, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૬૦) 

પરંત સારા ઘરની ઓરતો ઉપરોકત હૅક વસુલ ન કરીને પોતાનું તુકસાન 

ઉઠાવે છે, તેને પણ ચાલં કરવાની જરૂરત છે. તેનાથી પણ આપ લોકો જે સ્કીમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 167 તલાક થવાનું બયાન 
ચલાવી રહયા છો, તેમાં એક ગણો ફાયદો થશે, ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ૃ જાણનાર 
છે. 

(૮) તલાક આપનારા વ્યકિતથી સંબંધો તોડવા 


સવાલ (૨૧૭૩) : મજબરીમાં એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને તલાક આપી, તેને 
લીધે તલાક આપનારા વ્યકિતતે અત્તે તેત્તા ઘરવાળાઓને, ખાત્દદાત અને તેની 
બિરાદરીના લોકોએ પોતાના સમાજ અને બિરાદરીથી બહાર કાઢી નાંખ્યા, અને 
તેનાથી કોઈ પ્રકારનો સંબંધ રાખતા તથી અને બિરાદરીતા લોકોને પણ તેની સાથે 
ખશી અને ગમીના મોકા પર કોઈ પ્રકારનો સાથ આપવાથી મનાઈ કરે છે, શું આ 
યોગ્ય છે? 

જવાબ : હા મેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

નિકાહ પતિ - પત્ની વચ્ચે એક કરાર અને વચન છે, તેમાં પત્ની પોતાની 
જાતથી ફાયદો ઉઠાવવાની ઈજાઝત સાથે વાયદો કરે છે કે તે કારણ વગર ઝઘડો 
અને ફસાદ નહીં કરે. પતિના માલમાં ખયાનત નહીં કરે અને પવિત્રતા સાથે જીવન 
પસાર કરશે અને પતિ કરાર કરે છે કેજો ઓરત પોતાના હકો અતે જવાબદારીઓને 
પૂરી કરશે, તો તે તેના ભરણપોષણ, કપડા, મકાન વગેરે જરૂરતો પરી કરશે અને 
જુલ્મ અને અત્યાચાર નહીં કરે. 

તેમ છતાં બંનેમાં કોઈ ઝઘડો થઈ જાય તો બંને કોઈને મઘ્યસ્થી બત્તાવીને 
સમાધાન કરી લે, આ યોગ્ય છે, જો તેનાથી પણ બંનેમાં સમાધાન ન થાય અને 
ઓરતની ભૂલ હોય તો પતિને જોઈએ કે તે પ્રથમ ઓરત સાથે સવાનં છોડી દે, તેની 
પથારી અલગ કરી દે, તેનાથી પણ સમાધાન ન થાય તો તેની એવી રીતે પિટાઈ કરે 
કે શરીર પર નિશાન ત પડે, તેમ છતાં સુધાર ન થાય તો એક રજઈ તલાક આપીને 
ઓરતને છોડી દે, (સૂરએ નિસાઅ : ૩૪) જો ઈદતમાં જ સમાધાન થઈ જાય તો બીજી 
વખતે નિકાહ કર્યા વગર તેને નિકાહમાં લાવી શક છે. 

તલાક આપવામાં પતિ ઉતાવળ ત કરે. એટલા માટે કે રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ 
ફરમાવ્યું કે જાઈઝ કામોમાં સૌથી વધારે અપ્રિય કામ અલ્લાહ તઆલાની નજીક 
તલાક આપવી છ. (અબૂદાવૂદ ઃ ૧ / ર૨૯£, હદીસ નં ર૧૭૮) 

પરંત્‌ જયારે પતિ - પત્નીમાં એક સાથે રહેવાની કોઈ ઉમ્મીદ ન હોય, અને 
સાથે રહેવાથી એક બીજાના હકો પાયમાલ થતા હોય, તો એવી હાલતમાં શરીઅતે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 168 તલાક થવાનું બયાન 
પરૃષને અધિકાર આપ્યો છે કે તે ઓરતને તલાક આપે. કર્ઓને પાક અને હદીસે 
પાકમાં જરૂરત વખતે તલાક આપવાની ઈજાઝત છે, તો એક જાઈઝ કામ પર 
અમલ કરવાથી બિરાદરીથી સંબંધ તોડવો હરામ છે, કર્આાન અને હદીસના 
અહકામમાં ફેરફાર કરવો છે. જે હરામ છે. એવી રીતે બીજી શાદી કરવા પર પાબંદી 
લગાવવી અથવા કોઈ સજા આપવી પણ હરામ છે. માલી સજા આપવી પણ હૅનકી 
મસલકમાં જાઈઝ નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૯) તલાક આપવી કેવું છે ? 

સવાલ (ર૧૭૪) : તલાક આપવી જાઈઝ છે, ના જાઈઝ છે, હલાલ છે અથવા 
હરામ છે ? આ કેવા પ્રકારતો ગુનોહ છે ? નાનો કે મોટો ? જો પતિ - પત્ની 
પોતાની ખશીથી અલગ થાય તો તેઓ ગતનેહગાર થશે ? જો કોઈ ભૂલને કારણે 
દા.ત. બંને વચ્ચે પ્રેમ અને દિલી સંબંધ બાકી ત રહે, અથવા વારંવાર ઝઘડો થતો 
હોય અથવા ઓરત તાના તાના બહાત્તા બનાવીને પોતાના માતા - પિતાને ઘરે બે 
ત્રણ વર્ષ પડી રહેતી હોય, એવી હાલતમાં પતે તેનાથી મૃકિત મેળવવા ત્રણ તલાક 
આપે તો પતિ ગૃનેહગાર થશે ? તલાક આપનારા પાસેથી કમિટીના લોકો પોતાની 
મનમાની પ્રમાણે કાયદો બનાવીને પતિથી દંડ વસલ કરે અને પતિને બીજા નિકાહ 
કરવાથી રોકે અને તેના બાળકોને તલાકવાળી ઓરત પાસે રાખવા પર અતે તેના 
ભરણપોષણ આપવા પર મજબર કરે, આ વિશે પતિ કેટલો જવાબદાર રહેશે ? 
અતે કિમટીના લોકો આ વિશે કેટલા જિમ્મેદાર છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પહેલા જવાબમાં તેની તકસીલ આવી ગઈ છે, જરૂરત વખતે અહકર જાતે 
આવી જશે. જો કમિટીના સભ્યો ગલતી પર છે. તો તેમની સધારણા જરૂરી છે. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૦) તલાકમાં ખાસ વખત અને ગવાહ જરરી નથી 
સવાલ (૨૧૭૫) : મારી છોકરીને તેના પતિએ રાત્રે બાર વાગે ત્રણ તલાક આપીને 
અમારા ઘરે રવાના કરી દીધી, તો તલાક થઈ કે તહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
તલાક પતિ દિવસે આપે કે રાત્રે, ગવાહ હાજર હોય કે ન હોય, જે પણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 169 તલાક થવાનું બયાન 
તલાક આપશે લાગી જશે, (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૯૮) પૂછેલી સુરતમાં છોકરીને 
ત્રણ તલાક આપવામાં આવી છે, તે લાગી ગઈ. હવે તે પોતાના પતિ પર હલાલા 
વગર હલાલ નહીં થાય, (સૂરએ બકરહ : ૨૩૦, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૧) મેં છોડી દીધી અથવા છોડી દઈશ, એમાં મતભેદ 
અને તેનો હુકમ 

સવાલ (૨૧૭૮) : મૃહતરમ હઝરત મકતી સાહેબ ! સલામ બાદ અરજ છે કે 
અમારા ભત્રીજાનો તેતી પત્ની સાથે એક બનાવ બન્યો, તેની હકીકત આ છે કે તેની 
પત્ની ઘણી મદદથી તેના પિતાને ઘરે બેસેલી છે, બોલાવ્યા છતાં પણ આવતી નથી, 
તો પરમ દિવસે ભત્રીજાએ લગભગ આઠ વાગે પોતાની નાની બહેન સાથે એ 
કહેવડાવ્યં કે જબેદાને જઈતે એવં કહી દે કે જો ત ૧૦ વાગ્યા સધીમાં નહીં આવે, તો 
મેં તને છોડી દીધી, આ વાતનો એકરાર તેણે ઈસ્માઈલ કયાત અને તેની પત્ની સામે 
આ જ શખ્દોથી કર્યો, પરંત તેની માતા અને તેની બે બાલિગ બહેનોનં કહેવં છે, જે તે 
વખતે પાસે હતી કે તેને આ શબ્દો કહયા હતા જો ૧૦ વાગ્યા સધીમાં નહીં આવે તો 
હં છોડી દઈશ. 

હવે મારો ભત્રીજો પણ કહી રહયો છે કે મેં આ જ શબ્દો કહયા હતા. પરંત 
ત્યાર પછીના શબ્દો કે ''જો નહીં આવે તો દુઃખી થશે'' તેમાં બે બહેત્તોમાં મતભેદ 
છે, એકનું કહેવં છે કે આ શબ્દો પણ કહયા હતા, જયારે બીજી કહે છે કે મેં આ 
શબ્દો સાંભળ્યા નથી. 

ખુલાસો એ છે કે આ વાતમાં બધા એકમત છે કે પતિએ આ કહયું હતં કે જો 
ત ૧૦ વાગ્યા સુધીમાં નહીં આવે તો હું છોડી દઈશ, પરંત આનાથી પહેલા 
ઈસ્માઈલ કયાત સાહેબ અને તેમની પત્નીની સામે આ કહયું હતું '' નહીં આવે તો 
મેં છોડી દીધી,'' એવી રીતે બે બહેનોમાં બીજા વાકયમાં ''દુઃખી થઈશ'' એ વિશે 
પણ મતભેદ છે. તો એવી હાલતમાં શરઈ દ્રષ્ટિએ શું હકમ છે ? તલાક થઈ કે નહીં? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

મેં આપનો તફસીલી પત્ર વાંચ્યો. એ બંનૈતતે વાંચ્યા પછી એ જાહેર થાય છે કે 
પતિ કહે છે કે ૧૦ વાગ્યા સધી ત નહીં આવે તો હું છોડી દઈશ, તો તેમાં પતિનો 
એકરાર, એવી રીતે નાની છોકરી અને તેની બે બહેનોની ગવાહીથી તલાક નહીં થાય. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 170 તલાક થવાનું બયાન 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મૃખ્તાર : ૩/ ૩૧૯) 
પરંત પતિએ ઈસ્માઈલ કયાત સાહેબ અને તેમની પત્ની સામે એ શબ્દોમાં 
એકરાર કર્યા હતો કે મેં કહયું હતું '' જો ત ૧૦ વાગ્યા સુધી નહીં આવે તો મેં તતે 
છોડી દીધી'' પરંત હવે તેના ઈન્કાર પર બે ગવાહોમાં બે પરષો અથવા એક પરષ 
અને બે ઓરતોથી નિસાબ પરો થતો નથી. એટલે તલાક નહીં થાય. 
(દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : પ / ૪૬૫) 
જોકે પતિએ અલ્લાહનો ડર રાખીને સાચી હકીકત બયાન કરી દેવી જોઈએ. 
(સૂરએ હજ : ૩૦) 
જો ખરેખર પતિએ કહયું હોય કે '' જો ત્‌ ૧૦ વાગ્યા સધી નહીં આવે તો મેં 
તને છોડી દીઘી.'' આ શબ્દોથી એ તલાક બાઈન લાગી ગઈ. 
(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ર૩૫) 
પતિ - પત્ની બે ગવાહો સામે બીજી વખતે નિકાહ પઢી લેશે, તો નિકાહ થઈ 
જશે, તેમાં હલાલાની જરૂરત તથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૭) (માટે બીજી 
વખતે નિકાહ કરી લેવા બહેતર છે, તેનાથી કે સત્યને છપાવીને ઝિનામાં સંડોવાય 
જાય) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧ર) તલાક વિશે ગવાહોની ગવાહી ભિન્ન હોય તો શું 
હુકમ છે ? 
સવાલ (૨૧૭૭) : મારા ભાઈ યસૂફ નગદીનો ઝઘડો તેના સાળા હત્તીકફ હસન 
ચિનારા સાથે થયો, મારો આ ભાઈ નીચે પડી ગયો, તો તેણે ગસ્સામાં હતીફની 
બહેનને એટલે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી. પરંત્‌ તલાકની સંખ્યા અને તેતા 
શબ્દોમાં મતભેદ છે. 
(૧) તેની પત્ની મરયમતું કહેવું છે કે મેં આ સાંભળ્યું : '' તારી બહેનને 
તલાક'' 
(ર) હનીફ હસત ચિનારા : ''મેં તલાક વિશે સાંભળ્યું હતું, પરંત્‌ આ ઘટના 
વખતે ઘણાં ગસ્સામાં હતો, એટલે તેને આ શબ્દો કહયા હતા, તે મને યાદ નથી.'' 
(૩) હમીદ મહમ્મદ ચિનારા : મેં સોભળ્યું હતું '' આઈ ડિવોર્સ યુ'' આ 
શબ્દો મેં એક વખતે સાંભળ્યા અને ઝઘડાને રોકવામાં હં મશ્ગલ હતો. એટલે કેટલા 
વખતે તેણે આ શબ્દો કહયા હતા, તે મને ખબર તથી. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 171 તલાક થવાનું બયાન 

(૪) હવ્વા બીબી હનીફ ચિતારાઃ મેં સાંભળ્યું હતં '' તારી બહેનને તલાક 
આપી, તલાક. 

(૫) ઈબ્રાહીમ ચિનારા : 'મં સાંભળ્યું, તારી બહેનને તલાક આપી, આ બે 
વખતે કહયું'' પછી તલાકના શબ્દો કહીને તે ટેલિફોન કરવા જતો રહયો. 

(«) હસન નગદી : તેણે એવું કહયું કે ''આઈ ડિવોર્સ યુ, ગેટ આઉટ'' 

તો આ સરતમાં કેટલી અને કઈ તલાક પડી, તફસીલથી જવાબ આપવા 
મહેરબાની છે. 

યાદ રહે કે મારા ભાઈએ આ તલાક દિલથી આપી નથી, બલકે ગસ્સામાં 
આપીને, માત્ર ઓરતના ભાઈને દુર કરવા આવું કહયું હતું, પત્નીને તલાક 
આપવાનો કોઈ ઈરાદો ત હતો, બંને પતિ - પત્નીનો સંબંધ ઘણો સારો છે, તેઓ 
ખુશીથી જીવન પસાર કરી રહયા છે, તેમના બાળકો પણ છે. તેઓ પોતાતા 
બાળકોને બરબાદ કરીને અલગ જીવન પસાર કરવા માંગતા નથી. માટે ઉમ્મીદ છે 
કે સંતોષકારક જવાબ આપશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

સૌથી પહેલા એ જાણી લો કે તલાક સામાન્ય રીતે ગૃસ્સામાં જ આપવામાં 
આવે છે, રાજી ખશીથી કોઈ આપતું નથી, અને શરીઅતમાં જે શબ્દો તલાક માટે 
વપરાય છે, જયારે ઓરતને સંબોધીતે અથવા તેની તરક નિસ્બત કરીતતે પતિ કહેશે, 
તો તલાક લાગી જશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૯૮) ભલે મજાકમાં કહે અથવા 
ગંભીરતાથી અતે એ શબ્દોનો બોલવાનો ઈરાદો હોય કે ત હોય. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ 
/ ૩૫૩) રસૂલલ્લાહ (સલ.)નં કરમાન છે. ત્રણ ચીજો એવી છે કે તેની ગંભીરતામાં 
પણ ગંભીરતા છે અને મજાકમાં પણ ગંભીરતા છે અને એ ત્રણ ચીજો આ છે (૧) 
નિકાહ (ર) તલાક (૩) રજઅત (તલાક આપ્યા પછી પત્ની સાથે ફરીથી રૃજુઅ 
કરવં અથવા નિકાહ કરવા) 


હ» હડ નેં) થો, ૭8: 08-૨૭ 
. સ» ૭82૫1) દૃક્નાઃ-*ગ્-ઝક્સ-“58*: 


(તિરમિઝી : ૧ / રરપ, હદીસ તં ૧૧૮૪) 


માટે પત્ની, એવી રીતે પતિ અને બનેવી અલ્લાહ તઆલાનો ડર રાખીને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 172 તલાક થવાનું બયાન 
સત્ય હકીકતનો એકરાર કરે, જો કોઈ સત્ય હકીકત જાણવા છતાં છપાવે, તો તે 
સખત ગૃનેહગાર થશે. ગવાહ પણ સત્ય હકીકત બયાન કરે, નહીં તો તેઓ પણ 
ગુનેહગાર થશે, (સૂરએ હજ : ૩૦, સૂરએ બકરહ : ર૮૩) 

પછલા સવાલમાં જે કંઈ લખ્યં છે તેના અનસંધાનમાં આ હકમ હશે કૅ ગવાહ 
નંબર ૧,૪ અને દની ગવાહી પ્રમાણે મરયમ બીબીને બે તલાકે બાઇન પડી જશે. 
તેમાં ફરી નિકાહ કરીને બંને પતિ - પત્ની બનીને પાછા રહી શકે છે (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ ઃ ૧ / ૪૭ર) ગવાહ તંબર પાંચ ના બયાન પ્રમાણે ત્રણ તલાક થાય છે. પરંત 
તેની સાથે કોઈ ગવાહ નથી, એટલે તેની ગવાહી પર ત્રણ તલાકનો હકમ લાગશે 
તહીં. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : પ / ૪૬૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર 
છે. 
(૧૩) પતિના એકરાર પર કોર્ટની તલાકનો હુકમ, જયારે 

કે બાદમાં તે ઈન્કાર કરે 

સવાલ (ર૧૭૮) : મારા પતિએ કોર્ટમાં મને પોતાના નિકાહમાંથી અલગ કરવાનો 
દાવો કર્યો હતો કે મને મારી પત્નીને અલગ કરવી છે, (તલાક આપવી છે.) તે વખતે 
કોર્ટમાં મેં પણ પોતાના ભરણ પોષણનો ખર્ચ માંગ્યો હતો. પછી કોર્ટ દ્વારા મને તેના 
નિકાહમાંથી અલગ કરવાનો ફેસલો કર્યો. તેની એક તકલ પણ આ સવાલની સાથે 
છે. તેમાં મને મારા પતિએ પોતાના નિકાહમાંથી અલગ કરવાનો એકરાર પણ કર્યો 
છે. 

હેવે મારો પતિ મિત્રો સામે એવું કહે છે કે મેં મારી પત્નીને કોર્ટ દ્વારા અલગ 
કરી છે, મેં જાતે તેને અલગ કરી નથી. એટલે મેં જાતે તેને તલાકના શબ્દો કહયા 
નથી, એટલે તે મારા નિકાહથી અલગ થઈ શકતી નથી. જયારે કે તેણે મને પોતાત્તા 
નિકાહથી અલગ કરવાનો દાવો કર્યો છે અને કોર્ટે મને અલગ થવાનો ફેસલો પણ 
આપ્યો અને પતિએ તેનો એકરાર પણ કરી લીધો, તો મને તલાક થશે કે તહીં ? અને 
કોર્ટના આ ફેસલા પહેલા મારા વકીલે પતિથી પછયું હતં કે તમને પોતાની ઓરત 
પાછી લઈ જવી છે, તો પતિએ મનાઈ કરી દીધી હતી, તો હવે મારે શં કરવં 
જોઈએ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

સવાલની સાથે તમારા તરફથી કોઈ નકલ મળી નથી, જેનં આપે વર્ણન કર્ય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 173 તલાક થવાનું બયાન 
છે, તલાક વિશે દાવો કરવાથી અથવા વકીલતા અલગ કરવાથી ઓરત નિકાહથી 
નહીં નીકળે, જયાં સધી કે પતિ ઓરતને ઠોસ તલાક લખીને ન આપે અથવા 
તલાકના શબ્દો ન બોલે. 

(યાદ રહે કે જો વકીલ, વકીલ બનાવનારની ઈજાઝત અને મરજીથી, વકીલ 
બનાવનારની પત્નીને તલાક આપે, તો તેનાથી તલાક લાગવામાં કોઈ શંકા નથી.) 

કોર્ટના તલાક આપવાથી શરઈ તલાક નહીં લાગે. કારણ કે કોર્ટના જજ બિન 
મૃસ્લિમ હોય છે, તેમનો કેસલો મુસલમાનોની તલાક બાબતે શરીઅતમાં કબુલપાત્ર 
અતે લાગુ પડશે નહીં. 

(સવાલની સરતમાં પતિનો મૃકદ્દમો કરવાત્તે કારણે તલાક આપવામાં આવી 
છે. એટલે તેના જાઈઝ હોવામાં કોઈ શંકા કરવી જોઈએ નહીં, અને એવં સમજવં 
જોઈએ કે જજે હકીકતમાં વકીલ બનીને એ વ્યકિતની પત્નીને તલાક આપી છે અને 
વકીલનં મસલમાન હોવં જરૂરી નથી.) 

આ વિશે મારી ગુજરાતી કિતાબ મુસલમાન ઓરત વાંચવાથી પ્‌રી હકીકત 
માલમ થઈ જશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૪) પત્નીની બિન ઈસ્લામી અદાલતમાં તલાકની માંગણી 

પર પતિનું રાજી થવું 

સવાલ (૨૧૭૯) : એક વ્યકિતએ લંડનમાં નિકાહ કર્યા, લગભગ ત્રણ - ચાર 
મહિના પતિ - પત્ની સાથે રહયા, પરંત સ્વભાવ મેચ ન થવાથી તેઓ અલગ રહેવા 
લાગ્યા, દસ વર્ષ સૂધી અલગ રહેવા પછી પત્નીએ કોર્ટમાં અરજી કરી કે હું મારા 
પતિથી તલાક ઈચ્છ છં, કોર્ટે પતિતે બોલાવીને કહયું કે તમારી પત્ની તમારાથી 
તલાક ઈચ્છે છે, તો પતિએ તેના જવાબમાં કહયું કે મને તેમાં કોઈ વાંધો નથી, માટે 
કોર્ટે બંનેને અલગ થવાનું સર્ટિફેકેટ આપી દીધું, પછી તે ઓરતે બીજા નિકાહ પણ 
કરી લીધા, તો શું કોર્ટમાં વર્ણન કરેલ સર્ટિફેકેટથી તલાક થઈ ગઈ ? અને તેના 
બીજા નિકાહ દુરસ્ત થયા કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

કોર્ટમાં પતિથી એ પૂછવા પર કે તારી પત્ની તારાથી તલાક ઈચ્છે છે, તેનું એ 
કહેવું કે મતે કોઈ વાંધો તથી, તેનાથી તલાક પડતી નથી. પરંત આ વાતચીત પછી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 174 તલાક થવાનું બયાન 
તલાક સર્ટિના લખાણ પર જે કાર્યવાહી થઈ હોય અને તેની ઉપર પતિની સહી હોય, 
તો બની શકે છે કે કોઈ હુકમ સાબિત થાય, તેના માટે સંપૂર્ણ વિગતો સાથે તલાક 
સર્ટિનં લખાણ વાંચવં જરૂરી છે. તેની ઉપર વર્ણન કરેલ મસ્અલાનો હુકમ આધારિત 
છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૧૫) કોર્ટની તલાકનો હુકમ 

સવાલ (ર૧૮૦) : કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યા પછી બિન મૃસ્લિમ કોર્ટના જજે એ 
ફેસલો કર્યો કે આજથી તમે બંને પતિ - પત્નીના સંબંધથી અલગ થઈ ગયા, તમે 
બંને એક સાથે રહી શકતા નથી, પરંત્‌ પતિએ પોતાના મોઢાથી એ નથી કહયું કે હું 
તે (પત્ની)ને પોતાના નિકાહથી અલગ કરં છં અથવા તે સિવાય અન્ય કોઈ એવા 
શબ્દો જેનાથી ઓરત નિકાહથી અલગ થઈ જાય, તો શું માત્ર કોર્ટના ફેસલાથી 
ઓરતતને તલાક થઈ જશે ? અને કોર્ટમાં પતિની ગેરહાજરીમાં જો ઓરત માટે 
અલગ થવાનો ફેસલો કરે, તો શું તેનાથી ઓરતને તલાક થઈ જશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સુરતમાં ઓરતને તલાક નહીં થાય, ઓરત પોતાના એ જ પતિના 
નિકાહમાં બાકી રહેશે, માટે તેને કોઈ બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરવા સહીહ નથી. 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૬) પતિએ કોર્ટના તલાકનામ1 પર સહી કરવી 
સવાલ (ર૧૮૧) : પતિ - પત્ની વચ્ચે મતભેદ થઈ ગયો, તેને લીધે કેટલાક 
વર્ષોથી બંને એક બીજાથી દુર રહે છે અને હવે સમાધાનની કોઈ શકલ નથી અને 
તેમનો મસઅલો કોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે, અને પતિએ કોર્ટના તલાકતામા પર બે 
વખતે સહી કરી છે. 

હવે ઓરત પતિથી શરીઅત પ્રમાણે તલાકની માંગણી કરે છે, પરંત પતિ એ 
કહે છે કે હું શરીઅત પ્રમાણે તલાક નહીં આપં, જયારે કે પતિ કોર્ટના તલાકનામા 
પર સહી કરી ચકયો છે, તો શું એવી સરતમાં ઓરત પર તલાક લાગશે કે નહીં ? 

અને બીજી વાત પતિ - પત્ની જે દેશમાં રહૈ છે, એ દેશનો કાનૂન છે કે જો 
પતિ - પત્ની પરસ્પર મતભેદને કારણે પાંચ વર્ષ સધી એક બીજાથી અલગ રહયા 
હોય, તો એવી સરતમાં કોર્ટ બંનેને અલગ કરી દે છે, ભલે પતિ - પત્ની રાજી હોય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 175 તલાક થવાનું બયાન 
કે ન હોય. 

તો હવે દેશના કાયદા પ્રમાણે તલાક થઈ ગયા પછી પરષ બીજી શાદી કરી 
શકે છે, તો ઓરત એવી હાલતમાં શું કરે ? 

ઓરતનું કહેવં છે કે હવે તે પતિની સાથે કોઈ પણ હાલતમાં રહી શકતી નથી. 
એટલા માટે કે તે માર્નસિક રીતે અસ્થિર છે, અને બીજી બિમારીઓ પણ છે અને એ 
પતિથી એક છોકરો પણ છે. 

હવે જો એ ઓરત પર શરીઅત પ્રમાણે તલાક તથી થતી તો ઓરત અતે તેનો 
છોકરો પતિના માલનો વારસદાર બનશે કે નહીં ? અને જો તલાક થઈ ગઈ છે તો 
પણ વારસો મળશે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

(૧) સૌ પ્રથમ પતિએ જ તલાકનામા પર સહી કરી છં, તેની સાફ કોપી 
વાંચવી પડશે, પછી તેનો જવાબ આપવામાં આવશે, એટલા માટે કે તલાકનામ્‌ મારી 
સામે હાજર નથી, માટે હું કંઈ પણ લખી શકતો નથી. એટલે એ સહીવાળા કાગળની 
કોપી મોકલો, જેથી માલૂમ થઈ જાય કે આપ શરઈ તલાકથી શું સમજો છો અને 
તેમણે કેવા તલાકનામા પર સહી કરી છે. 

(ર) પતિને કઈ બિમારી છે ? એટલે માનસિક બિમારી છે, તેનાથી શં મરાદ 
છે, તેની પણ સ્પષ્ટા કરો. 

(૩) જો ઓરતને તલાક પડી જાય તો તેને વારસામાંથી કોઈ હિસ્સો નહીં 
મળે, (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૩૮૭) હા, જો તેનો છોકરો છે, અને તે 
છોકરો એ જ પતિનો છે, તો ભલે છોકરો નાનો હોય કે મોટો, ભલે છોકરાની માતાને 
તલાક થઈ ગઈ હોય કે તલાક ન થઈ હોય, દરેક હાલતમાં છોકરાને વારસામાંથી 
હિસ્સો મળશે. (સૂરએ નિસાઅ : ૧૧, અહકામુલ કર્ઓાન : ૩ / ૨૮૮) કફકંત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છં. 

(૧૪) માતા - પિતાના! કહેવાર્થી ઓરતે પતિથી તલાકની 
માંગણી કરવી 

સવાલ (૨૧૮૨) : એક ઓરત પોતાના પતિ સાથે ખબ જ શાનદાર જીવન પસાર 

કરી રહી હતી, તેણે પોતાના માતા - પિતાના કહેવાથી કોર્ટમાં મુકદમો દાખલ કરી 

દીધો અને પોતાના પતિથી તલાકની માંગણી કરી, તો શં તેના માટે ઈજાઝત છે, યાદ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 176 તલાક થવાનું બયાન 
રહે કે પતિ તલાક આપવાથી ઈન્કાર કરે છે. જો એ સરતમાં કોર્ટ તલાકત્તો કેસલો 
કરી દે, તો તલાક થઈ જશે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હા મેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિ જયારે ઓરતતી બધી જરૂરીયાતો (હકો) અદા કરતો હોય, તો ઓરત 
માટે માત્ર પોતાના માતા - પિતાના કહેવાથી તલાકની માંગણી કરવી સખત 
ગૃતાહનં કામ છે. (અબૂદાવદ : ૧ / ૩૦૩, હદીસ નં. ૨૨૨૬) 

જો ઓરત કોર્ટમાં તલાકની માંગ કરે અને પતિ પોતાના મોઢાથી એક શબ્દ 
પણ ન બોલે, કોર્ટ પોતાના પાવર પર ઓરત માટે તલાકતો ફેસલો કરી દે, તો 
ઓરતતને તલાક નહીં થાય. ઓરત પોતાના પતિના નિકાહમાં બાકી રહેશે, એ ઓરત 
માટે બીજા તિકાહ કરવા જાઈઝ તથી, ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૮) નિચ્યત વગર કોર્ટના કાગળાૉ પર સહી કરવાથી 
તલાક થશે કે નહીં ? 

સવાલ (ર૧૮૩) : ઓરતે પોતાના પતિથી તલાક લેવા માટે કોર્ટમાં કેસ દાખલ 
કર્યા, પતિએ કોર્ટના કાગળો ઉપર પોતાની સહી કરી દીધી. પરંત્‌ સહી કરતી વખતે 
દિલમાં તેની નિય્યત એ હોય કે હકીકતમાં હં પોતાની પત્નીને સજા આપીશ આ 
સહી તો આમ જ કરું છું અને કોર્ટના કાગળો પર તલાકત્તી કોઈ સ્પષ્ટા ન હોય તો શું 
તેનાથી તલાક થશે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જયારે તલાક વિશે કોઈ લખાણ ન હોય, તો માત્ર પતિની સહીથી ઓરતતે 
તલાક નહીં થાય, હા, તલાક વિશે જો કોઈ લખાણ હોય અને પતિ પોતાની ખશીથી 
પોતાની સહી કરી દે, તો ઓરતને તલાક લાગી જશે. (રદલ મુહતાર અલા દારેલ મુખ્તાર 
: ૩/ ર૪૬, ર૪૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે, 

(૧૯) તલાક માટે શું માત્ર કોર્ટનો હુકમ કાફી છે? 
સવાલ (૨૧૮૪): તલાક આપવાનો હક માત્ર પતિને છે. જો જજ તરકથી ઓરત 
માટે કોર્ટમાં તલાકનો ફેસલો થઈ ગયો, તો શં ઓરત એ માની લે કે '' હું આ 
ફેસલાને કારણે આ (પતિ) ના નિકાહથી નીકળી ગઈ છું.'' જો જવાબ હકારમાં 
હોય, તો પછી કોર્ટમાં સિવિલ મેરેજ પછી શરઈ રીતે નિકાહ કેમ કરે છે. દા.ત. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 177 તલાક થવાનું બયાન 
કોઈ વ્યકિતએ કોર્ટમાં બિન મસ્લિમ જજની સામે પાંચ ગવાહોની હાજરીમાં આ 
કહયું કે '' હું આજથી આ ઓરતતને પોતાના નિકાહમાં કબૂલ કરું છં'' ઓરતે પણ આ 
વાતને કબૂલ કરતા કહયં કે હું પણ આ (પર્‌ષ)ને પતિ તરીકે કબૂલ કરું છં. 

ટુંકમાં કોર્ટમાં નિકાહ નથી થતા, તો તલાક કેમ થાય છે, જયારે કે કોર્ટમાં 
બિન મસ્લિમ જજ હોય છે. 

તેમજ શાદીના મોકા પર પતિ અને પત્ની બંને હાજર હોય છે, તેમ છતાં 
નિકાહ થતા નથી, તો પતિની ગેર હાજરીમાં તલાક ન થવી જોઈએ, કારણ કે ઘણી 
વખતે પતિ અદાલતમાં હાજર હોતો તથી, અને તેના તરફથી તલાકનો ફેસલો કરી 
દેવામાં આવે છે. 

ટુંકમાં મને કોર્ટની તલાક વિશે શંકા છે, કારણ કે પતિ તલાકના શબ્દો પોતાના 
મોઢાથી બોલતો નથી અને તલાક થઈ જવાનો ફેસલો સંભળાવી દેવામાં આવે છે. 

આપ મસ્અલાની સ્પષ્ટતા કરી આપશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

નિકાહ સહીહ થવા માટે કરાર કરનારાઓ પાસે બે ગવાહો હોવા જરૂરી છે. 
એટલે પતિ - પત્ની બે ગવાહો સાથે ઈજાબ વ કબૂલ કરે, એવી રીતે કે પતિ કહે કે 
હં ફલાણો ફલાણાની છોકરીને પત્ની બનાવીને કબૂલ કરં છં, તેના જવાબમાં ઓરત 
કહે છે કે મને મંજુર છે, તો તેનાથી નિકાહ સહીહ થઈ જશે. 

(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૫, કંતાવા દિન્દિષ્યહ : ૧ / ર૭૦) 
ખૃત્બો પઢવો અને લોકોનું ત્યાં હાજર રહેવં સુન્નત છે. 
(દુર્રે મૃખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩/ ૮) 

ટુંકમાં એ કહેવું કે કોર્ટમાં કરેલા નિકાહ દરૃસ્ત થતા નથી, આ ત્યારે સહીહ 
થશે જયારે કે નિકાહ સહીહ થવા માટેની શરતો જોવા ન મળે, જો શરત જોવામાં 
આવે, તો નિકાહ દરસ્ત થશે, ભલે બિન મસ્લિમ જજ સામે જ નિકાહ કેમ ન 
પઢવામાં આવે. 

એવી રીતે તલાક આપવાનો અધિકાર પરૃષતે છે, જજ અને મેજિસ્ટ્રેટને 
તલાકતો કોઈ અધિકાર નથી, ઈસ્લામી અદાલત અથવા શરઈ પંચાયતના કાજીને 
પણ કાનૂની કાર્યવાહી કરીને નિકાહ તોડવાનો અધિકાર છે, તલાક આપવાનો 
અધિકાર નથી. (રદલ મુહતાર અલા દાર્રેલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૦) માટે બિન મૃસ્લિમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 178 તલાક થવાનું બયાન 
અદાલતના જજ અને કાજી, પતિની ઈજાઝત વગર , તેની ઓરતને તલાક આપે, તો 
તલાક નહીં થાય, હા, જો જાતે પતિએ તલાક આપવાનો અધિકાર જજ, ભલે તે 
બિન મસ્લિમ હોય અથવા કાજીને આપ્યો હોય અને જજ અથવા કાજીએ તલાક 
આપી, તો તલાક થઈ જશે, એટલા માટે નહીં કે એ બંનેને તલાકનો અધિકાર છે, 
બલકે એટલે કે તેમને વકીલ બનીને તલાક આપી છે. 

ટુંકમાં કોર્ટના જજ પતિની ઈજાઝત વગર તલાક આપે, તો શરત પ્રમાણે 
તલાક નહીં થાય, ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ્‌ જાણનાર છે. 

(ર૦) શું પત્ની પોતાના પતિને તલાક આપી શકે છે ? 
સવાલ (૨૧૮૫) : જો ઓરત કોર્ટમાં તલાકતો દાવો કરે છે, તો તેનો મતલબ એ છે 
કે ઓરત પોતાના પતિને તલાક આપી શકે છે, તો શરીઅતમાં આ જાઈઝ છે કે 
નહી? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

શરીઅતમાં ઓરતને તલાક આપવાનો હક નથી. પરંત કેટલાક પ્રસંગોએ 
જયારે કે પતિ પાગલ અથવા મજનૂન હોય, ઓરતના પત્નીત્વના હકો અદા કરતો ત 
હોય અથવા ઓરતને જાનનો ખતરો હોય તો ઈસ્લામી કોર્ટ અથવા શરઈ 
પંચાયતમાં ઓરત દાવો કરે, તો શરઈ પંચાયત મસ્અલાની તપાસ કરીને શરતો 
પ્રમાણે તલાક અને નિકાહ તોડવાનો હુકમ આપી શકે છે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે, 

(ર૧) તલાકની ખબરથી તલાક થતી નથી 

સવાલ (ર૧૮૮) : (૧) એક વ્યકેતએ પોતાની સાળીને એક પરચી આપી અતે 
એવું કહયું કે આ પરચી ત તારી બહેન એટલે મારી પત્નીને આપી દેજે, તેમાં લખ્યં 
હતં કે મારી પત્ની જયારે તારા ઘરે આવશે ત્યારે તેને એક રજઈ તલાક. પછી પત્ની 
એ પરચીની વિરદ્ધ કરતા પોતાની બહેનના ઘરે જતી રહી. 

(૨) ત્યાર પછી અંદરો અંદર ઘણી લડાઈ થઈ અને બંને પક્ષોએ એક બીજા 
પર આક્ષેપો લગાવ્યા, તે વખતે વર્ણન કરેલ વ્યકિતએ કહયું કે એક તલાક. 

(૩) આ ઘટના પછી તરત જ એ વ્યકિતને બધા લોકો ઘરની અંદર લઈ 
ગયા, પરસ્પર ઝઘડો તો ચાલતો જ હતો, ઘર નજીક હોવાને કારણે અને વધૂ સખત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 179 તલાક થવાનું બયાન 
ઝઘડો થવાને કારણે એક બીજાને બોલી રહયા હતા કે એ દરમિયાન એ વ્યકિતએ 
બીજી વખતે ઘરમાંથી બહાર નીકળીને કે ઝઘડો કેમ કરો છો ? મેં તલાક આપી દીધી 
છે, હવે અમારો કોઈ સંબંધ બાકી રહયો નથી, તેને ઈદ્દત પરી કરવા દો. 

આ પ્રકારત્તી ઘટના બતી છે, તો એ ઓરતને કેટલી તલાક પડશે ? અને કઈ 
તલાક : રજઈ, બાઈન અથવા મગલ્લઝા ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ક્રમ નંબર (૧) પ્રમાણે (જેમાં આ વાતતતી સ્પપ્ટતા કરવામાં આવી છે કે મારી 
પત્ની જયારે પોતાની બહેન એટલે મારી સાળીતા ઘરે જશે તો તેને એક રજઈ 
તલાક) એક રજઈ તલાક પડી જશે. (તબ્યિતુલ હકાઈક : ર / ૧૯૫) 

ક્રમ નંબર : (૨) પ્રમાણે ઝઘડો થવા પર પતિએ બીજી એક તલાકનો ઉલ્લેખ 
કર્યો, તેનાથી એક બીજી તલાકે રજઈ પડી ગઈ, (એટલે કુલ બે તલાકે રજઈ થશે.) 

માટે જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં છે, તેનો પતિ ફરી નિકાહ પઢયા વગર પણ 
ઓરતને બીજી વખતે પોતાના નિકાહમાં લાવી શકે છે, બે ગવાહો સામે એવં કહી દે 
કે મેં મારી પત્નીને જે તલાક પછી ઈદદતમાં છે, રજૂઅ કરીને બીજી વખતે પોતાના 
નિકાહમાં પાછી લાવં છું. 

(હિદાયહ કી શર્છે બિદાયહ : ર / રપ૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) 

ક્રમ નંબર ૩ પ્રમાણે પાંતિના ત્રીજી વખતે તલાકના શબ્દો બોલવાથી નવી 
તલાક તહીં પડે, કારણ કે આ વ્યકિત તેનાથી કોઈ તવી તલાક આપવા માંગતો નથી, 
બલકે ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાની ખબર આપી રહયો છે કે ઝઘડો ખતમ કરો, મેં 
મારી પત્નીને તલાક આપી દીધી છે, તેમાં કોઈ નવી તલાકનો ઉલ્લેખ નથી, તે માત્ર 
પોતાની અજ્ઞાનતાને કારણે આ સમજી રહયો છે કે પતિ - પત્ની વચ્ચે હવે પત્તિ - 
પત્તીનો સંબંધ બાકી રહયો નથી, માટે તમે ઈદ્દત પરી કરી લો અતે લડાઈ - ઝઘડો 
કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, ટુંકમાં અહીંયા કોઈ નવી તલાકનું વર્ણન નથી એટલે 
ત્રીજી તલાક નહીં પડે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૮) 

માત્ર પોતાની અજ્ઞાનતાને લીધે એવું કહી રહયો છે કે મારી અને તેની વચ્ચે 
હવે કોઈ સંબંધ બાકી રહયો તથી, એટલે ત્રીજી તલાક નહીં પડે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 180 તલાક થવાનું બયાન 

(રર) પતિની ખુશીથી આપવામાં આવેલી તલાકનો હુકમ 
સવાલ (૨૧૮૭) : હં આજથી પોતાની પત્ની એટલે મહમૃદ મહમ્મદ શેખત્તી 
છોકરી મરયમને તલાક આપી રહયો છં એટલે તેને પોતાની ખશીથી રજા આપી 
રહયો છં તો શં તેનાથી તલાક લાગ પડશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સુરતમાં એક રજઈ તલાક પડી જશે. 

(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) 

તેનો હકમ એ છે કે ઓરત જયાં સધી ઈદતમાં હોય, પતિ ફરી નિકાહ કર્યા 
વગર ઓરતતને બીજી વખતે પોતાના 4નિકાહમાં લાવી શકે છે, ભલે ઓરત રાજી હોય 
કે ન હોય, પતિ બે ગવાહોની સામે એવં કહી દે કે હ પોતાની ઓરતને બીજી વખતે 
મારા તિકાહમાં પાછી લાવંં છું. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ર૫૪) કક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૩) ''તલ/ક આપું છું''થી કઈ તલાક લાગુ પડશે ? 
સવાલ (ર૧૮૮) : મોહતરમાં શહરબાન્‌ ! આપને ઘણી વખતે સમજાવ્યા, પરંત 
તમે પોતાની જીદ પર છી, આપના માતા - પિતા પણ ચપ છે, પરેશાન કરવાની 
પણ કોઈ હદ હોય છે. આપના માતા-પિતાની ભૂલને કારણે મેં ફેસલો કરી લીધો 
છે, આપના આગળના જીવનના અલ્લાહ માલિક છે. આજે પણ રૂબરૂ તમારાથી 
પૂછયું હતં, પરંત તમે તમારી જીદ અને હટધર્મી પર કાયમ છો, એટલે હું આજે 
તમને તલાક આપું છેં, ખશીથી નહીં પરંત મજબરીને લીધે તલાક આપું છં 
(ગજરાતી શબ્દ ફારગતી વાપર્યો છે. મુજતબા) પત્નીમાંથી કાઢી રહયો છં, 
(ગજરાતી શબ્દ 'રદ' છે. મજતબા) ખદા હાફિઝ 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

નુર મુહમ્મદ સાહેબનું એ લખવું કે હું આજે તલાક આપું છું, તેનાથી તલાકે 
રજઈ લાગી ગઈ. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) જયાં સધી પત્ની ઇદ્દતમાં છે, 
પતિ એ કહે કે હું ફરીથી પોતાના નિકાહમાં લાવી રહયો છું, અથવા રાખી રહયો છું 
અથવા સંભોગ કરે, તો શહરબાનને નૃ્‌ર મૃહમ્મદના નિકાહમાં જ ગણવામાં આવશે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૬૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિંચ્યહ ભાગ : પ ૧181 તલાક થવાનું બયાન 
(ર૪) સાસુ - વહુના ઝઘડામાં ગુસ્સામાં આવીને નિય્યત 


વગર પત્નીને તલાક આપવાનો હુકમ 
સવાલ (૨૧૮૯) : મારા ઘરે મારી માતા અને મારી પત્ની (સાસ-વહ) વચ્ચે 
ઝઘડો થઈ ગયો, મને મારી પત્ની સાથે ઘણી મૃહબ્બત હતી, એટલે મેં મારી માતાને 
થોડી નસીહત કરી તેતે કારણે તે વધારે ભડકી ગઈ, તો મેં પોતાની માતાને માત્ર 
ગભરાવવા ત્રણ વખતે 'તલાક, તલાક, તલાક' બોલી ગયો, ત્યાં એક વ્યકિત હાજર 
હંતો અને મારી પત્ની પડોશીના ઘરમાં બેઠી હતી, મતે મારી પત્ની સાથે ખબ જ 
મહબ્બત હતી, મારા દિલમાં તેને તલાક આપવાનો કોઈ ઈરાદો ન હતો અને ન મેં 
આ શબ્દો બોલતી વખતે મારી પત્નીને સંબોધન કર્યું હતું અને ન તો એવં કહયું હતં 
કે “મારી પત્ની અથવા મારી ઓરતને તલાક'' મેં તો આ માત્ર પોતાની માતાને 
ગભરાવવા કર્ય હતું. 
હવે એ વ્યકિત જે મારા પડોશમાં હતો, તેણે કહયં કે તને પોતાની પત્ની સાથે 
કોઈ મૃકતીથી પૂછયા વગર સંબંધ ન રાખવો જોઈએ, જયારે કે મારા અને મારી 
પત્ની વચ્ચે કોઈ ઝઘડો ન હતો, તો શું તેનાથી તલાક થઈ જશે ? અને થશે તો કેટલી 
પડશે ? અમે બંને એક સાથે રહેવા પણ રાજી છીએ, તો તેની સુરત શું છે ? મેં 
પોતાની પત્નીને સંબોધીને આ શબ્દો ન કહયા હતા અતે આ ફતવો ખદાને હાજર 
રાખીને પૂછી રહયો છં, ઉમ્મીદ છે કે સંતોષકારક જવાબ આપશો. 
જવાબ : હાંમિદંવ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જો આ વાત સહીહ છે કે આપે પોતાની પત્ની તરફ કોઈ પણ પ્રકારનો 
ઈશારો કર્યો નથી અને ત તો પત્ની આપની સામે અથવા એ મજલિસમાં હાજર હતી 
અતે પત્નીને તલાક આપવાની આપની કોઈ નિય્યત પણ ન હતી, માત્ર પોતાની 
માતાને ગભરાવવા આપે આ શબ્દો કહયા છે, તો તેતાથી તલાક નહીં થાય. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ: ૩ / ૧૪૧) 
અને જો પત્નીને તલાક આપવાની નિય્યતથી આ શબ્દો કહયા છે, તો તલાક 
થઈ જશે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(રપ) દિલમાં માત્ર તલાકનો વિચાર આવવા પર તલાકનો 


હુકમ 
સવાલ (૨૧૯૦) : વિદેશમાં મારો એક મિત્ર રહે છે, અહીંયા તેની પત્ની છે. તેણે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 182 તલાક થવાનું બયાન 
પોતાની પત્નીને ત્રણ - ચાર વખતે પત્ર લખ્યો, જવાબ ન મળવા પર તેના દિલમાં 
વિચાર આવ્યો કે એવી ઓરતને પોતાના નિકાહમાં રાખવાથી શું ફાયદો તેને તલાક 
આપી દેવી જોઈએ. આ પ્રકારના વિચારો દિલમાં આવ્યા તો ખરા, પરંત્‌ તેને 
મોઢાથી તલાકનો કોઈ એક શબ્દ પણ કાઢયો નહીં, તો શું તેનાથી તેના નિકાહ પર 
કોઈ અસર પડશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

આપના લખાણ પ્રમાણે માત્ર દિલમાં વિચાર આવ્યો છે. તેનાથી તેની પત્ની 
પર કોઈ તલાક નહીં લાગે જયાં સધી તે પોતાના મોઢાથી સ્પષ્ટ તલાક અથવા તલાક 
સુચવે એવા શબ્દો ન બોલે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૯૮) કક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(ર૦) પતિ તરફથી અસંતોષનો શિકાર બનેલી આરતે 
તલાકની માંગણી કરવી 

સવાલ (ર૧૯૧) : જો કોઈ ઓરત વારંવાર પતિથી ઝઘડો કરતી હોય અને વારંવાર 
તેનાથી તલાકની માંગણી કરતી હોય, એટલે તેને પોતાનો આ પતિ પસંદ નથી, 
હમેંશા એ ઓરત પોતાના પતિથી અસંતોષ વ્યકત કરે છે તેને પોતાના પતિ સાથે 
રહેવામાં તકલીફ પણ થાય છે અને તે કહે છે કે ત મને તલાક આપી દે અથવા હું 
તળાવ અથવા કુવામાં પડીને મળી જઈશ અથવા માંકડની દવા પી ને મળી જઈશ. 
તો એવી હાલતમાં પતિ જો તલાક આપવા માંગે, તો તેત્તે કેટલી તલાક આપે ? એક 
અથવા બે ? અને જો પતિએ તેને એક સાથે બે તલાક આપી હોય અને બીજી વખતે 
તેને પોતાના નિકાહમાં લાવવા માંગે તો તેને શં કરવં જોઈએ ? અને એક સાથે ત્રણ 
તલાક આપવાથી શરીઅતમાં કેટલો ગૃનોહ છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

એવી ઓરત જે પોતાના પતિથી વારંવાર ઝઘડો કરતી હોય, તો તેની સાથે 
પતિ હંગામી ધોરણે પોતાનો શારીરિક સંબંધ તોડી નાંખે, પતિ પોતાની પથારી 
અલગ કરી દે. ૪-૫ અઠવાડિયા આવું કરવાથી ઉમ્મીદ છે કે સમજદાર ઓરત 
તેનાથી સબક મેળવીને સમજી જશે. (સૂરએ નિસાઅ : ૩૪) 

જો તેનાથી પણ તે સમજતી નથી, તો તેતે એક તલાક આપી દે, જયાં સધી તે 
ઈદ્દતમાં હોય અને પોતાની વિચારસરણીમાં ફેરકારનું યકીન અપાવે, તો પતિ બીજી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 183 તલાક થવાનું બયાન 
વખતે નિકાહ પઢયા વગર તેને પોતાની પાસે રાખી શકે છે, ઈદ્દત પ્રી થઈ ગયા 
પછી તે ઓરત નિકાહથી તીકળી જશે, બીજી વખતે નિકાહમાં લાવવા માટે ફરીથી 
તિકાહ પઢવા પડશે. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૪૭૦, બદાઈઉસ્સનાઈઅ ૩/ ૧૮૮) 
પરંત જો તેને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે તો ત્રણે તલાક પડી જશે. હલાલા 
વગર એ ઓરત પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. પરંત એક સાથે ત્રણ 
તલાક આપવી સખત ગનોહ છે. (સૂરએ બકરહ :૨૩૦, મિરકાતુલ મફાતિહ : પ / ૨૧૪૫, 
હદીસ તં. ૩ર૯ર) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(ર૦) બદ અખ્લાક ઓરતને તલાક ન આપવા પર એક 
હદીસથી સાબિત કરવું 
સવાલ (૨૧૯૨) : એક વ્યકિતત્તી પત્ની બદ અખ્લાક અતે ચારિત્રહીન છે. છતાં તે 
મહબ્બતને કારણે તેને તલાક આપતો ત્તથી અને પોતે તલાક ત આપવાના પરાવા 
રૂપે આ હદીસ રજૂ કરે છે. 
ઝં: પપ 1.» ૧ ચ 1. હહ પક્ઝ “હ : હક ક ૭5 
' હૉ ૬ રો. : --. જદ શોં] હી છેલ ગગ રગં 
5 ઝંડ કાક). હડક ઈક પર હું! 
તેમાં આપ (સલ.) નો ઈર્શાદ 151;5---રક થી સાબિત કરે છે, તો શું આ 
સાબિત કરવંં દરસ્ત છે અને જો બીજા લોકો તેને તલાક આપવા પર મજબર કરે તો 
શું તે લોકો ગનેહગાર થશે ? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જો ઓરત બદ અખ્લાક, નાલાયક અને ચારિત્યહીન હોય, જે તેના પતિ અને 
રિશ્તેદારોને તકલીફ પહોંચાડતી હોય, નમાઝ અને રોઝાની પાબંદી ન કરતી હોય 
અથવા પતિને તેની ઝિનાકારીની શંકા હોય, તો તલાક આપી દેવી મસ્તહબ છે. 
(રદલ મહતાર અલા દુરિલ મખ્તાર : ૩ / રર૯) 
આ હદીસથી તલાકના મસ્અલાને સાબિત કરવો દરસ્ત તથી. 
જો પતિને કોઈ પ્રકારની શંકા હોય, તો તેને તલાક આપી દેવી જોઈએ, 
ઉપરોકત હદીસમાં આપ (સલ.) એ પતિને તલાકનો હુકમ ફરમાવ્યો. પરંતુ તેની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧84 તલાક થવાનું બયાન 
ઉપર પતિએ કહયં કે હું પત્નીથી ખૂબ જ પ્રેમ કરું છં, તો રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ 
તેની ઈજાઝત ફરમાવી કે તમે તેને પોતાની પત્ની બનાવીને રહેવા દો, તેને તલાક ન 
આપો, માટે તેની દલીલ સહીહ છે કે તલાકને લીધે તેને ગૃનાહમાં ફસાવવાનો ખતરો 
હોય, તો તલાક ત આપે. (મિરકાતુલ મફાતિહ : પ / ર૧૭૧, ૨૧૭ર) કારણ કે ફિકહનો 
કાયદો છે. ૫૦%! અઉં..-સ4:૫-ડર1131 (અલ અશ્બાહ વન્નઝાઈર : ૭૬) એટલે 
જયારે તમે બે મસીબતોમાં ફસાય જાઓ, તો તેમાંથી આસાન મસીબતને અપનાવો. 
માટે વર્ણન કરેલી સરતમાં લોકોએ તેતે તલાક માટે મજબર કરવો જાઈઝ નથી, 
પરંત પતિ માટે જરૂરી છે કે તે ખરાબ સ્વભાવની પત્નીને નસીહત કરતો રહે. 
અલ્લાહના હકો અને બંદાઓના હકોની તાકીદ કરતો રહે, તહીં તો પતિ ગુનેહગાર 
થશે. (મિરકાતલ મકાતિહ : પ / ૨૧૭૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૮) વસવસામાં તલાકનો હુકમ 

સવાલ (૨૧૯૩) : એક વ્યાકેતને તલાકનો વસવસો અને ખ્યાલ આવ્યો, તે એ 
સમજયો કે પત્નીને તલાક થઈ ગઈ. એટલે તેણે ફરીથી નિકાહ એ રીતે પઢયા કે 
ઓરત તરકથી એક વ્યાકેત તેની ઈજાઝત વગર વકીલ બની ગયો. પતિએ જયારે 
તેના ફરી નનિકાહની ખબર આપી, તો પહેલા તો શરમતે કારણે તે ચુપ રહી, પછી 
મજાકમાં તેણે ઈન્કાર કરતા કહયું કે પહેલા મહેર આપો, તો હું મારી ખશી વ્યકત 
કરીશ, ત્યાર પછી તે રાજી થઈ ગઈ, શં પછલી સૃરતમાં નવા નિકાહ સહીહ થયા ? 
અતે મહેર પતિના જિમ્મે વાજિબ થઈ ? અને નિકાહ ફરી પઢયા વગર જો પહેલા 
નિકાહ પર પતિ - પત્ની બાકી રહે, તો કોઈ વાંધો આવશે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઈસ્લામની બૃનિયાદ વસવસા, વિચારો અને વહેમો પર નથી, બલકે તે 
શયતાન તરફથી હોય છે. (તિરમિઝી : ર / ૧૨૮, હદીસ નં. ૨૯૮૮) તેનો કોઈ વિશ્વાસ 
તથી. એટલે પહેલા નિકાહ બાકી રહેશે, ફરી નિકાહની કોઈ જરૂરત નથી, જયારે 
ઓરત નિકાહથી નીકળી જ નથી, તો ફરી નિકાહ કરીને બીજી વખતે મહેર અદા 
કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. 

પરંત જો તલાક થઈ હોય અથવા પતિ - પત્નીએ મોઢાથી કોઈ એવા શબ્દો 
કાઢયા હોય અથવા કોઈ કામ કર્ય હોય, જે તેમતે (અલ અયાઝબિલ્લાહ) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિંચ્યહ ભાગ : પ ૧85 તલાક થવાનું બયાન 
ઈસ્લામથી બહાર કરનારું હોય, તો તેમના નિકાહ ખતમ થઈ જશે. (મુસન્નફે 
અબ્દર્રઝઝાક : ૭/ ૧૬૧, હદીસ નં. ૧૨૬૧૭) હવે જો ફરી નિકાહ પઢયા હોય તો નકકી 
કરેલી મહેર અદા કરવી વાજિબ થશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(ર૯) બદઅખ્લાક અને લાંબી જીભવાળી ઓરતને તલાક 


આપવી 

સવાલ (૨૧૯૪) : મારો પોતાની પત્ની સાથે બાળકોના મામલામાં એક ઝઘડો થઈ 
ગયો, ઝઘડાની હકીકત એ છે કે મારો એક ત્રણ વર્ષનો છોકરો ગરમ સ્ટવ પાસે જઈ 
રહયો હતો, તો મેં તેને ત્યાં જતા એવં કહીને રોક્યો કે ''ત્યાં ન જા સળગી જઈશ,'' 
તો મારી પત્નીએ બાળકને એક તમાચો મારી દીધો અતે મારી ઉપર ગસ્સે થઈ ગઈ. 
મેં પણ તેને એક તમાચો મારી દીધો, ત્યાર પછી મારી પત્ની મારા ઘરેથી તાસીને 
ગામમાં પોતાની માસીતે ત્યાં જતી રહી, પછી સમજાવીને તેને પોતાના ઘરે પાછો 
લાવ્યો, પરંત તેનો ગસ્સો એટલો હતો કે તેણે રાતના સમયે આત્મહત્યા કરવાની 
મતે ધમકી આપી. 

સવારમાં અમે જયારે નાસ્તા માટે બેઠા તો તેણે પોતાના મોઢાથી કોળિયો 
બહાર ફેકી દીધો અને કહયું કે આ ઘરની રોટલી મારા માટે હરામ છે. હું આ ઘરમાં 
રહેવા નથી માંગતી. 

ત્યાર પછી મારી સાસ સરત શહેરથી અહીંયા મારા ગામ બારડોલીમાં 
આવી. મારા અને મારા માતા - પિતા સાથે ઝઘડો કર્યો અને ખૂબ જ ખરાબ 
અંદાજથી તેને અમને ગાળો આપી અને મારી પત્ની અને બાળકોને તે પોતાની સાથે 
સુરત લઈ ગઈ. 

હું બાળકોને તેને આપવા માટે તૈયાર ન હતો, તો તેણે કહયં કે ખદાની કસમ ! 
બે ચાર દિવસોમાં આ બાળકોને પરત મકી જઈશ, પરંત આજે સવા મહિનો થયો 
છે. તેને હજૂ પરત કર્યા નથી અને ન મારી પત્નીને પરત મોકલી છે. 

હવે સવાલ એ છે કે મને આવી ઓરતને પોતાના નિકાહમાં રાખવી જોઈએ 
અથવા નિકાહથી અલગ કરી દેવી જોઈએ ? વાત વાતમાં તે મારાથી અને મારી 
માતાથી ઝઘડો કરે છે. મારી અને માતા - પિતાના હુકમની વિરુદ્ધ કરે છે. વાત 
વાતમાં કહે છે કે હું તો આત્મહત્યા કરી લઈશ અતે તેના માતા - પિતા પણ મને 
અતે મારા માતા - પિતાને ગાળો બોલે છે અને જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧86 તલાક થવાનું બયાન 
છે, તો શં એવી ઓરતને તલાક આપવી જાઈઝ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમેદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સવાલની સરતથી હકીકત માલમ થઈ, આપ (સલ.) નો ઈર્શાદ છે કે ઓરત 
ડાબી પાંસળીથી પેદા કરવામાં આવી છે અને ડાબી પાંસળીમાં પણ ઉપરની 
પાંસળીથી, જે વધારે વાંકી હોય છે, એ જ વાંકાથી ફાયદો ઉઠાવી શકતા હોવ તો 
ઉઠાવી લો, તેને સીધી કરવા જશો તો તટી જશે અને તેને તોડવી તેને તલાક આપવી 
છે. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૭૫, હદીસ નં. ૫૯-૧૪૬૮) 

એક બીજી હદીસમાં આપ (સલ.) નો ઈર્શાદ છે કે ઓરત ઓછી અકલવાળી 
છે. તેની અંદર સમજણ ઓછી હોય છે. (બુખારી : ૧ / ૪૪, હદીસ નં. ૩૦૪) 

એટલા માટે આપના માટે બહેતર એ છે કે તેને સમજાવીને જો આપ તેનાથી 
ફાયદો ઉઠાવી શકતા હોય અને તેને પરત લાવીને તમારું ઘર બીજી વખતે આબાદ 
કરી શકતા હોય, તો પરત લઈ આવો, કારણ કે બધા જાઈઝ કામોમાં અલ્લાહની 
તજીક સૌથી અપ્રિય અને બરૂ કામ તલાક આપવી છે. (અબૂદાવૃદ : ૧ / ર૯#, હદીસ 
નં. ૨૧૩૭) એટલે જયાં સધી શકય હોય તલાકથી બચવાની કોશિશ કરો. 

કુઆંનમાં : 

(સૂરએ નિસાઅઃ ૩૫) ઇૂમડકડડનર્મદકડ દઉ 

ના હુકમ પ્રમાણે એક લવાદ પુરૃષ તરફથી અને એક લવાદ ઓરત તરફથી 
નકકી કરવામાં આવે, બંને લવાદની સામે પોતાની બધી પરેશાની અને તકલીફ 
બયાન કરવામાં આવે અત્તે ઝઘડાના બધા કારણો તેમની સામે બયાન કરવામાં આવે, 
તે તમારી બધી વાત સાંભળીને છોકરી અને તેના માતા - પિતા પાસે જાય અને 
તમારા તરફથી પરી વાત તેમની સામે મકે અને તેમને રાજી કરીને , સમજાવીને 
તમારી પત્નીને પરત તમારા ઘરે મોકલવા તૈયાર કરી દે, જો તે રાજી થઈ જાય છે 
તો ઠીક છે, (ફિકહે ઈસ્લામી : ૭ / ૩૫૭) નહીં તો તેની સાથે ખલઅનો મામલો 
કરવામાં આવે, ખલઅની સરત એ છે કે પત્નીની તલાકની માંગણી પર આપે જે 
મહેર પોતાની પત્નીતે આપી છે, તે પરત લઈ લો અને તેના બદલામાં તેને પોતાના 
નિકાહમાંથી આઝાદ કરી લો અને જો મહેર ન આપી હોય તો મહેર અને ઈદ્તનો 
ખર્ચ માક કરાવીને ગવાહોની સહીઓ લઈ લો, તેમની ગવાહીથી એક તલાક આપી 
દો. આ સુરતમાં તેને એક તલાકે બાઈન લાગી જશે. (સૂરએ બકરહ : રર૯, બયહકી : ૩ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યકહ ભાગ : પ ૧87 તલાક થવાનું બયાન 
/ ૧૦૭, હદીસ નં. ૨ £૪૦, 
એવી મજબરીની સરતમાં જો આપ તેને તલાક આપશો તો ગુનેહગાર નહીં 
થાવ. (ફિકહે ઈસ્લામી : ૭ / ૩૫૭) 
નોંધ : ભવિષ્યમાં સરકારી કાયદા પ્રમાણે આપને કોઈ તકલીફ ન પડે, એટલે 
બહેતર એ છે કે ગવાહોની હાજરીમાં તલાક આપવામાં આવે, જેથી બાદમાં જરૂરત 
પડવા પર એ ગવાહોને રજ કરી શકાય અને આપ એવં કહી શકો કે મેં તેની માંગણી 
પર તલાક આપી છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૩૦) નિકાહના ત્રણ 1દિવસ બાદ સવા ચાર મહિનાનો 
ગર્ભ જાહેર થવો 
સવાલ (૨૧૯૫) :ઃ અમારા ગામ કોકવારીમાં એક છોકરાની શાદી અમલસારતી 
તજીક એક ગામ સુડીમાં થઈ, પરંતુ શાદી પછી એક મૃસીબત એ ઉભી થઈ કે 
છોકરીની સાથે છોકરાએ માત્ર ૩ - ૪ દિવસ પસાર કર્યા અને માલુમ થયું કે 
છોકરીને ગર્ભ છે, ડોકટરી રિપાર્ટ પછી એ વાત સામે આવી કે તેને સાડા ચાર 
મહિનાનો ગર્ભ છે, તો શું એ છોકરી સાથે એ છોકરાનો નિકાહ સહીહ થયો અને 
ગવાહો અને વકીલ આ મામલામાં ગનેહગાર થશે ? અને છોકરાએ છોકરી સાથે જે 
ત્રણ - ચાર દિવસ ગજાર્યા છે, તેમાં તે ગનેહગાર થશે કે નહીં ! તેમજ શરીઅત 
પ્રમાણે છોકરીના વડીલો સાથે શં વર્તાવ કરવો જોઈએ તેમતી વાત્ત પરથી એવું લાગે 
છે કે તેઓ મહેર અને ઈદ્દત ખર્ચ માંગી રહયા છે. તો શં તેની મહેર અને ઈદ્દત ખર્ચ 
આપવો જોઈએ કે નહીં ? તેમજ છોકરીને જો કોઈ કારણે પાછી લાવવી પડે, તો શું 
બીજા નિકાહ કરવા પડશે અથવા તે જ નિકાહ (પહેલા નિકાહ) કાકી થઈ જશે ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પૂછેલી સરતમાં ઓરતને ઝિનાનો હમલ (ગર્ભ) છે, તેમ છતાં નિકાહ સહીહ 
થઈ જશે. (સૂરએ નિસાઅ : ૨૪, ફત્હુલ કદીર : ૩ / ૨૪૧) 
પરંત ઝિનાનો ગર્ભ હોવાને કારણે પતિ માટે તેની સાથે સંભોગ કરવો હરામ 
છે, અને માલુમ હોવા પછી સંભોગ કરવો ગતાહનું કારણ છે, હા જો માલુમ ન હતું 
અતે સંભોગ કરી લીધો, તો કોઈ ગુનોહ નથી, 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩/ ૫ર૭) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧88 તલાક થવાનું બયાન 

ગવાહો અને વકીલોએ જાણવા છતાં એવી ઓરતથી નિકાહ કરાવ્યો છે જે 
ઝિનાથી ગર્ભવતી છે તો તેઓ ગૃનેહગાર છે, તેમના માટે તોબા અને ઈસ્તિગ્ફાર 
કરવું જરૂરી છે. (સૂરએ ફરકાન : ૭ર, બુખારી : ર / ૮૮૪, હદીસ નં. ૫૯૭૬) 

છોકરીવાળાઓએ છોકરાવાળાઓને ધોકો આપ્યો છે. (ફત્હુલ કદીર : ૩ / ર૪૧, 
ર૪ર) માટે છોકરો તેની સાથે ખુલઅ માટે તેયાર થઈ જાય. મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ 
માફ કરાવીને તેને તલાક આપી દે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર€૧) 

જો છોકરી પોતાની મહેર અને ઈદ્દત ખર્ચ માફ ન કરે, તો પતિ તેને તલાક ત 
આપે, તેતે પોતાના પિતાને ત્યાં મોકલી દે, કારણ કે તેને છોકરાને ધોકો આપ્યો છે, 
બાળક પેદા થયા પછી જો છોકરો તેતે પરત લાવવા માંગે તો લાવી શકે છે. કારણ કે 
નિકાહ સહીહ હતા અને પતિએ તેને તલાક આપી ન હતી. ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે. 

(૩૧) યોગ્ય કારણ વગર તલાક આપવી 


સવાલ (૨૧૯૮) : હું 'જૈબન્નિસા રફીક મહમ્મદ શેખ'' વલસાડની રહેવાસી છું, 
મારા નિકાહ ૧ર મેં ૧૯૭૫માં વાંસદાના રહેવાસી ''રકીક મહમ્મદ નર મહમ્મદ 
કટલરીવાલા'' સાથે થયા હતા. નિકાહ પછી એક વર્ષની અંદર અમારે ત્યાં પહેલી 
છોકરીનો જન્મ થયો. પરંત છોકરી વધારે દિવસો જીવી ત શકી, ચાર દિવસમાં જ 
હોસ્પિટલમાં તેન મૃત્ય થઈ ગયં, છોકરીતે બચાવવા માટે જેટલા પણ જાહેરી 
પ્રયત્નો હતા, તે બધા મારા માતા - પિતાએ અપનાવ્યા પરંત અલ્લાહ તઆલાને 
ત્યાં જે લખેલં હતં તે થયું. 

મારી તબીયત જયારે ઠીક થઈ ગઈ, તો મારા સાસરીયા મતે પોતાના ઘરે 
લઈ ગયા અને છોકરીના મૃત્યને કારણે, તે લોકો બધા ભેગા મળીને મારી ઉપર 
જુલ્મ કરવા લાગ્યા. મારા પંતિત્તા ફોઈ (ફાતિમા ઈબ્રાહીમ ખલીફા) તેમના ફૂઆ 
(ઈબ્રાહીમ ખલીફા) અને ઘરમાં હાજર એક બીજા સગા મામાની છોકરી (મુમતાજ 
એહમદ) આ ત્રણે પોતાતતા ગંદા હેત્ને પ્રાપ્ત કરવા માટે વારંવાર મારાથી ઝઘડો 
કરીને મારી મારપીટ કરતા હતા, ત્યાર પછી બીજી અને ત્રીજી વખતે પણ મને ગર્ભ 
રહયો. ગર્ભ પછી તેમણે મારી કોઈ ડોકટરી તપાસ ન કરાવી, ઉપરથી મારી ઉપર 
જુલ્મ કર્યો અને મારી શકિત ન હોવા છતાં આખા ઘરનું કામ મારાથી લેતા હતા. 

ડોકટરોના માર્ગદર્શન પ્રમાણે મને થોડો પણ આરામ આપવામાં આવતો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧80 તલાક થવાનું બયાન 
નથી, તેણે કારણે મને એક વખતે ગર્ભ માત્ર પાંચ મહિનામાં અને એક વખતે માત્ર 
સાત મહિનામાં પડી ગયો. મારા પતિની કોઈ કાતિમા, જેમને મારા પતિને દત્તક 
પત્ર બનાવ્યો હતો, મારા પતિ પર દબાણ કરતી અને તેને જોશ અપાવતી હતી, તેને 
કારણે મારો પતિ મારી ઉપર અત્યાચાર કરતો હતો. રાત્રે મને મારપીટ કરી, 
પોતાના ઘરેથી બહાર કાઢી મકતો હતો, આ બધા અત્યાચારો છતાં હં તેને સહન 
કરીને પોતાના સાસરી પક્ષમાં જ પડી રહી હતી. 

મારો પતિ એક અવિવેકી અને બદ અખ્લાક છે, તેણે મને એવું કહયું કે ''તારી 
માતા સિરિયસ થઈ ગઈ છે, હમણાં તેનો કોન મારી ઉપર આવ્યો હતો અને તેને 
હમણાં જ આપણને વલસાડ બોલાવ્યા છે.'' આ તેની એક ચાલ હતી આવું કહીને તે 
મને પોતાની મોટર સાયકલ પર બેસાડીને મારી માતાના ઘર આંગણે, રસ્તામાં જ 
મને છોડીને ફરાર થઈ ગયો, ત્યાર પછી તેણે ૧૫ જુન ૧૯૮૬ રવિવારના રોજ 
આહવા ડાંગની એક છોકરી (જબેદા) સાથે નિકાહ કર્યા છે. આજ સધી તે મને લેવા 
માટે આવ્યો નથી, પરંત અમારી જમાતના લોકો પાસે તે એક વખત આવી ગયો છે. 
જમાતના લોકોએ જયારે તેનાથી પોતાના હકો અદા કરવા અને ઓરતને પરત 
બોલાવવા વિશે તેના વિચારો જાણવા પ્રયાસ કર્યો કે શું તે પોતાની આરતના હકો 
અદા કરવા માટે તેયાર છે કે નહીં ? તે વખતથી આજ સધી તે અમારી જમાતના 
લોકો પાસે પણ આવ્યો નથી. અવલાદ પણ થઈ અને તે અલ્લાહત્તી રહમતમાં 
પહોંચી ગઈ. પરંત આજ સધી તેણે મને કંઈ નથી પૂછયં. મને તેણે નિઃસહાય છોડી 
દીધી છે. અને બીજા નિકાહ કરી લીધા છે. મારી આ પૂરી હકીકતને વાંચીને મારા 
નીચેના સવાલોના જવાબ આપવા મહેરબાની કરશો, 

(૧) ૧૧ વર્ષ પહેલા મારી શાદી થઈ હતી. ત્યાર પછી એક વર્ષની અંદર જ 
એક છોકરીનો જન્મ થયો અને અલ્લાહને મંજુર ન હતું એટલે તે છોકરી જીવતી ન 
રહી, પછી એક પછી એક અલગ અલગ વર્ષોમાં ઓછા મહિનાના બે બાળકો 
જન્મ્યા. અધરા મહિનાઓના હોવાથી તે બાળકો પણ જીવતા ન રહયા, ત્રણે 
ડિલેવરી વખતે ત તો ડોકટરી ખર્ચ આપ્યો છે અને ન તો આટલા વર્ષોનં ભરણ 
પોષણ ખર્ચ આપ્યું છે. તેમ છતાં માત્ર એ કારણે કે મારા અને મારા પતિ વચ્ચે 
મહબ્બત બાકી રહે, હં પોતાની જરૂરીયાતોની બધી વસ્તઓ, પોતાના પિતા પાસેથી 
લાવતી હતી અતે જીવન પસાર કરતી હતી, મારા પિતાએ મજબર થઈને મારો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 190 તલાક થવાનું બયાન 
ઈલાજ જે તેઓ કરી રહયા હતા અધૃરો છોડી દીધો, તેને કારણે મારે ત્યાં બે અધૃરા 
બાળકો જન્મ્યા, ત્યાર પછીથી આજે ૪ - પ વર્ષો સધી મારે ત્યાં કોઈ અવલાદ થઈ 
તથી. 

મારો પતિ વિવિધ બહાના બનાવીને મને ધમકીઓ આપતો હતો કે હું તને 
જીવતી સળગાવી દઈશ, મારી સખત મારપીટ કરતો અને ૧૬ / ૪ / ૧૯૮૪ના 
રોજ હું પોતાના ઘરે કામ કરતી હતી અને કોઈ ઝઘડો ન હતો કે મારા પતિએ મને 
કહયું કે '' તારી માતાની તબીયત ખુબ જ સિરિયસ છે અને ફોન આવ્યો છે, તેને 
હમણાં જ આપણને વલસાડ બોલાવ્યા છે, જેમકે તફસીલ મેં ઉપર બયાન કરી છે, 
ત્યાર પછી મારા ભાઈઓએ વાંસદા જમાતના જિમ્મેદારોને અતે મૃતવલ્લીને 
પોતાની સાથે લીધા મને પણ પોતાની સાથે લીધી અને મને છોડવા મારા 
સાસરીયામાં આવ્યા અને મારા પતિથી મળીને તેમનાથી પૂછયું કે ''તમતે આને 
પોતાના ત્યાં રાખવી છે કે નહીં ?'' તો તેણે જવાબ આપ્યો કે હમણાં મારે તેને નથી 
રાખવી. જયારે હું તેને સકૃૂનથી રાખી શકીશ ત્યારે લઈ જઈશ. 

જમાતના સાથીઓએ તેને સમજાવ્યા, પરંત તેમ છતાં તે ન સમજયો, પછી 
મને ઈચ્છા વગર મારા પિતાના ઘરે જવં પડયં. પછી તે બે વર્ષ અને ર મહિના પછી 
અહવા ગામની જબેદા તામની એક વ્યભિચારી ઔરત સાથે ફરવા લાગ્યો અને પછી 
તેની સાથે નિકાહ કરી લીધા. તેની તફસીલ પહેલા આવી ગઈ છ. 

બીજુ કે વલસાડ જમાતના જિમ્મેદાર અબ્દુલ હમીદભાઈ મોટરવાલાએ 
વાંસદા જમાતના જિમ્મેદારથી આ ઘટના વિશે પૂરી વાતચીત કરી હતી અને એ પણ 
કહયું હતું કે જયાં સુધી પહેલી ઓરતનો ફેસલો ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી બીજા નિકાહ 
ન કરવામાં આવે અને બીજા નિકાહ કરવા પર વિઘ્ન નાંખવામાં આવે. તેમ છતાં 
તેમણે અમને કોઈ જાણ કર્યા વગર ખાનગીમાં તેના બીજા નિકાહ પઢાવી દીધા. તો 
હવે સવાલ એ છે કે આ રીતે કરવાથી જમાતના લોકો ગનેહગાર થશે કે નહીં ? અને 
પહેલી ઓરતનો કોઈ ફેસલો કર્યા વગર બીજા નિકાહ જમાતના લોકો પઢાવી શકે 
છે? તેમનો હેત્ત માત્ર અને માત્ર પહેલી ઓરતને નકસાન પહોંચાડવાનો છે. 

(ર) પહેલી ઓરત, બીજી ઓરતથી પોતાને અલગ રાખવાની હકદાર છે કે 
તહીં ? એટલે બીજી શાદી માટે પહેલી પત્ની મનાઈ કરવાનો હક ધરાવે છે કે નહીં? 
મારો પતિ લોકાને અને કમિટીના સભ્યોને એવં કહે છે કે મારે બે ઓરતો રાખવી છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ ૧191 તલાક થવાનું બયાન 
તો આ સરતમાં પતિની કમાઈમાં પત્નીનો કેટલો હિસ્સો લાગશે ? 

(૩) જો તે પેહલી ઓરતના બધા હકો પત્ની હોવાની હેસિયતથી જે તેની 
ઉપર લાગે છે, જો તે અદા ન કરી શકે, તો શં તેના માટે બીજી શાદી કરવી જાઈઝ 
છ? 

(૪) તેણે મને હમણાં તલાક આપી દીધી છે, શં મારા માટે ગયા બે વર્ષ અને 
અમક મહિનાનો ખોરાકી ખર્ચ અને કપડા વગેરેનો ખર્ચ લેવો જાઈઝ છે કે નહીં ? 

(૫) તેણે મને સામેથી અવલાદનં બહાનં કાઢીને તલાક આપી તો શં હં તેની 
પાસેથી પોતાની શાદીનો ખર્ચ લઈ શકું છું કે નહીં ? 

(€) શાદીના દિવસે આપવામાં આવેલા ઘરેણામાં મારો કોઈ હિસ્સો છે કે 
તહીં ? 

(૭) ઓરતતં માસિક ચાલ છે, ડોકટરી રિપોર્ટ સારો છે. કોઈ પણ અંગમાં 
કોઈ ખરાબી નથી, તો પતિએ ડોકટરી રિપોર્ટ કરાવવો જોઈએ અથવા બીજા નિકાહ 
કરવા જોઈએ ? 

(૮) મારા પિતા નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, ઘરેલું જવાબદારીઓ વધારે છે અમે 
નવ ભાઈ - બહેનો છીએ, છું વધારે ભણેલી નથી, માત્ર ચાર ચોપડી ભણેલી છં. 
કોઈ હુન્નર મારી પાસે નથી. તો આ સ્થિતિમાં હું સારા પતિ પાસેથી પોતાનો ખર્ચ 
લઈ શકું છું કે નહીં ? મારો પતિ બસ ડ્રાયવર છે અને તેનો પગાર ૧૫૦૦ રૂપિયા 
છે અને તેતી જવાબદારી બે ઓરતો વગર કોઈ તથી. ઘરના બીજા સભ્યો પોત 
પોતાની કમાઈથી ખાય છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

(૧-ર) વ્યકિત માટે બીજા નિકાહ કરવા જાઈઝ છ. તેના માટે પહેલી 
પત્નીથી ઈજાઝત જરૂરી નથી. તેને વિશ્વાસમાં લઈને શાદી કરે, તો બહેતર છે, 
પરંતુ બંતે ઓરતોના હકો અદા કરવા ફર્ઝ છે. નવી ઓરતતે જે પણ ખોરાક, 
પોશાક, રહેઠાણ વગેરે આપે છે, તે જ પ્રમાણે જુની પત્નીને પણ આપવા જરૂરી છે. 
અને દરેક સાથે વારા ફરતી રાત ગજારવી જરૂરી છે. 

(સૂરએ નિસાઅ ઃ ૩, હિયાદહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૮૯) 

(૩) જો પહેલી ઓરતના હકો અદા કરતો નથી, તો તે વ્યકિત માટે બીજા 

નિકાહ કરવા હરામ છે, આપના લખાણ પ્રમાણે આપનો પતિ આપની ઉપર જલ્મ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 192 તલાક થવાનું બયાન 
કરે છે એટલે તે પોતાની જુની પત્નીના હકો અદા કરતો નથી. એટલા માટે ગામની 
કમિટી માટે જરૂરી છે કે તેઓ તેને તાકીદ કરે. તેને શરમ અપાવે, આ બધા કાર્યો 
જાઈઝ છે, (અબૂદાવૂદ : ૧ / ૨૧૬, હદીસ નં.૧૧૧૪, મિરકાતલ મફાતિહ : પ / ર૧૧૫, 
હદીસ નં. ૩ર૩૬) 

(૪) જો આપે પહેલા દાવો કર્યો હોય અને ખોરાક, પોશાકની માંગણી કરી 
હોય (અને કમિટીના સભ્યોએ સમાધાન રૂપે માસિક કંઈક નક્કી કરી દીધં હોય ) તો 
તલાક પછી પણ તમે આગલા વર્ષોનો ખર્ચ માંગી શકો છો. પરંત વિતી ગયેલા 
વર્ષોની આપે કોઈ માંગણી ન કરી હોય, પોતાતો હક પતિ પાસેથી માંગ્યો ત હોય, 
તો તલાક પછી વિતેલા વર્ષોનો હક માંગવાનો આપને કોઈ અધિકાર નથી. 

(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહે : ૨ / ૨૮૭-૨૮૮) 

(૫) જયારે તમને તમારા પતિએ તલાક આપી દીધી તો હવે આપ પોતાના 
પતિથી તમારી મહેર (જો તેને હજ સધી અદા ન કરી હોય) અને ઈદદતનો ખર્ચ 
માંગી શકો છો. આપને બંને વસ્તુઓ માંગવાનો અધિકાર છે. 

(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૧૯૯) 

અવલાદ આપવી અલ્લાહ તઆલાની વાત છે, તેને બહાતું બનાવીને તલાક ત 
આપવી જોઈએ. (સૂરએ શુરા : ૪૯ - ૫૦) પરંત પતિ જો તલાક આપી દે તો હવે 
(તલાક પછી) માત્ર ઈદ્દતનો ખર્ચ લેવો જાઈઝ છે, દેશના કાનૂનનો સહારો લઈને 
બીજા ખર્ચાઓ દા.ત. શાદીનો ખર્ચ લેવો જાઈઝ નથી. 

(#) શાદીના મોકા પર પતિએ ઘરેણાં બક્ષિશ પેટે આપ્યા હોય, તો તમે તેના 
માલિક છો અને જો વાપરવા માટે આપ્યા હોય, જેમકે ગુજરાતમાં રિવાજ છે, તો 
પાંતે તેનો માલિક છે, તેને તે પરત લઈ શકે છે. 

(હકીકતમાં તેતો આધાર ઈલાકા પ્રમાણે છે. શાદીના મોકાથી દલ્હનતે તેતા 
પતિ તરફથી આપવામાં આવતા ઘરેણાં પર માલિકીનો હક આપી દેવામાં આવતો 
હોય તો તલાક પછી પતિએ એ ઘરેણા પરત લેવા જાઈઝ નથી. અને રિવાજ તેની 
વિરદ્ધ હોય, તો માંગવાનો હક છે.) (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૨૭) મહેર, ઈદ્દતનો ખર્ચ 
જો પતિ ન આપે તો તેના આપેલા ઘરેણામાંથી આપ વસલ કરી શકો છો અને 
જેટલા વધારે હોય, તે પતિને પરત કરવા જરૂરી છે. 

(રદુલ મૃહતાર અલા દરિંલ મખ્તાર : ૩/ ૧૫૨) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 193 તલાક થવાનું બયાન 
(૭) પહેલા ઓરત તંદુરસ્ત અને સ્વસ્થ હોય, બાળક જન્મવાની શકિત 
ધરાવતી હોય, તેમ છતાં પતિ બીજી ઓરતથી નિકાહ કરવા માંગે, તો કરી શકે છે. 
(૮) જયાં સધી તમે તમારા પતિના નિકાહમાં છો ત્યાં સધી ખાવા - પીવાનો 
ખર્ચ લઈ શકો છો કે તે આપનો શરઈ હક છે. પરંત તલાક પછી મહેર અતે ઈદ્ત 
ખર્ચ સિવાય બીજો કોઈ ખર્ચ માંગવો જાઈઝ નથી. હરામ છે. કક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૩ર) ''હું પત્ની રાખવા નથી માંગતો'' થી તલાકનો હુકમ 
સવાલ (૨૧૯૭) : મારી છોકરીની શાદી કેનેડામાં થઈ છે. થોડા દિવસો પછી 
મારા જમાઈએ મારી છોકરી સાથે ઝઘડો કરીને તેને કાઢી મકી, તેવી હાલતમાં બીજા 
ગામવાળાઓએ સાથ આપ્યો, તેમણે એક કમિટી બનાવીને મારા જમાઈને 
સમજાવીને બીજી વખતે ઘર આબાદ કરવા કહયું, પરંત તેમ છતાં વારંવાર એ કહેતો 
રહયો કે હં તેને પોતાને ત્યાં રાખવા નથી માંગતો તો સવાલ એ છે કે આ શબ્દોથી 
''હું તેને પોતાને ત્યાં રાખવા નથી માંગતો'' તો શં મારી છોકરીને તલાક લાગી ગઈ કે 
નહીં ? જો તલાક લાગી ગઈ તો કઈ તલાક લાગી ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં પતિ પોતાની પત્નીથી કહે કે '' હું તેને રાખવા માંગતો નથી'' 
અથવા '' હં તેને પોતાને ત્યાં રાખવાનો નથી.'' આ તલાકના શબ્દો નથી. ન સ્પષ્ટ ન 
ઈશારો, એટલે આ શબ્દોથી ઓરતને તલાક નહીં લાગે. 

(રદલ મુહતાર અલા દરિલ મખ્તાર : ૩/ ૨૩૦) 

પરંત આપે એ પણ લખ્યું કે ''ત્યાં એક કમિટી બનાવવામાં આવી જેણે પતિને 
બીજી વખતે ઘર આબાદ કરવા સમજાવ્યો” કમિટી કેવી હોવી જોઈએ, કેવા લોકો 
તેમાં હોવા જોઈએ ? તેની લાંબી તફસીલ છે, ફત્વાના આ લખાણમાં આવી શકતં 
તથી. શરઈ કાનૂન પ્રમાણે તેમાં એક આલિમ પણ હોવા જરૂરી છે. તે આલિમ જો 
શરઈ કાનૂન પ્રમાણે પોતાનો કેસલો કરશે, તો કમિટી તેના ફેસલા પર બંતે વચ્ચે 
જદાઈનો ફેસલો કરી શકે છે. 

નોંધ : આ મસ્અલામાં જો આપ વધારે સમજવા માંગતા હોવ, તો ૨ / ૧૨ / 
૧૯૮૮ ના રોજ બપોરે ઝોહરની નમાઝ પછી અઢી વાગ્યે દારૂલ ઉલૂમ 
અશરફિયામાં એક મિટીંગ રાખેલી છે, આપ તેમાં હાજર રહી શકો છો. ફકત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 1094 તલાક થવાનું બયાન 

અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩૩) તલાકની એક સૂરત 

સવાલ (૨૧૯૮) : શં કરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે એક વ્યકિતએ 
પોતાની પત્નીને ૧૯ ઓગષ્ટ ૧૯૮૯ ના રોજ એક પત્ર લખ્યો, તેનો વિષય હતો કે 
હું તને પોતાની ઈસ્લામી કેદથી અલગ કરું છું અને પછી લખ્યું 'માટે હં તને એક 
તલાક આપી રહયો છં, '' આ સરતમાં ઓરતતં નિકાહથી અલગ થઈ ગયા પછી 
હવે એવં સમજી લેવં કે ઈદ્.ત પરી થઈ ગઈ છે ? 

જવાબ ઃ હા મેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલી સુરતમાં એક તલાક લાગી ગઈ. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૮) જો 
ઓરતને હૈઝ આવે છે તો તેની ઈદ્દત ત્રણ હેઝ છે. જો હૈઝ તથી આવતું તો માલમ 
કરવામાં આવશે કે ગર્ભ તો નથી, જો ગર્ભ હોય તો તેની ઈદ બાળકના જન્મ 
સધીની છે. અને જો હૈઝ ન આવવાનં કારણ વૃદ્ધાવસ્થા છે, તો તેની ઈદ્દત ત્રણ 
મહિના છે. માટે વર્ણન કરેલી તફસીલ પ્રમાણે ઈદ્ત પરી થતા જ તે પતિ માટે 
અપરિચિત બની ગઈ. (સૂરએ બકરહ : ર૨૮, સૂરઅ તલાક : ૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 
(૩૪) તલાકની ધમકો અયપવી 

સવાલ (૨૧૯૯) : હું નીચે સહી કરનાર મહમ્મદ અસ્લમ હાશિમ પટેલ ઘલા 
નામની વસ્તીનો રહેવાસી છં, મેં નાની નરોલીમાં શાદી કરી છે. મારી પત્ની 
ગર્ભવતી હતી, તેને ડિલેવરી માટે સરત હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. 
દસ દિવસ પહેલા ઓપરેશનથી ડિલેવરી થઈ. હોસ્પિટલમાંથી આજે રજા મળતા 
જ તે પોતાની માતા સાથે પોતાની ફોઈના ઘરે નરોલી આવી છે અને સાંજે તે પોતાની 
માતાના ઘરે જવાની હતી, મને હોસ્પિટલથી રજા મળવાની જાણ ન હતી. એટલે હું 
પહેલા સરત પહોંચ્યો, તો ત્યાંથી ખબર મળી કે તેઓ નરોલી જવા માટે રવાના થઈ 
ગયા છે, તેથી હું સુરતથી સીધો નરોલી તેની ફોઈના ઘરે પહોંચ્યો, ત્યાં મેં પોતાની 
પત્નીને કહયં કે '' હમણાં ત અહીંયા જ રહેજે, જો પોતાની માતાના ઘરે ગઈ તો હં 
તત્તે કાઢી મુકીશ, પેન અતે કાગળ લાવો, હમણાં જ તલાક લખી દઉં'' એક ઓરત 
બોલી પેન અને કાગળની શી જરૂરત છે ? મોઢાથી જ કહી દો, તેના જવાબમાં મેં 
કહયું કે ''કાગળ અને પેન લાવો, હમણાં જ લખી દઉં છું'' આ બધા શબ્દો મેં ઈરાદા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચયહ ભાગ : પ ૧9% તલાક થવાનું બયાન 
પર્વક યકીન સાથે કહયા છે અને મારી પત્ની તેની માતાના ઘરે જતી રહી છે, તો આ 
શબ્દો બોલવા પછી તે મારા નિકાહમાં રહી કે નહીં ? 

આ સવાલ લખતી વખતે નરોલીના પોલિસ પટેલ ઈબ્રાહીમભાઈ મલેક, 
ગલામ મહમ્મદ સલેમાત પટેલ, સુલેમાન યસૂફ બદાત, અહમદ દાઉદ બદાત અને 
બીજા સ્ત્રી - પરષો સામે જયારે મારી પત્નીના કાકાએ મને વર્ણન કરેલા શબ્દો 
વિશે પૂછયં, તો મેં જવાબ આપ્યો કે હા, હું એ રીતે બોલ્યો છેં, આ એકરાર સમયે 
મારી પત્નીના ફુવા અને બીજા બધા રિશ્તેદારો પણ ત્યાં હાજર હતા, જયારે તેમણે 
આ લખાણ પર મને સહી કરવા કહયું તો મેં મનાઈ કરી દીધી અને કહયં કે જો તે 
વખતે કાગળ અતે પેન આપતા તો હું જરૂર કરી દેતો, આ બધી હકીકતો બિલ્કુલ 
સત્ય છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

આપના બયાનમાં ત્રણ બાબતો વિચારવા લાયક છે. (૧) આપનું એવું કહેવું 
કે '' પોતાની માતાના ઘરે જશે તો કાઢી મુકીશ (૨) કાગળ અને પેન આપી દો તો 
હમણાં લખી દઉ. (૩) કાગળ અને પેન લાવો હમણાં લખી દઉ છં, આમાં પહેલું 
વાકય ભવિષ્ય માટે છે, બીજું અને ત્રીજુ વાકય વર્તમાન છે, આમાથી કયું વાકય 
લખ્યું છે, તે વાંચ્યા પછી જ જવાબ મળી શકે છે અને જો લખ્યું નથી, બલકે માત્ર 
મૌખિક કહયું છે, તો તલાક લાગી નથી, કારણ કે કાગળ અને પેન આપવામાં આવી 
નથી, માટે લખ્યું નથી. તો તલાક પણ લાગી નથી બલકે માત્ર ધમકી આપી છે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩,૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૫) પતિએ તલાકનામું લખીને તૈયાર કર્યું, પરંતુ તેને 
રવાના કર્યું નથી તો તલાક થશે ? 
સવાલ (ર૨૦૦) : એક વ્યકિત નોકરી માટે વિદેશ ગયો છે, અને તેની પત્ની તેના 
માતા - પિતાના ઘરે રહે છે. પતિ પાબંદીથી પોતાની પત્નીનો બધો ખર્ચ મોકલે છે. 
થોડી મૃદ્ત પહેલા એ આઓરતે પોતાના પતિની ગેરહાજરીને લીધે એક પરાયા 
પરૃષથી અનેતિક સંબંધો બાંધી લીધા. આ વાતની ખબર પતિના ભાઈ અને 
બહેનોએ પતિને કરી અને તેણે પત્રમાં લખ્યું કે એવી ઓરત તારા માટે યોગ્ય નથી. 
માટે ત તેને તલાક લખીને મોકલી દે, પતિના રિશ્તેદારો તરફથી આ પત્ર રવાના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧06 તલાક થવાનું બયાન 
કરવાના ચાર - પાંચ દિવસ પછી ગામના લોકોને પરિસ્થિતિનં જ્ઞાન થયં, તો 
જિમ્મેદારોએ અને ગામના મોટા લોકોએ પાંતિના રિશ્તેદારોને સમજાવ્યા કે તેઓ 
તલાકના મામલામાં ઉતાવળ ન કરે, બેશક ઓરતથી આ શયતાની હરકત થઈ ગઈ 
છે, પરંત હવે તોબાની સાથે પાકો ઈરાદો કરી રહી છે કે તે હવે પછી આવો કોઈ 
ગનોહ નહીં કરે, તેમજ ઓરતના રિશ્તેદારોએ પણ ઓરતતે તૌબા કરવાતં કહયં, 
તેની ઉપર પતિના રિશ્તેદારો તલાક ત આપવા પર રાજી થઈ ગયા અને તેમણે 
પતિ પર બીજો પત્ર રવાના કર્યો જેમાં તેને તલાક આપવાથી રોક્યો અને ઈત્મીનાન 
અપાવ્યં કે તારી પત્નીએ સાચી તોબા કરી છે, હવે પછી આવી કોઈ હરકત નહીં 
કરે, માટે હવે ત તલાકનો ઈરાદો છોડી દે અને તલાક આપવા માટે અમે જે પત્ર 
લખ્યો હતો, તેને રોકી દે, માટે પતિ પણ તેની ઉપર ખશીથી રાજી થઈ ગયો અને જે 
તલાકનામ્‌ પોતાની પાસે લખીને તૈયાર રાખ્યં હતં, તેને ફાડી નાંખ્યું અને પોતાના 
રિશ્તેદારોને પત્ર લખ્યો કે મેં તમારા કહેવા પ્રમાણે તલાકનામ્‌ લખીને તૈયાર રાખ્યું 
હંતં પરંત્‌ રવાના કરવાથી પહેલા આપ લોકોનો બીજો પત્ર પહોંચી ગયો, એટલે 
તેને રવાના કર્યું નથી અને ન કોઈને તેની જાણ કરી છે. 

હૈવે સવાલ એ છે કે શં પતિનં આ રીતે તલાકનામ્‌ માત્ર લખવાને લીધે તલાક 
થઈ જશે જયારે કે તલાકનામ્‌ રવાના કર્યું નથી અને ન તો કોઈને તેના વિશે જાણ 
કરી છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જવાબનો આધાર પતિના પત્ર (તલાકનામા) ના વિષય ઉપર છે. જો પતિએ 
પત્રમાં લખ્યં હતં કે તલાક આપી રહયો છં, તો તલાક થઈ જશે અને જો એ લખ્યં કે 
વર્ણન કરેલ્‌ તલાકનામુ મળવા પર તને તલાક, તો જો કે તલાકનામ્‌ રવાના કર્યું નથી 
એટલે તલાક નહીં લાગે. ટંકમાં પતિના પત્રના વિષયથી રજૂઅ કરવામાં આવે અને 
તપાસ કરી લેવામાં આવે કે તેતે પત્રના મઝમૂનમાં શં લખ્યં હતં ? તેની ઉપર વર્ણન 
કરેલ મસ્અલાનો હકમ આધારિત છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૮) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૦) તલાકના શબ્દો બે વખતે બોલવાનો હુકમ 
સવાલ (૨૨૦૧) : માર્‌ નામ અશરફ ગુલામ મલિક છે, હું વાંકલ ગામનો રહેવાસી 
છં, ગઈ કાલે હું સફરમાં હતો. બપોરે ઘરે આવીને મેં મારી પત્ની પાસે ખાવાનું 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચયહ ભાગ : પ 197 તલાક થવાનું બયાન 
માગ્યં, આ વિશે અમારા પતિ - પત્નીમાં ઝઘડો થઈ ગયો અને મેં ગસ્સાની 
હાલતમાં બે વખતે ''તલાક , તલાક '' કહયું, તો શું આ શબ્દોથી મારી પત્નીને તલાક 
પડી જશે ? ઈદત અને રજૂઅનો શરઈ હકમ શં છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં આપની પત્નીને બે રજઈ તલાક લાગી ગઈ, જો તમે રજૂંઅ 
કરવા માંગો તો બે ગવાહોતી હાજરીમાં કહી દો કે મેં પોતાની પત્નીને બે રજઈ 
તલાક આપી હતી, અને હવે હું ફરી પોતાના નિકાહમાં લાવવા માંગ છં, આ રીતે 
રજૂઅ કરવાથી ઓરત તમારા નિકાહમાં જ રહેશે. નવેસરથી નિકાહ કે હલાલાની 
જરૂરત નથી. (હિેદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪, મજમઉ અન્દર : ૧ / ૪૩ર) કકંત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩૪) ગભની હાલતમાં એક તલાક આપીને ડિલેવરી પછી 
બીજી તલાક આપવી 


સવાલ (૨ર૨૦ર) : (ક) મેં મારી પત્નીને ગર્ભની હાલતમાં જયારે કે ગર્ભ સાત 
મહિનાનો હતો એક તલાક આપી હતી, પછી ડિલેવરીના દસ દિવસ બાદ મેં તેને એ 
લખ્યં કે ત્રણ દિવસમાં જો ત ઘરે પરત નહીં આવે, તો તને બીજી તલાક, પછી મારા 
ઘરના દરવાજા તારા માટે હમેશા માટે બંધ રહેશે, તો આ શબ્દોથી મારી પત્નીને 
કેટલી તલાક લાગશે ? હવે હું તેને પોતાના નિકાહમાં લાવવા માંગ્‌ છં, તો તેની શું 
સુરત છે? 

(ખ) શું હું આવી હાલતમાં પોતાની પત્નીથી વાતચીત કરી શકું છું ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પહેલી વખતે જયારે ગભંની હાલતમાં તલાક આપવામાં આવી, ત્યાર પછી 
ડેલેવરી સધીની મુદતમાં રૂજૂઅ કરી લીધું હોય, તો ઓરત સાથે નિકાહ બાકી રહેશે. 
રજૂઅનો મતલબ એ છે કે પોતાની પત્નીથી સ્પષ્ટ કહી દે કે હું તારાથી રજૂઅ થાઉ 
છં અથવા પત્નીથી સંભોગ કરે અથવા કોઈ એવં કામ કરે, જે પત્ની સાથે કરવામાં 
આવે છે, તો આ સરતમાં પત્નીથી નિકાહ ખતમ તહીં થાય. 

(હિદાયહ કી શર્છે બિદાયહ : ર / ર૫૪) 
પરંતુ ડિલેવરી સુધી રજૂઅ ન કર્યું તો ડિલેવરી સાથે જ ઈદ્ત ખતમ થઈ જશે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 198 તલાક થવાનું બયાન 
હવે પતિતે રુજૂઅનો કોઈ હક નથી અને આ ઓરત તેતા નિકાહથી નીકળી જશે. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ : ૩/ ૧૮૦) માટે ડિલેવરી પછી જે તલાક આપવામાં આવી છે તે 
નકામી ગણવામાં આવશે. જો તેનાથી બીજી વખતે નિકાહ કરવા માંગો તો એ 
ઓરતની ખશી જરૂરી છે, નવી મહેર પણ અદા કરવી જરૂરી છે. પછી એ પણ યાદ 
રહે કે બીજા નિકાહ પછી પતિ માત્ર બે તલાક આપી શકે છે, એટલા માટે કે તે એક 
તલાક આપી ચકયો છે, માટે હવે આવતી વખતે માત્ર બે તલાક આપવાથી ત્રણ પૂર્ણ 
થઈ જશે અને ઓરત પતિ માટે હરામ થઈ જશે, પછી હલાલા વગર તેની સાથે 
નિકાહ પણ જાઈઝ નહીં થાય. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૮૦) 

(ખ) જયારે આ ઓરત આપના નિકાહથી નીકળી ગઈ તો હવે આપના માટે 
એ અપરિચિત બની ગઈ માટે આપ તેનાથી પત્ની હોવાતી હેસિયતથી કોઈ 
વાતચીત કરી શકતા નથી, હા, જો કોઈ સખત જરૂરી વાત છે તો જરૂરત જેટલી 
પડદામાં રહીને વાત કરવી જાઈઝ છે. (રદલ મહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : દ / ૩૬૯) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૮) પતિએ ગર્ભની હાલતમાં એક તલાક આપીને 
ડિલેવરી પછી બીજી તલાક આપવી 

સવાલ (રર૦૩) : મારી છોકરીના નિકાહ કઠોરના હનીફ ધોરાત સાથે થયા હતા, 
સાત માંહેના પછી અમે પોતાની છોકરીત્તે જે ગર્ભવતી હતી, માતાતા ઘરે ડિલેવરી 
માટે લાવ્યા, માતાત્તે ત્યાં આવવા પછી આઠ દિવસ બાદ હનીફે મારી છોકરીને એક 
તલાક આપી, પછી રપ રમઝાન તરાવીહ પઢી મારી છોકરીને ડિલેવરી થઈ અને 
છોકરી પેદા થઈ, પછી અગિયાર દિવસ બાદ હનીકફે જાતે આવીને બીજી તલાક 
આપી, તો ગર્ભ દરમિયાન એક તલાક આપ્યા પછી ડિલેવરી બાદ જે તલાક આપી 
છે તે લાગી કે નહીં ? અમક લોકોનું કહેવું છે કે ડિલેવરી પછીની તલાક નહીં લાગે, 
શું આ વાત સહીહ છે ? અને ઈદ્દત વિશે હવે મારી છોકરી માટે શરઈ હકમ શાં છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

આપની છોકરીને જે તલાક ગર્ભની હાલતમાં આપવામાં આવી છે, તે લાગ 
પડશે અને ત્યાર પછી ડિલેવરી પર ઈદ્દ અને નિકાહ બંને ખતમ થઈ ગયા, એટલા 
માટે કે ગર્ભતી હાલતમાં તલાક આપ્યા પછી પતિ તરફથી રજૂઅ સાબિત નથી, માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૧00 તલાક થવાનું બયાન 
ડિલેવરી પછી આપવામાં આવેલી તલાક નકામી સાબિત થશે. હવે તમારી છોકરી 
જયાં ઈચ્છે ત્યાં નિકાહ કરી શકે છે. એ જ પતિ સાથે રહેવા માંગે, તો પણ ફરી 
નિકાહ અને મહેર જરૂરી છે અને બીજા કોઈ પણ પુરૃષ સાથે નિકાહ કરી શકે છે. 
ઈદ્ત ખતમ થઈ ગઈ છે, એટલા માટે હૈઝ આવવાની રાહ જોવાની જરૂરત નથી. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩૯) એક તલાક લખીને મોકલતા બીજી તલાકનો વાયદો 
કરવો 

સવાલ (૨૨૦૪) : મેં પોતાની પત્નીને પત્રમાં આ મઝમૂન લખીને મોકલ્યો કે 'તને 
મેં ખૂબ સમજાવી, તારા ઘણા ગૃનાહોને માફ કરી દીધા, માત્ર એટલા માટે કે ત 
સધરી જાય, પરંત આ સમજાવવાનો ઉલ્ટો અસર એ થયો કે ત્‌ એ સમજવા લાગી 
કે હેં તારા વગર રહી શકતો નથી, એટલા માટે હવે હું તારા ભવિષ્યનો ફેસલો તારી 
ઉપર છોડ છું, માટે આ પત્ર દ્વારા તને એક તલાક આપી રહયો છં, તે તારા માતા - 
પિતાના ઘરવાળાઓ સામે મારી ઘણી બરાઈ કરી રાખી છે, તેને કારણે મને ઘણી 
તકલીફ થઈ છે. ત તારા કહેવા પ્રમાણે કોઈ સારા ઘરના માલદાર છોકરા સાથે 
નિકાહ કરી લેજે, આ પત્ર લખ્યા પછી તને હું માત્ર એક તક આપું છં કે જો ત 
પોતાનં ઘર આબાદ કરવા માંગે છે તો પત્ર મળતા જ ૨૪ કલાકમાં હાજર થઈ જા 
અને જો તારે નથી આવવું તો તને બીજો પત્ર બે - ત્રણ દિવસમાં મળી જશે. 

પત્રના આ વિષયથી મારી પત્નીને કેટલી તલાક પડશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પત્રમાં લખેલા લખાણ પ્રમાણે અંક રજઈ તલાક લાગ પડશે. (હિદાયહ કી શર્ણે 
બિદાયહ : ૧ / રરપ) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૪૦) શબ્દ એક, બે, ત્રણ કહેવાને કારણે કઈ તલાક પડશે ? 
સવાલ (ર૨૦૫) : બાદ સલામ મસ્નૂન ! ખિદમતમાં અરજ છે કે અમારા શહેર 
ગોધરામાં પતિ - પત્ની વચ્ચેત્તા ઝઘડામાં પતિ સામાન્ય રીતે એક, બે, ત્રણ એવા 
શબ્દો મોઢાથી બોલી નાંખે છે, મોઢાથી તલાકનો શબ્દ બોલતા નથી, આ શબ્દ 
ગોધરા શહેરમાં એટલો પ્રખ્યાત થઈ ગયો છે કે સાંભળનારા તેને એ જ સમજે છે કે 
આ શબ્દ બોલનારાએ પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી, તેમજ મોટા ભાગના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 200 તલાક થવાનું બયાન 
ઉલમાનો મત એ તરફ છે કે ગોધરામાં પ્રચલિત શબ્દ એક, બે, ત્રણથી ઓરત પર 
તલાકે મૃગલ્લઝા લાગુ પડશે, તેમજ સામાન્ય લોકોની પણ હાલત એ જ છે આ 
શબ્દો બોલ્યા પછી તલાક પછીનો વ્યવહાર શરૂ કરી દે છે, તો સવાલ એ છે કે આ 
શબ્દોથી તલાક લાગ પડશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) આ જરૂરી નથી કે જે શબ્દો તલાક માટે કોઈ જમાનામાં ઈશારા રૃપે 
વપરાયા હોય, તે દરેક વખતે ઈશારા રૂપે વપરાતા હોય, જયારે કે ક્યારેક ખબર 
બદલવાથી તે સ્પષ્ટતો દરજો પણ પ્રાપ્ત કરી લે છે. તેથી શબ્દો ''છોડી દીધી'' 
પહેલા ઈશારો હતો, હવે સ્પષ્ટ તલાકમાં વપરાય છે. અલ્લામા ઈબ્ને આબેદીન ઉર્ફે 
શામી ફરમાવે છે : 

મ ઢાનન્ડટ યાં (1 -- (ક હ 0 છુ ૭3 નક હ હ્ન-ક છ પ૧ કડક 

ડક « હય ૫2; “4 હું [મ ૬ 2)૫-૩ પક, (| «૫:2૪ ૭%: હ્જ 

“9. (૬ “ઉ હ -)પ્ડઝદા » ૬ 22.11 ક “ક 7પ હં તટ 

(-«3 

એટલે ઈમામ સાહેબ (રહ.)ના જમાનામાં હ» “5 ઈશારો હતો. 

એટલે તલાક લાગ્‌ પડવા માટે નિય્યતની જરૂરત હતી, પરંત હવે તે આપણા 
સમાજમાં પ્રચલિત તલાક માટે વપરાય છે, એટલે નિય્યત વગર તલાક પડી જશે. 

(ર) એ પણ જરૂરી નથી કે જે શબ્દો તલાક માટે સ્પષ્ટ દલીલરૂપ હોય તે 
ત,લ, ક સાથે વપરાયા હોય, બલકે પ્રચલિત જે કોઈ શબ્દથી નિકાહ સ્પષ્ટ ખતમ 
થઈ જવા સમજમાં આવી જાય, તે સ્પષ્ટ ગણાશે, જેમકે આપણા સમાજમાં શબ્દ 
''ફારગતી'' માં ઉપરોકત શબ્દો નથી, પરંત તેમ છતાં આ તલાકના અનુસંધાનમાં 
સ્પષ્ટ છે. 

(૩) હવે રહી વાત કે આ કેવી રીતે માલૂમ થાય કે આ શબ્દ તલાક વિશે 
સ્પષ્ટ છે ? તો તેની સરત સ્પષ્ટ છે કે જે વિસ્તારના લોકો મોટે ભાગે આ શબ્દથી 
સ્પષ્ટ તલાક સમજતા હોય, તો તે તલાકના અનુસંધાનમાં સ્પષ્ટ શમાર થશે. 
અલ્લામા ઇબ્ને આબેદીન શામી (રહ.) લખે છે કે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ -01 તલાક થવાનું બયાન 
બડ તડ ઈડા ઝપ્હા 5 ઈ 131 ડક પ હ) હયા ક,ના ઝં નદ! 
બીજી જગ્યાએ લખે છે. 
“૭૬ ઝા મક “131૫. ૭53 કર, 
દસ“ (પ3 (૭ 51/71 છક ૬૫2751 (કદ : 7] કક 
ભક, ૩પ દૃઝ્ઝા૭ઉ.પ્કખક )પ૦૭કાગ્ડ 
(૪) આ શંકા કરવી કે એક, બે, ત્રણથી તલાક વગર બીજી પણ શકયતાઓ 
છે, તો જવાબ એ છે કે 1,954 માં પણ ઓરત હરામ હોવા સિવાય બીજી 
પણ શકયતાઓ છે. તેમ છતાં તે સહીહ છે, જેમકે અલ્લામા શામી (રહ.) એ 
મશાઈખે બલ્ખમાં પ્રચલિતના અનસંધાનમાં બયાન કર્ય. એ જ હેસિયત ગજરાતી 
ભાષામાં શબ્દ કારગતીની છે. બલકે સ્પષ્ટ હોવાના મતલબ આ છે કે વિચાર પણ 
તે તરફ સ્પષ્ટ ગયો અને પ્રચલિત રીતે પણ આ શબ્દોથી તલાક સમજવામાં આવતી 
હોય. 
માટે એક, બે, ત્રણ શબ્દ જયારે સમગ્ર ગોધરા શહેરમાં ઓરતના ઝઘડા 
વખતે બોલવામાં આવે છે અને લોકો સામાન્ય રીતે તેને તલાક જ સમજે છે, તેમજ 
મોટાભાગના સ્થાનિક ઉલમાના મતે આ શબ્દ સ્પષ્ટ તલાક માટે વપરાય છે, જોકે 
તેમાં અસલ શબ્દ ત,લ,ક, નથી તલાક થઈ જશે, ભલે પતિએ આ શબ્દોનો ઉપયોગ 
ધમકી માટે કર્યો હોય, કારણ કે તલાકના સ્પષ્ટ શબ્દો પછી ધમકીની નિય્યત કરવા 
અને ન કરવાથી તલાક પડી જવામાં કોઈ ફરક તહીં પડે, માટે તેનાથી સ્પષ્ટ ત્રણ 
તલાક લાગ પડી જશે અને જો સ્થાનિક ઉલમાની તેહકીક પ્રમાણે તે ઈશારો છે, તો 
પછી નિશાનીઓ વગેરે (નિય્યત, તલાકનું વર્ણન) જોવામાં આવે, તો તલાક પડી 
જશે, નહીં તો નહીં. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે, 
(૪૧) 'જવાબ આપું છું' કહેવાથી તલાક થઈ જશે કે 
નહીં ? 
સવાલ (૨૨૦૮) : મારા ભાઈએ પોતાની પત્નીને તલાકનામ્‌ લખ્યં અને આ રીતે 
લખ્યું કે તા. જુન ૧૯૮૩ના રોજ હું પત્નીને પોતાની ખુશીથી જવાબ આપું છું, હું 
ખુશીથી જવાબ આપ છ, હં ખશીથી જવાબ આપ છ, હં ખશીથી જવાબ આપં છું. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 202 તલાક થવાનું બયાન 
નોંધ : અમારા વિસ્તારમાં જવાબથી તલાક મરાદ લેવામાં આવે છે અને 
જવાબ કહીને જ તલાક આપવામાં આવે છે, તો તલાક થશે કે નહીં ? 
જવાબ ઃ હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
ફકહાએ કિરામ (રહ.) એ અરબી શબ્દોથી તલાક લાગ પડવાના સિલસિલા 
માં તલાકના શબ્દોને બે ભાગમાં વહેંચ્યા છે, એક સ્પષ્ટ અને બીજો ઈશારો, અને 
જયારે અમક શબ્દો ફારસી, તર્કી, ઉર્દુ ભાષામાં એવા હોય કે તે શબ્દો તલાકના 
અર્થમાં જ વપરાય છે, તો એ શબ્દોથી પણ તલાક પડી જશે. નિવ્યત જરૂરી નથી. 
આપે લખ્યં કે આપના ભાઈએ ''જવાબ આપં છું'' લખ્યં છે, અને આ શબ્દો 
તલાક માટે જ વપરાય છે, તો એ હાલતમાં તલાક થઈ જશે અને ત્રણ વખત લખ્યું છે 
તો ત્રણ તલાક પડી જશે. હલાલા વગર નિકાહ સહીહ થશે તહીં. જેમકે અરબીમાં 
(--૨*12 તો ફારસી અર્થ '' રિહા કરદમ'' થાય છે, એટલે મેં તને છોડી દીધી અતે 
આ (રિહા કરદમ) થી ફારસીમાં તલાક જ લેવામાં આવે છે, તો હવે નિય્યત કર્યા 


વગર તલાક લાગી જશે. કક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૪ર) પતિએ એવી કસમ ખાધી જેમાં તલાક મોકુફ ન 
હોય, તો તલાક લાગશે કે નહીં ? 

સવાલ (ર૨૦૭) : ઝેદના નિકાહના અમુક દિવસો પછી તેના સસરાએ કહયું કે 
આપને મારી સાથે રહેવાનં છે, (એટલે સાસરીયામાં) અને ઝેદ સાસરીયામાં રહેવા 
તેયાર ત હતો, બીજી બાજ ઝૈદના સસરાનો આગ્રહ વધતો ગયો કે ઝૈદ અને મારી 
છોકરી બંને મારી સાથે રહે જયાં સધી ઝૈદ પોતાની તાલીમ પૂર્ણ ન કરી લે. સસરાના 
આગ્રહ પર ઝૈદે જવાબ આપ્યો કે જો આપનો હુકમ સાથે રહેવાનો છે તો હું તેને 
ટાળી શકતો નથી. 

ખૈર, ઝેદે અંતે પોતાના સસરાના મકાનમાં રહેવાનું મંજુર કરી લીધં, રહેવાની 
શકલ એ હતી કે બે માળનું મકાન હતં તીચેના ભાગમાં ઝૈદ અને તેની પત્ની રહેતા 
હતા અને ઉપરના માળમાં તેના સસરા રહેતા હતા, પરંત ખાવાનું બધાનં સાથે 
બનતુ હતું. 

બાદમાં કોઈ કારણથી ઝેદતા સસરાએ ઝૈદ અને તેની પત્નીના ખાવાની 
વ્યવસ્થા તીચેના ભાગમાં અલગ કરી દીધી અને આ અલાયદગી ઝેદની ગેરહાજરી 
માં થઈ. ઝેદ જયારે ઘરમાં દાખલ થયો અને તેને અલગ ખાવાની વ્યવસ્થા જોઈ તો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 203 તલાક થવાનું બયાન 
તેણે એ વાત પર ગસ્સો આવ્યો કે આ રીતનો ફેસલો કરવાથી પહેલા મને જાણ પણ 
ન કરી, માટે ખાવાનું રાંધવાની વ્યવસ્થા અલગ હોવા પછી પહેલા દિવસે ઝેદની 
પત્નીએ નીચેના ભાગમાં ખાવાન રાંઘ્યં, તો ઝૈદે ન ખાધુ અને પોતાના સસરાને એક 
પત્ર લખ્યો. તેનો વિષય નીચે પ્રમાણે છે. 

મોહતરમ સસરા સાહેબ ! હું કસમ ખાઉ છું કે પોતાની તાલીમથી ફારિંગ 
થતા સૂધી નીચેનું રાંધેલુ ખાવાનું નહીં ખાઉ, અડધી કસમ તો પુરી થઈ ગઈ. જો 
આપ કહો તો ખાવાનં ખાઈને કસમ પરી કરી લઉં. જેથી તમારી છોકરી તમારે 
હવાલે કરી દઉ, તેનાથી આપત્તે પણ મુકિત મળે અને મને પણ આઝાદી મળે. 

જયારે આ પત્તર ઝૈદના સસરાએ વાંચ્યો તો તરત જ ઝેૈદને કહયં કે હં તમારં 
ખાવાનું (જે ઉપર માળમાં રાંધ્યું છે) નીચે મોકલી દઉ ? ઝૈદે જવાબ આપ્યો, હા. 
માટે ઝેદે તે વખતે ઉપરના માળે રાંધેલ ખાવાનં ખાધં. ત્યાર પછી તેની તાલીમ પૂર્ણ 
થતા સધી તીચેના ભાગમાં ખાવાતં રાંધવામાં આવ્યું નથી. હાં, ક્યારેક નીચેના 
ભાગમાં ખાવાનું જરૂર ખાધ છે. નાસ્તો વગેરે પણ કર્યા છે. પરંત્‌ હવે ફારિંગ થયા 
પછી નીચે ખાવાનું રાંધવાતં શરૂ કયું છે. 

આ તફસીલ પછી હવે સવાલ એ છે કે ઉપરોકત લખાણથી તલાક થશે કે 
નહીં ? જો તલાક થશે, તો કઈ તલાક થશે ? જયારે કે ઝૈદના સસરાએ તવ મહિના 
બાદ આ પત્રને ઘ્યાનમાં રાખીને પોતાની છોકરીને જબરદસ્તી અલગ કરી દીધી, શં 
ઝેદના સસરાને આ હક છે કે ઝેદની પત્નીને નવ મહિના સાથે રાખ્યા પછી અચાનક 
અલગ કરી ઇ ? જયારે કે ઝેદની પત્ની તેની મુલાકાત માટે આતર છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જવાબથી પહેલા એ અરજ કરવં જરૂરી સમજું છું કે આ પ્રકારનો એક કતવો 
અને ત્યાર પછી બીજો ફતવો લગભગ રજબ મહિનામાં આવી ગયો છે અતે તેનો 
જવાબ આલીપરથી ગયો છે. હવે બંદો તડકેશ્વર આવી ગયો છે. અહીંયા આજે આ 
ત્રીજો ફતવો પૂછયો તેનાથી માલુમ થાય છે કે ત્રણે પ્રશ્નો એક જ વાકીયાના 
સિલસિલામાં છે અને ત્રણેના વિષયોમાં તફાવત છે, એટલે અનિવાર્ય પણે જવાબમાં 
ફરક આવશે, અસલ હકીકત તો પ્રશ્ન પૂછનાર જ જાણે છે. 

પતિનું આ વાકય કે હું કસમ ખાઈ ચકયો છું કે પોતાની તાલીમ પૂર્ણ થતા 

સધી નીચેનું રાંધેલુ ખાવાનું નહીં ખાઉ,'' તેમાં પત્નીનં કયાંય વર્ણન નથી અને ન તો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 204 તલાક થવાનું બયાન 
આ વાકયમાં પત્નીની તલાક વિશે કયાંય ઉલ્લેખ છે. બાદના વાકયો પહેલા વાકયો 
સાથે જોડાયેલા નથી, જે વાકયોનો અર્થ વાયદો અથવા તલાકની ધમકી છે. તલાક 
નથી, (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૮૪) 

તેમજ સવાલમાં એ વાતનું સ્પષ્ટ વર્ણન છે કે તાલીમ પૂર્ણ કર્યા સુધી નીચે 
રાંધેલુ ખાવાન ખાધુ નથી, તો જાહેર છે કે આ વાકિયાથી વર્ણન કરેલ લખાણ પ્રમાણે 
પત્ની પર કોઈ તલાક નહીં લાગે. (સવાલની સરતમાં માત્ર એટલી વાત છે કે 
તાલીમ પૂર્ણ થતા સઘી નીચે રાંધેલં નહીં ખાઉં, અને સવાલમાં સ્પષ્ટ છે કે તેને 
તાલીમ પૂણ થતા સુધી નીચે રાંધેલુ ખાવાનું નથી ખાધં તો તે કસમ તોડનાર કેમ 
ગણાશે ? એટલે અહીંયા બે બાબતો છે, (૧) પ્રથમ તલાકની કસમ જ તથી. (ર) 
અને આ કસમમાં તેને કસમ તોડી પણ નથી.) અને જો હકીકત બયાન કર્યા પ્રમાણે 
બરાબર હોય તો પિતા માટે પોતાની છોકરીને રોકવાનો કોઈ હક નથી. જયારે કે 
પત્ની પણ પોતાના પાંતેથી મુલાકાત કરવા માંગે છે અને પતિએ પોતાની કસમ 
તોડી પણ નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


(૪૩) પાતિએ પત્નીને કહયું કે હમણાં ઘરેથી નીકળી 


જા, નહીં તો તલાક આપી દઈશ 

સવાલ (રર૦૮) : મેં પોતાની પત્નીને ગસ્સાની હાલતમાં આ શબ્દો કહયા કે 
હમણાં તરત જ ઘરેથી તીકળી જા નહીં તો તલાક આપી દઈશ, જયારે મેં એ કહયું કે 
ત ઘરેથી નીકળી જા, નહીં તો તલાક આપી દઈશ, તો તે વખતે ઘરેથી ન નીકળી, 
બલકે આ શબ્દોના એક કલાક પછી તેના રિશ્તેદારો તેને લઈ ગયા, તો આ સરતમાં 
શરઈ હુકમ શું છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પત્નીથી એવું કહયું કે તૃ ઘરેથી નીકળી જા, નહીં તો તલાક આપી દઈશ, તો 
આ તલાક નથી, બલકે તલાકની ધમકી છે અને તલાકની ધમકીથી તલાક નહીં 
લાગે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૮૪) જો એવું કહયું કે તુ ઘરેથી નીકળી જા, મેં તને 
તલાક આપી છે, તેનાથી તલાક પડી જશે. (કારણ કે એમાં તલાકની સ્પષ્ટા છે, 
તેનાથી તલાક લાગી જશે અને નિય્યતની પણ જરૂરત નથી.) (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ 
: ૧ / રર૫) તેમજ જો એવું કહયું કે જો તૃ ઘરેથી ન નીકળી તો તને તલાક છે, પછી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિંચ્યહ ભાગ : પ 205 તલાક થવાનું બયાન 
ઓરત ઘરેથી ન નીકળી તો તલાક લાગી જશે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રર૪) 
સવાલમાં વર્ણન કરેલી સુરત માત્ર ધમકીની છે, તેનાથી તલાક નહીં લાગે. ઓરત 
હલાલ છે અને નિકાહ બાકી છે. (દરે મખ્તાર : ૩ / ૩૪૪) ફકંત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૪૪) પતિએ એક મહિનાન? આંતરે બે તલાક આપવી 
સવાલ (૨૨૦૯) : નિકાહની થોડી મૃદત પછી જ પતિ - પત્ની વચ્ચે મતભેદ ઉભો 
થઈ ગયો, એટલે છોકરી પોતાના પિતાને ઘરે જતી રહી અને ત્યાં રહેવા લાગી. તે 
દરમિયાત પતિ તરફથી પત્નીને એક પત્તર મળ્યો જેમાં પતિએ પોતાતી પત્ની પર 
ખોટા આક્ષેપો કર્યા હતા અને આ પત્રના અંતમાં આ વાકય લખ્યું હતું : આ પત્ર 
હારા પહેલી તલાક આપવામાં આવે છે. તેતી ઉપર વિચાર કરવા માટે તમતે એક 
મહિનો એટલે ૧૦ જુન ૧૯૯૧ સધી એક તક આપવામાં આવે છે, આ મૃદ્દતમાં 
તમે અહીંયા આવીને ઘર આબાદ કરી લો. 

આ પત્ર મળ્યા પછી પત્ની પોતાના પિતાના ઘરેથી પતિના ઘરે ન ગઈ, પછી 
થોડી મદત પછી પતિનો બીજો પત્ર મળ્યો, તેમાં પતિએ લખ્યં હતં, '' તમને પહેલા 
તલાક આપવામાં આવી હતી તેની મદત ૧૦ જુન ૧૯૯૧ સધી હતી જે કાલે જ પરી 
થઈ. હવે આ પત્ન દ્વારા તમને બીજી તલાક આપવામાં આવે છે અને વિચારવા માટે 
એક મંહેનો એટલે કે ૧૦ જુલાઈ ૧૯૯૧ સધીનો મોકો આપવામાં આવે છે. જો 
આ મદ્દતને ગત્તીમત સમજીને પોતાનં ઘર ન વસાવ્યં, તો શરીઅત પ્રમાણે તમારા 
અને મારા વચ્ચે પતિ - પત્નીના સંબંધો બાકી રહેવાની કોઈ ગંજાઈશ નહીં રહે. '' 

પત્નીએ બીજા પત્રનો જવાબ રદ જુલાઈ ૧૯૯૧એ આપ્યો જેમાં તેણે 
કેટલીક શરતો સાથે પોતાના પતિના ઘરે જવાની ઈચ્છા વ્યકત કરી અને પતિએ પણ 
પોતાના તરફથી અમક લોકોને સમાધાન માટે મોકલ્યા. એ લોકોએ એક મઘ્યમ 
શકલ પસંદ કરી અને પતિને કહયું કે તે પોતાની પત્નીને બોલાવી લે. પરંત્‌ તે અને 
તેના માતા - પિતા તેની ઉપર રાજી ન થયા. આજ સધી પતિએ તેને બોલાવી નથી, 
અને તે બોલાવવાની મનાઈ કરે છે અને પોતાની શરતો પર અડગ છે, તેત્તી નકકી 
કરેલી શરતો માતવી છોકરીના માતા - પિતા માટે મશ્કેલ છે. 

પત્ર દ્વારા બીજી તલાક લાગ્યા પછી પત્નીને ત્રણ હેઝ - માસિક આવી ગયા 

છે, તો શં તેને લીધે ઈદ્દત ખતમ થઈ ગઈ કે નહીં ? અને હમણાં તે એ પતિની પત્ની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 206 તલાક થવાનું બયાન 
છે કે નહીં ? અને તેમનો નિકાહ ખતમ થશે કે નહીં ? હવે જો એ છોકરી પોતાના 
પતિ સાથે પત્ની બતીને રહેવા માંગે તો તેણે બીજા નિકાહ પઢવા જરૂરી છે કે નહીં ? 
અથવા આગલા નિકાહતે કારણે તે હમણાં પણ તેની પત્ની ગણાશે ? 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં જયારે પતિએ પહેલી વખતે લખ્યું કે આ પત્ર દ્વારા તને 

તલાક આપવામાં આવે છે. આ વાકય લખતાની સાથે જ એક તલાક થઈ ગઈ. 
(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) ૧૦ જન સધી જો પત્ની પોતાના પતિના ઘરે 
જતી રહેતી તો રજૂઅ થઈ જતં, એક તલાક થતી અને નિકાહ બાકી રહેતા, પરંત 
ઓરત ન ગઈ અને પતિએ ૧૧ જુને બીજી તલાક આપી. જો ઓરત જતી રહેતી, તો 
રુજૂઅ થઈ જતી અને બે તલાક ગણાતી ((હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૪૭૦) પરંત 
નિકાહ બાકી રહેતા પરંતુ ઓરત ન ગઈ એટલે ઈદ્દતની મૃદ્ત પહેલી તલાકથી 
ગણાશે અને જો કે ત્રણ હેઝ - માસિક આવી ગયં છે, એટલે નિકાહ ખતમ થઈ ગયો 
છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૮૯, ફતાવા રહીમિય્યહ : ૮ / ૪૨૮) હવે જો આ પતિ સાથે 
રહેવાનં છે તો નવેસરથી નિકાહ કરવા પડશે જયારે કે બંને આ નિકાહ પર રાજી 
હોય. જો બીજી વખતે નિકાહ કર્યા, તો હવે પતિ બે તલાક વાપરી ચુકયો છે, તે 
ગણાશે. નવા નિકાહ પછી એક તલાક પણ થઈ તો ત્રણ તલાક પુરી થઈ જશે. ત્યાર 
પછી પતિના એ પત્ની સાથે હલાલા વગર નિકાહ જાઈઝ નહીં થાય, (અલ મબ્સુત : 
€ / ૯૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪૫) તલાક વિશે પતિને કોઈ કમિટીનો પાબંદ બનાવવો 
સવાલ (૨૨૧૦) : અમે પોતાના શહેર ભાવનગરમાં ''ઘર જોડ કમિટી'' ના તામથી 
એક કમિટી બનાવી છે. જે સમાજ સધારણા જેવા કાર્યો કરે છે. અમારી સામે ઘણી 
એવી સમસ્યાઓ આવે છે જેમાં પતિ ગસ્સામાં બેકાબૂ બનીને પોતાની પત્નીને ત્રણ 
તલાક આપી દે છે અને બીજા જ દિવસે માયસ બનીને ફરે છે. તો હવે સવાલ એ છે 
કે શું શરીઅતની મદદથી કોઈ એવો કાનૂન બનાવી શકાય છે કે તેમાં પતિને તલાક 
આપવા માટે કોઈ કમિટીની ઈજાઝત લેવી પડે અને એ સમાજ સધારણા કમિટીની 
ઈજાઝત વગર તેની તલાક વિશ્વાસપાત્ર ત ગણાય. અમે સાંભળ્યું છે કે 
પાકિસ્તાનમાં આ પ્રકારના કાનૂન છે. તો આ વિશે આપ અમને શરઈ માર્ગદર્શન 
આપશો. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 207 તલાક થવાનું બયાન 
જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
તલાક જરૂરત વખતે પતિ - પત્ની વચ્ચે નિકાહના બંધનને ખતમ કરવાનો 
એક ઈલાજ છે, અને તેનો અધિકાર શરીઅતે માત્ર પતિને આપ્યો છે. (રદલ મુહતાર 
અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૦) એટલા માટે કે તે સ્ત્રીના મુકાબલામાં વધ્‌ બુદ્ધેશાળી 
અને આવેશથી દૂર રહેનારો છે. માટે પતિ માટે જરૂરી છે કે તે તલાક માત્ર એવી 
હાલતમાં આપે, જયારે કે તેના સિવાય, અન્ય કોઈ વિકલ્પ ન હોય. તેથી જ તલાકતને 
શરીઅતમાં જાઈઝ ચીજોમાં સૌથી અપ્રિય વસ્ત ઠેરવી છે. 
(અબૂ દાવૃદઃ ૧ / ર૯# હદોસ નં. ર૧૭૭) 
તેમજ એ પણ જાણવં જરૂરી છે કે તલાક ઘણી પરેશાનીઓનો એક ઉત્તમ 
ઉપાય પણ છે અને તે શરીઅતમાં ઇલાજ રૂપે જ પ્રચાલેત છે. જેવી રીતે નિકાહથી 
પહેલા પતિ - પત્નીની પરસ્પર ખશી જરૂરી છે એવી રીતે નિકાહ થઈ ગયા પછી 
પણ જો બંને વચ્ચે નિભાવ ન થઈ શકયો અને બંને એક બીજાના હકો અદા કરતા 
નથી. તો તલાકતો સહારો લઈને હકો પાયમાલ કરતા બચી શકે છે. 
(રદુલ મૃહતાર : ૩ / રર૯) 
તેની વિરદ્ધ બીજા ધર્મામાં દા.ત. હિંદ ધર્મમાં આ પ્રકારનો કોઈ ઈલાજ નથી, 
એટલે જ આપણે રાત - દિવસ સાંભળીએ છીએ કે જયારે શાદી તેમના ગળાનો કંદો 
બતી જાય છે તો જુલ્મ અને અત્યાચારથી તંગ આવીતે તેમની ઓરતો મોટે ભાગે 
આત્મહત્યા કરી લે છે જયારે કે ઈસ્લામી શરીઅતે તલાકને એ જુલ્મના ઈલાજ માટે 
શરૂ કરી છે. 
અને આ ઇઈલાજનો આંધેકાર અલ્લાહ તઆલાએ માત્ર પતિને આપ્યો છે. 
કોઈ પણ તેના આ હકતે છીનવી શકતો નથી. અતે જો કોઈ અદાલતે તેમાં 
દખલગીરી કરી હોય તો પણ પતિની તલાક જરૂર લાગી જશે. માટે કોઈ પણ 
સમાજ સધારક કમિટીને તેમાં દખલગીરી કરવાનો કોઈ હક નથી. 
(કેકહે ઈસ્લામી: ૭ / ૩૬૦-૩૬૧) 
તેમજ પતિને તલાક આપવા માટે સમાજ સધારક કમિટીની ઈજાઝતનો 
પાબંદ બનાવવો બૌદ્ધિક દ્રષ્ટિએ પણ યોગ્ય નથી. એટલા માટે કે અમક વખતે એવં 
બને છે કે તલાકના કારણોને પતિ પત્નીમાંથી કોઈ એક અથવા બંને તેને ખાનગી 
રાખવા માંગે છે, જો પરવાનગીનો પાબંદ બનાવવામાં આવે તો તેમનં ભેદ ખલી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 208 તલાક થવાનું બયાન 
જશે, જો પતિએ કોઈ યોગ્ય કારણ વગર તલાક આપી હોય, અહીં સધી કે જો 
મઝાકમાં પણ તલાક આપી હોય, તો પણ શરીઅતતા હુકમ પ્રમાણે તલાક લાગી 
જશે, માટે સમાજ સધારણા કમિટીને જો કોઈના વિશે આ ખબર મળે કે તે યોગ્ય 
કારણ વગર તલાક આપવાનો ઈરાદો કરે છે. તો તેમણે જોઈએ કે તેને સમજાવે 
અથવા તલાક સિવાય બીજા કોઈ વિકલ્પ દ્વારા મસઅલો હલ કરવાની કોશિશ કરે, 
તેનાથી વધારે જબરદસ્તી કોઈ કમિટી દખલગીરી કરી શકતી નથી. (કેકહે ઈસ્લામી : 
૭/ ૩૮૦ - ૩૬૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૪૬) બે વખતે તલાક આપ્ય પછી પત્નીને માતા અથવા 

બહેન કહેવી 


સવાલ (રર૧૧) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને એક સાથે બે તલાક આપી, પછી 
તેને માતા અથવા બહેન કહી દીધી, તો શું એ ઓરતને માતા અથવા બહેન કહેવાને 
લીધે ત્રીજી તલાક લાગ્‌ પડશે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

બે તલાક એકી સાથે આપવાથી બંતે તલાક લાગી જશે, પરંતુ ત્યાર પછી 
માતા અથવા બહેત કહેવાથી ત્રીજી તલાક લાગ પડશે નહીં. પરંત જો એવં કહયં 
હોય કે ત્‌ મારી ઉપર મારી માતા અથવા મારી બહેનની જેમ હરામ છે અને તેનાથી 
તલાકની નિય્યત કરી હોય, તો ત્રીજી તલાક લાગી જશે, માત્ર માતા અથવા બહેન 
કહેવાથી તલાક તહીં થાય. પરંત પત્નીતે માતા અથવા બહેત્ત કહેવી મકરૂહ છે. 
(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૨૩૪) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪૭) પતિ એક તલ/ક આપીને નકારી દે તો 

સવાલ (ર૨૧૨) ? એક વ્યકિતની બે પત્નીઓ છે, એકથી ચાર છોકરા છે, અને 
બીજીથી માત્ર એક છોકરી છે, પતિએ બીજી પત્નીની ૧ € સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૨માં કોઈ 
પણ કસર વગર મારપીટ કરી, મારપીટની અસહયતાને કારણે પત્નીએ પોતાના 
પતિથી કહી દીધં કે હવે મને ન મારો અને મને તલાક આપી દો, તો પતિએ તેને 
તલાક આપી દીધી અને તેની ઉપર ગવાહ માત્ર તેની પહેલી પત્ની હતી, તે સિવાય 
અન્ય કોઈ ન હતું. 

તે ઓરત તલાક પછી પોતાના પિતાતે ત્યાં જતી રહી, પછી તલાક વાળી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 209 તલાક થવાનું બયાન 
ઓરતે પાંચ વ્યકિતઓને પતિના ઘરે મોકલ્યા, જયારે તેમણે પતિથી વાતચીત કરી 
તો તેણે કહયું કે મેં તેને તલાક આપી નથી, તે જેવી ગઈ છે તેવી પાછી આવી જાય, 
હાલાંકે તેણે હકીકતમાં તલાક આપી દીધી હતી અને હવે પહેલી ઓરતથી પૂછીએ 
છીએ તો તે પણ મનાઈ કરે છે કે તલાક આપી નથી, કારણ કે એ તેના નિકાહમાં છે 
એટલે જઠ બોલી રહી છે તો હવે શું કરવામાં આવે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ઓરતે પતિથી જે તલાક માંગી છે, તેના જવાબમાં પતિએ 
કહયું કે તને તલાક છે, જો આ એક વખતે તલાક આપવી ગવાહોથી સાબિત હોય, 
તો તલાકે રજઈ ગણાશે, તેનો હુકમ એ છે કે પતિ ઈદ્દતની અંદર રુજૂઅ કરી શકે છે 
અને જો ઈદત પસાર થઈ ગઈ તો હલાલા વગર, ઈદ્દત પછી ફરીથી નિકાહ પટીને 
તેને પોતાના નિકાહમાં લાવી શકે છે અને જો ત્રણ તલાક આપવી ગવાઢહોથી સાબિત 
હોય, તો પછી તલાકે મગલ્લઝા (ત્રણ તલાક) લાગી જશે, તેનો હકમ એ છે કે 
ઓરત હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


(૪૮) જે પત્ની સંભોગ ન કરવા દે, તેની સાયે શું 


કરવામાં આવે ? 

સવાલ (રર૧૩) : પ્રસ્‍તાવના : હું મારી પત્ની સાથે જેની ઉમર ૫૮ વર્ષ છે, ૩૦ 
વર્ષથી રહું છં, અલ્લાહના કઝલથી અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી છે, અમારી 
વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો ઝઘડો પણ થયો નથી અને અમે ગયા વર્ષે હજ પણ પઢી છે, 
અમે બંને ખુશ છીએ, માત્ર દુઃખ એ વાતનું છે, મારી પત્ની મને સંભાૌંગ કરવા દેતી 
તથી, તે છેલ્લા સાત વર્ષની મને તડપાવે છે. અને તેનાથી પહેલા મેં તેનાથી માત્ર ૪ 
- પ૫ વખતે જ સંભોંગ કર્યા છે તે પણ ઘણી મરકેલીથી, ઘણી વખતે મેં તેનાથી 
સંભોગ કરવાની ઈચ્છા વ્યકત કરી પરંત તે ઝઘડો કરીને માહોલને ગરમ કરી દે છે. 

ગયા વર્ષે મેં તેનાથી બયતલ્લાહમાં વાયદો કરાવ્યો હતો કે હવેથી ઘરે 
પહોંચીને તે પોતાના બધા હકો અદા કરશે, પરંતુ અફસોસ કે ઘરે પહાંચીતે તેની 
હાલત પહેલા જેવી જ રહી. 

હું પણ માનવી છું અને માનવીમાં અલ્લાહ તઆલાએ શારીરિક ઉત્તેજના 
અને મનેચ્છા જેવી વસ્તઓ રાખી છે, ઘણી વખતે શયતાન મારા દિલમાં એવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 210 તલાક થવાનું બયાન 
વિચારો નાંખે છે કે અલ્લાહની પતાહ તમાઝોમાં પણ એના વિચારો આવે છે કે 
તમાઝને દોહરાવવી પડે છે અને ઘણી વખતે ગસ્સા પણ આવે છે કે તેને તલાક 
આપી દઉં અને વિધૂર બનીને જીવન પસાર કરું, કારણ કે તેને રાખીને પણ મને કોઈ 
ફાયદો અને ખુશી પ્રાપ્ત થતી તથી. તેમ છતાં હું ખદાથી દુઆ કરીને સબરથી કામ 
લઈ રહયો છું અને વેઠી રહયો છેં. આ ઉમરમાં મારે બીજી શાદી નથી કરવી. હવે 
સવાલ એ છે કે, 
શરીઅતની રોશનીમાં એ ઓરત સાથે મારે શં કરવં જોઈએ ? શં તે મારી 
સાથે વર્ણન કરેલ વર્તાવ કરવાને કારણે હમણાં સધી તે મારા નિકાહમાં બાકી છે કે 
નહીં? શરીઅતની રોશનીમાં જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
આપનો સવાલ તફસીલથી વાંચ્યો, આપની પત્ની તમારા નિકાહમાં બાકી છે, 
કારણ કે જયારે આપે તલાક જ આપી નથી, તો પછી નિકાહ ખતમ થવાનો કાઈ 
મતલબ તથી. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ર૨૬, ૨૨૭, બહરૂર્રાઈક : ૩ / રપર) 
આપની પત્નીએ આપની સાથે જે વર્તાવ કર્યો છે, તેને કારણે તે ગનેહગાર 
થશે, કારણ કે તે આપની (પતિની) નાફરમાન છે, અને હદીસ શરીફમાં છે કે ઓરત 
રસોડામાં હોય અને પતિ તેને બોલાવે તો તેણે હાજર રહેવં જરૂરી છે. કારણ કે જો 
નકસાન થશે એટલે સબ્જી, ગોશ્ત ખરાબ થશે તો પતિનું થશે. 
(તિરમિઝીઃ ૧ / ર૧૯, હદીસ નં.૧ ૧ ૬૦) 
બીજી હદીસમાં રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યં કે જો પરપ પોતાની પત્નીને 
સંભોગ માટે બોલાવે અને પત્ની કોઈ શરઈ કારણ વગર ઈન્કાર કરી દે, તો ફરિશ્તા 
તેની ઉપર સવાર સુધી લાનત કરે છે. (બુખારી ઃ ૧ / ૪૫૯, હદીસ નં. ૩ર૩૭) 
બીજી હદીસમાં છે કે અલ્લાહ તઆલા તેનાથી ત્યાં સધી નારાજ રહે છે જયાં 
સુધી કે તેનો પતિ તેનાથી નારાજ રહે છે. જયારે તેનો પતિ તેનાથી રાજી થઈ જાય છે 
તો અલ્લાહ પણ રાજી થઈ જાય છે. એટલે પતિની ખુશીમાં અલ્લાહની ખશી છે. 
(મૃસ્લિમ : ૧ /૪#૪, હેદીસ નં. ૧૨૧ - ૧૩૩૮) 
એક હદીસમાં અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ ઈર્શાદ ફરમાવ્યો : જે ઓરત 
પાંચ વખતની નમાઝ પઢે અતે પતિની ફરમાબરદારી કરે અતે પોતાના ગૃપ્તાંગોની 
હિફાઝત કરે, તો તેનાથી કહેવામાં આવશે કે જન્નતના જે દરવાજાથી દાખલ થવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 211 તલાક થવાનું બયાન 
માંગે દાખલ થઈ જા. (પિશ્કાતુલ મસાબિહ : ર / ર૮૧) એવી રીતે બીજી હદીસા પણ 
પતિની કરમાબરદારીમાં આવી છે. 

આપની પત્ની ફરમાબરદારી કરતી તથી, ખિદમત કરતી નથી. જે રૂમમાં 
સવા માટે કહો છો તે માનતી તથી. બયતલ્લાહમાં સમજાવવા છતાં તૌબા - 
ઈસ્તિગ્ફાર કરતી નથી, તેને શાદીનો મકસદ (એટલે અવલાદ) જ નાશ કર્યો છે, 
હાલાંકે તેની ઉપર કયામતના દિવસે રસૂલુલ્લાહ (સલ.) પોતાની ઉમ્મત પર ગર્વ 
કરશે. (અબૂદાવૂદ : ૧ / ર૮૦, હદીસ તં, ૨૦૫૦) શાદીનો એક મકસદ એ પણ છે કે 
પતિ પોતાની પત્નીથી હલાલ તરીકાથી પોતાત્તી ઈચ્છા પ્રી કરીને હરામથી બચી 
જાય વગેરે, આવી સ્થિતિમાં તમને નીચેનો મશવરો આપવામાં આવે છે. 

(૧) એક વખતે ફરી સમજાવો, જો સમજી જાય તો ઠીક છે, (ર) નહીં તો જો 
આપ તલાક આપવા માંગો તો આપી શકો છો. (૩) તે રહેવા માંગે અને આપ બીજી 
શાદી કરવા માંગો તો બીજી શાદી કરી લો. (૪) આપ તલાક આપવા માંગતા નથી 
અને તે રહેવા નથી માંગતી અતે ખલઅ જોઈએ છે, તો જો તે ઈદ્તતો ખર્ચ વગેરે 
માફ કરી દે, તો તેનાથી ખ્લઅ કરી લો. 

કુર્બાને પાકમાં પણ આ જ હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે ઓરત ગર્વ ન કરે કે 
મારા જેવી ઓરત નહીં મળે અને પરષ પણ ગર્વ ન કરે કે મારા જેવો પરપ નહીં 
મળે. જો બંને પતિ - પત્ની વચ્ચે અનબન - ઝઘડો થઈ જાય તો પરષ તરફથી એક 
લવાદ અને ઓરત તરફથી એક લવાદ બંને વચ્ચે સમાધાન કરાવવા માંગે તો 
અલ્લાહ પણ તેમાં ભલાઈ પેદા કરી દેશે. આપ પોતાના લવાદને અને ઓરત 
પોતાના લવાદને પુરી હકીકત સંભળાવો, ત્યાર પછી જે ફેસલો થાય તેને કબૂલ કરો. 

(સૂરએ નિસાઅ : ૧ર૮,૩૫) 

પરંત તેમાં બંનેનો ભેદ ખલી જાય છે, એટલે જે પણ કદમ ઉઠાવો વિચારીને 

ઉઠાવો, જો તેને તલાક જોઈએ તો તલાક આપી બીજી શાદી કરી લો. આ પણ 
જાઈઝ છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪૯) તલાકવાળી ઓરતના હેઝના દિવસો પસાર થવાથી 
જાતે તલાક નથી લાગતી 
સવાલ (૨૨૧૪) : જો કોઈ ઓરતત્તે તલાકે રજઈ આપવામાં આવે, તો બીજી અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 212 તલાક થવાનું બયાન 
ત્રીજી તલાક પણ છહૈંઝના દિવસોમાં જાતે લાગશે કે તહીં ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

યાદ રહે કે તલાક આપવાનો હક અલ્લાહ તઆલાએ પરષોને આપ્યો છે, 
પુરષ જેટલી તલાક આપશે એટલી જ તલાક લાગશે, જયારે પુરૃષે માત્ર એક તલાક 
આપી, તો એક જ તલાક લાગશે. બીજી અતે ત્રીજી હૈઝ પછી બીજી અને ત્રીજી 
તલાક જાતે લાગશે તહીં. પુરુષ જાતે તલાક ત આપે અથવા કોઈ શરત સાથે કોઈને 
છોડી ન દે અને પછી તે શરત જોવામાં આવે, ટંકમાં પરષના તલાક આપ્યા વગર 
તલાક નહીં લાગે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૫૦) સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બે તલાકનો હુકમ 

સવાલ (ર૨૧૫) : ઘરના ઝઘડાથી પરેશાન થઈને મેં પોતાની પત્નીને બે તલાક 
આપી છે, તો શં હજ્‌ પણ હં તેને પત્ની બનાવીને રાખી શકું છં ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં તમે બે તલાક આપી છે, તે બંને લાગી ગઈ છે. તે બંતે તલાકે 
રજઈ છે. માટે આપ તેને પોતાની પત્ની બનાવીને રાખી શકો છો, જયાં સધી 
ઈદ્દતમાં છે. ફરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત નથી. જો ઈદ્દત પુરી થઈ ગઈ છે, તો ફરી 
નિકાહ પઢવા જરૂરી છે. પરંત હલાલાની જરૂરત તથી. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૧) 

(તલાકથી) રુજૂઅ (અને બીજી વખતે પત્ની બનાવવા)ની એક સૂરત તો આ 
છે આપ મોઢાથી કહી દો કે મેં રજૂઅ કરી લીધ અને પત્ની બનાવીને તેને રાખવા હં 
તૈયાર છું અથવા ઈદ્દતના દિવસોમાં પ્યાર કરી લીધો. (સંભોગ કરી લીધો) (હિદાયહ 
ફી શર્હે બિદાયહ : ર / ૨૫૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૫૧) ''ત્રણ દિવસમાં નહીં આવુ તો તલાક આપી 
દઈશ'' થી તલાકનો હુકમ 
સવાલ (રર૧૬)?: શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે ઝેદે પોતાની 
પત્નીને કહયું અથવા લખ્યં કે ''ત્રણ દિવસમાં નહીં આવે તો તને તલાક આપી 
દેવામાં આવશે, '' આ વાકયથી તલાક લાગશે કે નહીં ? અહીંયાના અમુક લોકો કહે 
છે કે તલાક થઈ જશે, શરઈ હકમ શું છે ? મહેરબાની કરીને જવાબ આપશો. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 213 તલાક થવાનું બયાન 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

''ત ત્રણ દિવસમાં નહીં આવે તો તને તલાક આપી દેવામાં આવશે.'' જો ઝેદે 
ખરેખર આ જ શબ્દો કહયા છે, તો તેનાથી તેની પત્નીને તલાક નહીં થાય, કારણ કે 
શબ્દ 'તલાક આપી દેવામાં આવશે. હકીકતમાં તલાક આપવાની ધમકી છે, ન તો 
તેનાથી હમણાં તલાક થાય છે અને ન તો આ તલાક માટે છે. એટલે આ શબ્દોથી 
તલાક નહીં લાગે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧/ ૩૮૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 

(પર) જો શંકા હોય કે બ્રે તલાક આપી છે કે એક તે 
તલાકનો શું હુક્મ છે ? 

સવાલ (૨૨૧૭) : મેં ગસ્સામાં પોતાની પત્નીને તલાક આપી છે. એક વખતે 
બોલ્યો કે બે વખતે, મને ખબર નથી, પરંત્‌ સાંભળનારાએ કહયું કે હું એક વખતે 
બોલ્યો છં, તો હવે મારા માટે શં હકમ છે ? જવાબ જલ્દી આપીને મહેરબાની 
કરશો. જેથી શરીઅતના હુકમ પર અમલ કરવામાં કોતાહી ન થાય. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આપ એકરાર કરો છો કે તલાક આપી છે, તો તલાકે રજઈ લાગી ગઈ, તેનો 
હકમ એ છે કે ઈદ્દત દરમિયાન જો પત્નીથી કહી દે કે મેં રુજૂઅ કર્યો અથવા તને 
પત્ની બનાવીને રાખં છું અથવા સંભોગ કરી લીધો, તો આ રીતે રુજૂઅ કરવાનો 
એતિબાર થશે અતે તે આપની પત્ની રહેશે, જો ઈદ્ત ખતમ થઈ ગઈ, તો માત્ર 
નિકાહ કરી લેવા કાકી છે. 

સાંભળનારા બે ન્યાયી કહી દે, શું સાંભળ્યં ? તેઓ ફેસલો કરી દે કે બે, તો બે 
થશે, નહીં તો એક (અલ મુહીતુલ બરહાની : ૮ / ૩૦૭) બે તલાક લાગી ગયા પછી હવે 
કયારેય માત્ર એક તલાક આપી તો મગલ્લઝા થઈ જશે, (અલમબ્સૂત : £ / ૯૫) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૫૩) 'ઈસ્લામી કાનૂન પ્રમાણે તલાક આપું છું'' કહેવાથી 


કઈ તલાક લાગશે ? 
સવાલ (ર૨૧૮) : હં મહમ્મદ દેસાઈ પોતાની પત્ની કાતિમાને બે ગવાહોની સામે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 214 તલાક થવાનું બયાન 
સુન્ની હનફી ઇસ્લામી કાનૂન પ્રમાણે તલાક આપું છું અને મહેર ૧૨૭.૫૦ રૂપિયા 
પણ અદા કરું છેં તો આ લખાણથી ઓરતને કઈ તલાક અને કેટલી તલાક લાગશે ? 
જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં પતિએ એવું લખ્યું કે ''હું હનફી ઈસ્લામી કાનૂન પ્રમાણે 
તલાક આપું છું' આ શબ્દો જો ઓરતની પાકીની હાલતમાં લખ્યા છે તો એ જ વખતે 
અતે જો હૈઝની હાલતમાં લખ્યા છે તો હૈઝતા દિવસો પસાર થઈ ગયા પછી એક 
તલાકે રજઈ લાગશે. 

(મસ્અલાની સંપૂર્ણ તફસીલ આ છે : પતિએ જો આ શબ્દો પાકીની હાલતમાં 
લખ્યા છે, જેમાં તેણે પોતાત્તી પત્નીથી સંભોગ કર્યો નથી અને તેણે એક તલાકની 
નિય્યત કરી છે અથવા બિલ્કુલ નિય્યત કરી જ નથી, તો તે વખતે એક તલાક લાગી 
જશે અને જો પાંતેએ એવી પાકીની હાલતમાં આ શબ્દો કહયા છે કે તેમાં સંભોગ 
કરી ચુક્યો છે અથવા હેઝની હાલતમાં આ શબ્દો કહયા છે, તો આ બંને સરતોમાં 
આગલી પાકીની હાલતની શરૂઆતમાં પત્ની પર એક તલાક લાગી જશે અને જો 
વર્ણન કરેલા શબ્દો પતિએ ત્રણ તલાકની નિષ્યતથી કહયા છે તો તલાક ત્રણ અલગ 
અલગ પાકીની હાલતમાં લાગ્‌ પડશે. પરંત આ શબ્દોથી એક સાથે ત્રણ તલાકની 
નિષ્યત કરી હોય, તો જો કે આ તલાકે બિદઅત છે, તલાકે સન્નત નથી, જયારે કે 
પતિએ '' સન્ની તલાક'' આપી છે એટલે એક સાથે ત્રણ તલાક નહીં લાગે. બલકે 
ત્રણ અલગ અલગ પાકીની હાલતમાં ત્રણ તલાક લાગશે. આ પરી તફસીલ ત્યારે 
છે. જયારે કે પત્નીને હૈઝ આવતં હોય, જો તે ગર્ભવતી હોય અથવા હૈઝ આવવાનું 
બંધ થઈ ગયું હોય. તો એવી હાલતમાં પતિના વર્ણન કરેલ શબ્દો બોલવાથી એક 
તલાક લાગી જશે.) 

તેનો હુકમ એ છે કે ઈદ્દતમાં નનિકાહ વગર અને ઈદ્દત પછી નિકાહ દ્વારા 
રુજૂઅ કરી શકાય છે. તેમાં હલાલો જરૂરી નથી. (આ તે સરતમાં છે જયારે કે માત્ર 
એક તલાકની નિય્યત કરી હોય અથવા બિલ્કુલ નિષ્યત જ ન કરી હોય.) (ફતાવા 
હિન્દિષ્યહઃ ૧ / ૪૭૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


હ્ઝ્ગંઝ્ી હ હ્ચ્ઝાડડા). 45: ડક ક ૭પ ': હઉ ડુ. 
૭“ઝ#*#હછગ્ઝચાગ્દ જ ઝા કાક જ્ફછીપ્કવાના) ૫૧, 
૭»સ્ન। હઝ કે કહા હઝ - 5 ૧૪૧૦૪: દગગડ-! ક) 41/7(* ₹૦? હ ) હક (15 ઝ 
(૪2: 1--5,155-કવ,*1&-# 6૫5 
તર્જમો : શોઅબી (રહ.) થી રિવાયત છે. તેમણે ફરમાવ્યું કે પાગલની તલાક 
જાઈઝ નથી. (એટલે નહીં લાગે) 
(મસન્નફે ઈબ્ને અબી શયબહ ઃ ૪ / ૭૧, હદીસ નં. ૧૭૯૦૭) 
(૪૧% : હ) હતા, ) - ઈક ૭1,5-4“;વ ૭, ૪“: 48૭૫૨૦ ૩૦ 
તર્જુમો : હઝરત ઉસ્માન (રદિ.) થી રિવાયત છે કે પાગલ અને ઈચ્છા વગરના 
નશાવાળાની તલાકનો કોઈ એતેબાર નથી. 
(મસત્નકે ઈબ્ને અબી શયબહે : ૪ / ૭૧, હદીસ નં. ૧૭૯૦૮) 
ઝક ત્2 ગક કગ હઝસ્યા હેઝ) : 08 દ ઝઠ 
( ૫૪૧૧૫૦૦૩) હ.» «1% ) 
તર્જેમો : ઝોહરીથી રિવાયત છે કે શું પાગલની તલાક જાઈઝ છે ? તો જવાબ 
આપ્યો કે જો તે તંદુરસ્ત હોય તો જાઈઝ છે. 
((મૃસત્તફે ઈબ્ને અબી શયબહ ઃ ૪ / ૭૧, હદોસ નં. ૧૭૯૧૧) 


નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની 


હાલતમાં તલાક આપવી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 216 તશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 


નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં 


તલાક આપવી 
(૧) નશા અને ગાંડપણની હાલતમાં તલાકનો હુકમ 
સવાલ (૨૨૧૯) ઃ (૧) એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને દારૂ પીને નશાની હાલતમાં 
તલાક આપી દીધી, અને તે પણ એક સાથે ત્રણ તલાક, તો નશાની હાલતમાં 
આપવામાં આવેલી તલાક લાગશે કે નહીં ? 
(ર) એક વ્યકિતએ ગાંડપણતી હાલતમાં પોતાત્તી પત્તીને એક સાધે ત્રણ 
તલાક આપી તો તલાક લાગી કે નહીં ? 
હદીસ પાકની રોશનીમાં જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
(૧) નશાની હાલતમાં આપેલી તલાક લાગી જશે. ત્રણ તલાક એક સાથે 
આપી છે, તો ત્રણે લાગી જશે. (દ્રે મુખ્તાર : ૩ / ૨૩૫) 
હવે હેલાલા વગર ઓરત તેના માટે હલાલ નહીં થાય. 
(સૂરએ બકરહ : ૨૩૦, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) 
(ર) ગાંડપણની હાલતમાં આપવામાં આવેલી તલાક નહીં લાગે. 
(રદલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪ર, ર૪૩, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૩) 
નોંધ : બિરાદરે અઝીઝ ! અસ્સલામ અલયકુમ વ. વ. 
સલામ મસ્નૂન પછી |! જાણવું જોઈએ કે આપણે હનફી મસ્લકના છે અને 
મસાઈલ, કુર્ખાન અને હદીસની રોશનીમાં બતાવવામાં આવે છે. બદ્ધિ અલ્લાહ 
તઆલાની મોટી નેઅમત છે, જો કોઈની બદ્ધિ અલ્લાહ તઆલા તરકથી લઈ લેવામાં 
આવે તો તેને પાગલ અને ગાંડો કહેવામાં આવે છે. રસૂલલ્લાહ (સલ.) ના ફરમાન 
પ્રમાણે તે વ્યકિત બિન મકલ્લફ બની જાય છે, તેનાથી દીનની તકલીફ ઉઠાવી 
લેવામાં આવે છે, માટે તે નમાઝ, રાઝા વગેરેનો મુકલ્લફ રહેતો નથી, તેને છોડવાથી 
તેને ગુનોહ થતો નથી. માટે જો તે પોતાની પત્નીને તલાક આપશે, તો તલાક પણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 217 તશો, ગાંડપણ અને ઝુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
નહીં લાગે, કારણ કે તેનં કોઈ કથન પણ વિશ્વાસ પાત્ર નથી, 

(નસાઈ : € / ૧૫૪, હદીસ નંબર : ૩૪૩૨) 

માનવી ગનોહ કરીને એટલે દારૂ પીને પોતાની બદ્વિ બરબાદ કરી દે છે, તેની 

અકલ પર પડદા પડી જાય છે અને સારા - નરસાનો ભેદ બાકી રહેતો નથી, પછી 

ઝઘડો કરે છે. (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૯) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે 


છેઃ 
“ઇડી ડી ક્ડિ૬3 2. (પટ ક્રડ,ડાહ્ડડઈડડડ 


ડક 


ડ્ઝઝ# શાહ ડડ ાડ'ડઇ #હછડઇફક ટેટુ 
(સૂરએ બકરહ: ર૧૯) સ ત ૬ની 


જાહેર છે કે દારૂ ઘણા ગનાહોનું કારણ છે, જયારે બૃદ્ધિ પર પડદો પડી જાય 
છે તો અલગ અલગ પ્રકારના ગૃનાહોમાં માનવી ફસાય જાય છે માટે સજા રૂપે તેની 
તલાક ઈમામ અબૂ હનીફા (રહ.) (બલકે ચારે ઈમામો) ની નજીક લાગી જશે અને 
જો ત્રણ તલાક આપશે તો ત્રણ તલાક લાગી જશે. પછી હલાલા વગર ઓરત તેના 
માટે હલાલ નહીં થાય. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(ર) દારૂના નશામાં તલાક આપવી 

સવાલ (રરર૦) : સલીમભાઈઇને દારૂ પીવાની આદત છ, દારૂ ખૂબ પીવે છે, એક 
વખતે નશાની હાલતમાં મોહલ્લાની ત્રણ - ચાર ઓરતને ગવાહ બનાવીને પોતાની 
પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી તો શું દારૂના નશામાં આપવામાં આવેલી તલાક 
લાગશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો પતિએ દારૂના નશામાં ઓરતને તલાક આપી છે અને જો જાતે તેતો 
એકરાર કરે છે તો ત્રણે તલાક લાગી જશે. (દૂર્રે મુખ્તાર મઅ રદ્દિલ મૃહતાર : ૩ / 
ર૩૫,૨૩૯, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૩) ઓરત તેની ઉપર હમેંશા માટે હરામ થશે. 
હવે હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૦, તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / ૧૪૭) 
અતે જો પતિ તલાકથી ઈન્કાર કરતો હોય તો બે પરષો અથવા એક પરષ અને બે 
સ્ત્રીઓ ગવાહી આપશે, તો પણ તલાક લાગી જશે. (અલ મુહીતુલ બુરહાની : ૮ / 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 218 તશો, ગાંડપણ અને ઝુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
૩૦૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩) દારૂ પીને તલાક આપવી 

સવાલ (રરર૧) : એક વ્યકિતએ દારૂના નશામાં પોતાની પત્નીને ત્રણ વખતે 
તલાક, તલાક તલાક કહયું તો શં તેનાથી તલાક લાગશે કે નહીં ? અને થઈ તો કેટલી 
લાગશે? 

જવાબ : હા મેદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

દારૂ પીને તલાક આપવાથી તલાક લાગી જશે, ભલે દારૂ ઓછ પીધં હોય કે 
વધારે. ત્રણ વખતે તલાકના શબ્દો બોલ્યા છે, એટલે ત્રણ તલાકે મૃગલ્લઝા લાગી 
જશે. હલાલા વગર ઓરત હલાલ નહીં થાય. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ર૨૪) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૪) નશાની હાલતમા તલાક 

સવાલ (રરરર) : ઝેદે ખબ દારૂ પીધા પછી નશાની હાલતમાં પોતાની પત્નીને ત્રણ 
તલાક એવા વ્યકિતની સામે આપી, જે પોતે પણ નશામાં હતો અને એ નશાવાળી 
વ્યકિતએ અમતે બતાવ્યું કે ઝૈેદે તલાક આપી છે. ઝેદ કહે છે કે મને ખબર જ નથી કે 
મેં તલાક આપી છે. હૈ તો પોતાની પત્ની સાથે રહેવા તૈયાર છં. ખબર આપનારા 
મસ્ત વ્યકિત સાથે બીજા બે બિત્ત મસ્લિમ લોકો પણ હતા. તેમનું કહેવું છે કે ઝેદે 
તલાક આપી છે, તો આ તલાક લાગી કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે કે તલાક આપનારને જાતે ખબર નથી કે તેણે તલાક 
આપી છે, જો ઓરતે સાંભળી લીધી હોય, અથવા જાતે તલાક આપનારો એકરાર 
કરી લે કે તેણે ત્રણ તલાક આપી છે તો ત્રણે તલાક લાગી જશે, ભલે નશાની 
હાલતમાં આપી હોય. એવી હાલતમાં ઓરત માટે જાઈઝ તથી કે તે પોતાના પતિને 
નજીક આવવા દે અને જો તલાક આપવી સાબિત ત હોય, ન તો એકરારથી અતે ત 
કોઈની ગવાહીથી, તો એ ઓરત પોતાના પતિના નિકાહમાં સમજવામાં આવશે. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૫) પતિએ નશાની હાલતમાં તલાક આપવી 
સવાલ (૨૨૨૩) : પતિએ પોતાની પત્નીને દારૂ પીને નશાની હાલતમાં, બિલકુલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 219 તનશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
બેભાનીની હાલતમાં ત્રણ તલાક આપી. પતિએ મોઢાથી ત્રણ વખતે એવું કહયું કે 
''મેં પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી.'' તો શું એવી હાલતમાં ત્રણ વખતે 
કહેવાથી તલાક લાગશે કે નહીં ? તેમજ તેની પત્ની અને તેની બાલિગ અવલાદ આ 
તલાક જાતે સાંભળી છે. જે વખતે તલાક આપી હતી તે વખતે ઘરનો દરવાજો બંધ 
હંતો, વર્ણન કરેલા લોકો સિવાય અન્ય કોઈ ઘરમાં ન હતું, તો શું આવી હાલતમાં 
તલાક થશે કે નહીં? 

ઉપરાંત પતિએ નશાની હાલતમાં મોહલ્લામાં નીકળીને એક ઘર પાસે જઈને 
આ કહયું કે ''મેં પોતાની ઓરતને તલાક આપી છે.'' તો પૂછવાનં એ છે કે ઘરની 
અંદર ત્રણ તલાકના ગવાહ છે અને ઘરની બહાર એક તલાકના, તો એવી હાલતમાં 
કેટલી તલાક થશે ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાક સહીહ થવા માટે જરૂરી છે કે પરષ પોતાની પત્નીને સંબોધીને ''તને 
તલાક'' અથવા તલાક તરફ ઈશારો કરતા શબ્દો કહે 

તલાકના શબ્દો કોઈ સાંભળે કે ન સાંભળે, ઘરનો દરવાજો બંધ હોય કે 
ખુલ્લો, તલાક આપવાથી તલાક લાગી જશે, ત્રણ તલાક એક સાથે આપશે અથવા 
અલગ અલગ, ત્રણ તલાક જ ગણાશે. તશાની હાલતમાં તલાક આપે એવી રીતે કે 
દારૂ વગેરે નશાકારક વસ્તઓ પોતાની મરજીથી પીવે, તો પણ તલાક થઈ જશે. 

વર્ણન કરેલ હકમ ત્યારે લાગુ પડશે જયારે પતિ તલાક આપવાને કબૂલ 

કરતો હોય, જો પતિ તલાક આપવાથી ઈન્કાર કરતો હોય તો બે પરષો અથવા એક 
પરષ અને બે સ્ત્રીઓ જે ન્યાયી હોય તલાક આપવાની ગવાહી આપે, તો તલાકનો 
છુંકમ લાગશે. (અલ મુહીતુલ બુરહાતી : ૮ / ૩૦૭) 

વર્ણન કરેલા મસ્અલામાં પતિ તલાક આપવાથી ઈન્કાર કરે છે અતે ગવાહ 
પૂર્ણ નથી, તો પછી તલાકનો હકમ લગાવવામાં નહીં આવે અને પત્ની પતિતા 
નિકાહમાં સમજવામાં આવશે. 

પરંતુ પત્નીએ જાતે સાંભળ્યું હોય કે તેના પતિએ તેને ત્રણ તલાક આપી છે, 
તો ભલે ગવાહ હાજર ત હોય, તે પોતાના પતિને પોતાની જાત પર કુદરત ન આપે. 
( માત્ર એ કે પોતાની જાત પર કુદરત ન આપે બલકે કોઈ પણ રીતે પતિથી મકિત 
મેળવી લે, ભલે માલ આપીને હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ નાસીને હોય.) (રદુલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 220 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
મુહતાર અલા દુર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ર૫૧) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે, 
(૬) પતિએ નશાની હાલતમાં તલાક આપી પછી ઈન્કાર 
કરી દીધો તો તલાક લાગશે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૨૨૪) : પતિ - પત્નીની શાદી થયે લગભગ દસ વર્ષ વીતી ગયા છે. 
તેમના ત્રણ બાળકો છે, તેમની વચ્ચે ખૂબ જ પ્રેમ છે. આજ સધી તેમનામાં કયારેય 
ઝઘડાની નોબત આવી નથી. પરંત્‌ પુર્ષને દારૂની ટેવ છે. નશાની હાલતમાં કંઈ 
પણ કહેતો નથી પરંત આજે અજીબ બનાવ બન્યો કે પતિ દારૂ પીને ઘરે આવ્યો અને 
એવું બન્યું કે ઓરત પોતાના નીચેના ઘરમાં હતી, જયારે તેણે પતિના આવવાતી 
ખબર થઈ તો તે ઘરે આવી, જોયું તો પતિ ખાટલા ઉપર સતો છે તો તરત જ તેણે 
પતિને જગાડયો, તો લાગ્યું કે તેણે દારૂ પીધું છે, તો પત્ની કહેવા લાગી કે કયારે 
તમારી આ આદત છટશે. તમારી આ ટેવની હં મારા કટંબિજનોને શિકાયત કરીશ. 

આ સાંભળીને પાંતેએ ઓરતને ત્રણ તલાક આપી દીધી, જયારે ઓરતે આ 
શબ્દો સાંભળ્યા, તો તેણે પોતાના રિશ્તેદારોને તેની જાણ કરી કે મારો પતિ આ (ત્રણ 
તલાક) કહીને તરત સુઈ ગયો. ઘરવાળાઓએ આવીને તેને જગાડીને પૂછયું કે તે 
તારી પત્નીને શું કહયં છે ? તો તેણે સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરી દીધો. પરંત છોકરીના કહેવા 
પર ઘરવાળાઓએ તેતે પોતાના ઘરે રોકી લીધી, તો પતિ રડવા લાગ્યો અને કસમ 
ખાઈને કહે છે કે મેં મારી પત્નીને તલાક આપી નથી. હં તેને તલાક આપવાન 
વિચારી પણ શકતો નથી. મારી પત્ની મતે પરત કરી દો નહીં તો હું આત્મહત્યા 
કરીને મરી જઈશ. વગેરે વગેરે. 

પતિ નશામાં પણ અતે ત્યાર પછી પણ બરાબર ઈન્કાર કરી રહયો છે, 
હાલાંકે પત્નીએ તલાકના શબ્દો જાતે સાંભળ્યા છે, તો શં આવી હાલતમાં તલાક 
લાગશે ? જો લાગશે તો કેટલી ? આ મસ્અલાની સ્પષ્ટતા કરીતે મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

દારૂડિયો, જયારે દારૂ પીએ છે, તો સામાન્ય રીતે તેને નશો ચઢી જ જાય છે, 
એવી હાલતમાં તલાક આપવાથી તલાક લાગી જશે. ફકહાએ કિરામની સમજતી કંઈ 
આ પ્રમાણે છે. 


છ્યર્ગ હક #* કેસા 1૭.4ઊહ,૭૭4ડાહઢશ્પક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફલાહિંચ્યહ ભાગ : પ 221 તશો, ગાંડપણ અને ઝુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૩) ---પ હ |ગ5 (પડ ર! બ્ક્ઝ 
નશાની વ્યાખ્યા બયાન કરતા અલ્લામા શામી (રહ.) એ લખ્યં છે કે આકાશ 
અને જમીનમાં ફરક ન કરી શકે અને સાહિબૈનની નજીક એ છે કે વાતચીતમાં 
બકવાસ કરે, ટુંકમાં જે વ્યકિત નશાની હાલતમાં બેહોશ પડયો હોય અને બકવાસ 
કરે અને એ જ હાલતમાં ઓરત તરફ નિસ્બત કરીને ત્રણ તલાક આપી દે તો ત્રણ 
તલાક લાગી જશે, (રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૨૩૯) 
પુછેલી સૂરતમાં તલાક આપવાનું માત્ર ઓરતે સાંભળ્યં છે એ ઓરત સિવાય 
કોઈએ સાંભળ્યું નથી, માટે ઓરત અલ્લાહથી ડરતા સત્ય વાત બતાવે, જો ખરેખર 
ઓરત તરફ નિસ્બત કરીને ત્રણ તલાક આપી છે, તો તલાક લાગી જશે, જો પતિ 
ઈન્કાર કરે છે અત્રે ઓરત તલાક સાબિત કરી શકતી નથી, તો પણ તેના માટે જાઈઝ 
નથી કે તે પોતાની જાત પોતાના પતિને હવાલે કરે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(છ) નશામ મસ્ત વ્યકિતનું બે વખતે તલાક બોલવું 
સવાલ (૨રરપ) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને નશાની હાલતમાં બે વખતે 
''તલાક, તલાક'' કહયું તો તેનાથી તલાક લાગશે કે તહીં ? તેમજ જો તલાક લાગી 
ગઈ તો એ ઓરત કેટલી ઈદ્દત ભર્યા પછી બીજા પરષથી નિકાહ કરી શકે છે ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં બે તલાકે રજઈ લાગી ગઈ, માટે જયાં સુધી ઓરત ઈદ્દતમાં 
છે ત્યાં સુધી પતિને રૃજૂઅ થવાનો હક છે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) જો 
પતિ રજૂઅ કરવા માગે તો તેની આસાન સરત એ છે કે બે ગવાહોની સામે રજૂઅના 
શબ્દો કહીને તેને એક કાગળ પર લખીને તે કાગળ પોતાની પત્નીને મોકલી દે તો તે 
પાછી નિકાહમાં આવી જશે. નવેસરથી નિકાહ અથવા હલાલાની જરૂરત નથી. 
પરંત જો પતિ રૂજૂઅ ન કરે અને ઈદ્દત પુરી થઈ જાય તો ઓરતને અધિકાર છે. 
એટલે જો ઈદ્દત પુરી થયા પછી પતિ તેને ફરી પોતાના નિકાહમાં લાવવા માગે તો 
ઓરતની ખશી સાથે નવેસરથી નિકાહ પઢવા જરૂરી થશે અતે જો ઓરત પોતે એ 
પતિ સાથે રહેવા ન માગે, તો બીજા વ્યકિત સાથે નિકાહ કરી શકે છે. જો એ 
ઓરતને હૈઝ આવે છે, તો તેની ઈદ્ત ત્રણ હેઝની છે. (હેદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિંચ્યહ ભાગ : પ 222 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
રપ૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૮) પતિએ નશાની હાલતમાં તલાક આપવી 
સવાલ (રરર) : અમારે ત્યાં એક વ્યકિતએ રાત્રે દારૂ પીને નશાની હાલતમાં 
પોતાની પત્નીને બે તલાક આપી, જેને અમૃક લોકોએ સાંભળ્યું પણ છે, તો શું તેની 
ઓરત ”િકાહથી નીકળી જશે અથવા નિકાહ બાકી રહેશે ? હમણા પતિ - પત્ની 
સાથે રહી શકે છે કે નહીં ? બીજી વખતે નિકાહ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ ? 
તકસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ ઃ હમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
નશાની હાલતમાં બે તલાક આપવાથી બંને લાગી જશે, પછી એ કે પતિએ 
બંને વખતે સ્પષ્ટ તલાકના શબ્દો કહયા છે તો બંને તલાકે રજઈ ગણાશે. તેમાં ઈદ્દત 
દરમિયાન પતિને અધિકાર રહેશે કે તે રજૂઅ કરી લે એટલે પત્નીથી સ્પષ્ટ કહી દે કે 
હં રુજૂઅ કરું છં અથવા સંભોગ કરી લે તો નિકાહ બાકી રહેશે. બીજી વખતે નિકાહ 
પઢવાની જરૂરત નથી. પરંત આ બંને તલાક પછી હવે પતિ માત્ર એક તલાકનો 
મા[લેક રહેશે માટે હવે માત્ર એક તલાક આપવાથી પત્ની બિલ્કુલ નિકાહથી 
નીકળીને હરામ થઈ જશે. આ હકમ ત્યારે છે જયારે કે બે તલાક સ્પષ્ટ આપી હોય. 
(મજમઉલ અન્ડર : ૧ / ૪૩ર, હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૨ / રપ૪) 
જો તલાક સિવાય બીજા શબ્દો કહયા છે તો એ શબ્દો જાણવા પર હુકમ 
લાગશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૯) નશાની હાલતમાં અનેક વખતે તલાક આપવી 
સવાલ (રરર૭) : (ક) જો કોઈ વ્યકિતએ પોતાની પત્નીથી ઝઘડો કરીને નશાની 
હાલતમાં અનેક વખતે તલાકના શબ્દો કહયા તો શું તેનાથી તલાક લાગી જશે ? 

(ખ) જો તલાક લાગી ગઈ છે તો કેટલી ઈદ ભરવી પડશે અને કઈ જગ્યાએ 
ઈદદત ગુજારવી પડશે? 

(ગ) ઈદ્દત ગજાર્યા પછી જો હલાલા દ્વારા પાછી એ જ પતિ સાથે રહેવા માગે 
છે તો હલાલો જાઈઝ છે કે નહીં ? અમુક લોકો કહે છે કે હલાલો શરીઅતમાં નથી. 

(ઘ) તેમજ હલાલા પછી ઈદ્ત કેટલી હશે ? તેમની છ અવલાદ છે તો એ 
અવલાદ કોની પાસે રહેશે ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 223 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 

(ક) નશાની હાલતમાં તલાક આપવાથી તલાક થઈ જશે. માટે પૂછેલી 
સુરતમાં જેટલી વખતે પતિ તલાક બોલ્યો છે, એટલી લાગશે, જો ત્રણથી વધારે 
બોલ્યો છે તો ત્રણ લાગશે (અને બાકી નકામી થશે.) 

(રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૨૩૯, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૩) 

(ખ) ઈદ્દત, તલાક પછી તરત જ શરૂ થઈ જશે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ર / 
ર૭૮) જો ઓરત ગર્ભવતી નથી અને હૈઝ આવે છે તો ત્રણ હૈઝ ખતમ થવાથી ઈદત 
ખતમ થઈ જશે. જો ઓરત ગર્ભવતી છે, તો ગર્ભ પડયા પર ઈદ્દત ખતમ થશે. ભલે 
તલાકની થોડી મદત પછી જ ડિલેવરી થઈ હોય અને જે ઓરતને કોઈ બિમારી 
અથવા વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે હૈઝ નથી આવતુ તો તેની ઈદ્દત ત્રણ મહિના છે. 

(સૂરએ બકરહ : ૨૨૮, સૂરએ તલાક : ૪) 

(ગ) હલાલાની ચાર સૂરતો છે : 

(૧) પહેલી સરત એ છે કે તલાક પછી ઈદ્ત ખતમ થયા પછી કોઈ 
વ્યકિતથી નિકાહ થયા અતે અચાનક કોઈ કારણથી બીજા પતિએ પણ તે ઓરતને 
તલાક આપી દીધી, તો હવે ઈદ્દત ગજાર્યા પછી તેના પહેલા પતિ સાથે કોઈ કરાહત 
વગર તિકાહ જાઈઝ છે. (ફતાવા ઠિન્દિય્યહઃ ૧ / ૪૭૩) 

(૨) બીજી સૂરત એ છે કે બીજા પતિથી નિકાહનો મકસદ માત્ર હલાલાનો જ 
છે. બીજો પાંતે જેની સાથે નિકાહ થઈ રહયા છે તે પણ જાણે છે કે આ નિકાહનો 
મકસદ માત્ર હલાલો જ છે, પરંત નિકાહના ઈજાબો કબૂલમાં તલાક આપવાની કોઈ 
શરત મકવામાં આવી નથી, તો આ સૂરત પણ જાઈઝ છે બલકે જો કોઈ મજબરી 
હૉય, દા.ત. બે કટંબોમાં સખત ઝઘડો થવાનો ખતરો હોય અથવા નાની અવલાદની 
પરવરિશનો મસઅલો છે, તો એ નિકાહથી બીજા પતિને સવાબ પણ મળશે. (દરે 
મુખ્તાર: ૩ / ૪૦૯) (કોઈ વ્યકિત તલાકવાળી ઓરતને અથવા તેના પતિને અથવા 
બંનેને પરેશાન જોઈને પ્લાત બનાવે, તેનાથી ન પહેલો પતિ પરેચિત હોય, ત 
ઓરત, અત્તે તે આ ઓરતથી નિકાહ કરે અને સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપી દ, 
જેથી તે ઈંદ્ત પછી પહેલા પતિ માટે હલાલ થઈ જાય, આ સુરત ન માત્ર જાઈઝ છે 
બલકે અમક અકાબિરથી આવં કરવં સાબિત છે. (તોહકતુલ અલમઈ : ૪ / ૪૫૮) 

(૩) ત્રીજી સરત એ છે કે નિકાહના ઈજાબો કબૂલ વખતે તલાકની શરત 

કરવામાં આવે, તો આ સરત જાઈઝ તથી. આ સરતમાં બંને પક્ષકારો ગૃનેહગાર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 224 તશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
થશે, પરંત તેમ છતાં આ પ્રકારે નિકાહ કર્યા અને સંભોગ પછી બીજા પતિએ તલાક 
આપી દીધી તો પહેલા માટે ઈદ્દત પુરી થયા પછી નિકાહ કરવા જાઈઝ છે. 
(દર્રે મખ્તાર : ૩/ ૪૦૯) 
(૪) ચોથી સૂરત એ છે કે બીજા પતિએ આ તિકાહ માટે કોઈ રકમની શરત 
રાખી અને કહયું કે મને જો આટલી રકમ આપી દેવામાં આવે, તો હું નિકાહ માટે 
તૈયાર છું તો આ સરત ના જાઈઝ અને મકરૂહે તહરીમી છે, તેમાં શામિલ થનારા 
બધા ગૃનેહગાર થશે. એવા લોકો માટે હદીસ પાકમાં ઈરશાદ છે કે અલ્લાહ તઆલા 
હલાલા કરનાર મર્દ અને ઓરત બંને પર લાનત કરે છે, તેમજ બીજો પતિ જે રકમ 
લઈને નિકાહ કરી રહયો છે, તેને બળદ સમાન ગણાવ્યો છે. 
(અબૂદાવૂદઃ ૧ / ૨૮૪, હદીસ નં. ૨૦૭૮) 
(ઘ) નાની અવલાદની પરવરિશના મસ્અલાતે ધ્યાનમાં રાખીને હલાલાની 
વર્ણન કરેલી ચારે સરતોમાંથી બીજી સરત પ્રમાણે અમલ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. 
જો કે હલાલામાં એક પ્રકારની કબાહત તો છે જ એટલે ત્રણ તલાકથી બચવું 
જરૂરી છે, જેથી આવી ત્તોબત ન આવે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૧૦) માનસિક અસ્થિરતા વાળ/એ તલાક આપવી 
સવાલ (૨૨૨૮) : મારા પતિને છેલ્લા પંદર વર્ષથી એક બિમારી છે, તેમાં માર્નાસિક 
સ્થિરતા ત હોવાને કારણે ઘણી બેકાર વાતો બકયા કરે છે, કારણ વગર ગાળો પણ 
બોલ્યા કરે છે અને ક્યારેક અચાનક એકંદમ ચપ થઈ જાય છે. ઘણો ઈલાજ પણ 
કરાવ્યો અને હમણાં પણ નવસારીમાં ડોકટર દીનશાનો ઈલાજ ચાલું છે. અમક 
વખતે ઈલાજ પછી થોડા સમય માટે સાર્‌ પણ થઈ જાય છે, જયારે માનસિક 
અસ્થિરતા હોય છે ત્યારે તેઓ શું બોલે છે તેનું પણ તેમને ભાન હોતું નથી, ભાનમાં 
આવ્યા પછી તેઓ જાતે પૂછે છે કે હું શું બોલી રહયો હતો ? ફેબ્રઆરી ૧૯૮૯ થી 
પહેલા તેની માનસિક બિમારી વધી ગઈ છે, તે દરમિયાન એક વખતે જયારે હં 
નમાઝમાં મશ્ગુલ હતી તો મેં તેમના મોઢાથી તલાકનો શબ્દ સાંભળ્યો તો શું વર્ણન 
કરેલી બિમારીને કારણે જો આ તલાકના શબ્દો બોલ્યો છે તો અમારા નિકાહ તટી 
જશે? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 
એવો પાગલ જેનું મગજ કયારેક ક્યારેક અસ્થિર રહેતું હોય અને ક્યારેક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 225 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
ભાનમાં આવી જતો હોય તો તેને અરબી ભાષામાં *#-** (માતહૂં - મખ) કહેવામાં 
આવે છે, એટલે અવો વ્યકિત જેની અકલ મારી ગઈ હોય, સમજ ઓછી હોય અને 
ગમે તેવો બકવાસ કરતો હોય, (રદુલ મૃદતાર અલા દુરિલ મુખ્તાર : ૧ / ૫૭૮) 
અલ જવહિરતન્નષ્યિરહમાં લખ્યં છે કે માતહ્‌ની તલાક જયારે કે તેની 
માનસિક સ્થિતિ સ્થિર નત હોય નહીં લાગે. અને માતૃહ્‌થી મરાદ તે વ્યકિત છે જે 
કયારેક બદ્ધિશાળી જેવી વાતો કરતો હોય અને કયારેક પાગલો જેવી વાતો કરતો 
હોય. હા જો તેને ભાનની હાલતમાં (એટલે જે વખતે માનસિક સ્થિતિ બરાબર હતી) 
તલાક આપી હોય, તો તલાક લાગી જશે. 
(અલ જવહિરતૃત્નષ્યિરહ : ર / ૩૩, 
આલમમગીરીમાં છે : 
4 ઇચ્કીક “ક: «પડ, હઝક* હ“શેગ્ર ૭૪ હં? હા 8%: હ 9%: 
હં ઈઈ 13115૩» ધ્ઢા «5%9 હ)% ક, 15» -. ૭1 7 હું 1355 (594 
-8ઝ3,5હપક ક કકાંત્ક્કાન્ેાઈઇ૭- ડપરક્ ટા 


[કતાવા છિન્દિય્યદ : ૧ / ૩૫૩) 

ઉપરોકત ફિકહતી કિતાબોથી એ વાત સાબિત થાય છે કે જો તલાક 
આપનારો વ્યકિત તલાક આપતી વખતે બિલ્કુલ સ્વસ્થ હતો અને માનસિક સ્થિતિ 
સારી હતી તો તેની તલાક લાગી જશે અને જો તલાક આપતી વખતે તેની માનસિક 
અસ્થિરતા હતી અને ગાંડપણમાં તલાક આપી છે તો તલાક નહીં લાગે. 

હવે વિચારવા લાયક પ્રશ્ન છે કે તલાક આપનારો વ્યકિત કઈ હાલતમાં હતો, 
તે મફતી કહી શકતો નથી. તેના માટે ત્યાં ઢાજર દીનદાર સમજદાર લોકોત્તો 
વિશ્વાસ કરવામાં આવશે. સવાલમાં વર્ણન કરેલી હાલતને પણ આઠ મહિના થઈ 
ગયા છે, તે વખતે એ તલાક આપનારાની હાલત વિશે જો બે ગવાહ એવી ગવાહી 
આપી દે કે તલાક આપતી વખતે પતિ પાગલ અથવા ગાંડો હતો , તો તલાક નહીં 
લાગે, અહીંયા એ વાત પણ યાદ રહે કે ડોક્ટર દિનશા અથવા મેડિકલ સ્ટોર્સનું કોઈ 
કથન વિશ્વાસ પાત્ર નહીં થાય, જો પતિ ડોકટરી રિપોર્ટ દ્રારા એ વાત સાબિત કરી 
દે કે જે વખતે તલાક આપી હતી, તે વખતે તે પાગલ હતો અને તેની ઉપર કસમ 
ખાઈલે, તો પણ તલાક નહીં લાગે અને હલાલા વગર તેની પત્ની તેના માટે હલાલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 226 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
છે. (રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર 
છે. 
(૧૧) ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક, તલાક, તલાક બોલવાનો 
હુકમ 

સવાલ (ર૨૨૯) : મેં મારી પત્નીને આ શબ્દોમાં તલાક આપી, '' હું મારા નિકાહના 
રિશ્તાને ખતમ કરું છં, તલાક, તલાક, તલાક 

જે વખતે મેં આ શબ્દો કહયા તે વખતે મારી પત્ની ત્યાં (તલાકની 
મજલિસમાં) હાજર ન હતી, મેં મારી પત્ની તરફ કોઈ નિસ્બત પણ કરી ન હતી. 
બલકે મેં આ શબ્દો પોતાની માતા અને મિત્રો સામે કહયા હતા. હકીકતમાં આ 
મામલો મારી માતા અને મારી પત્ની વચ્ચે કોઈ ઝઘડાને લીધે પેશ આવ્યો હતો, 
તેતી સફાઈ આપવા છં માતા પાસે ગયો હેતો. વાત ખૂબ લાંબી થઈ ગઈ. મારી 
માતાએ મારી વાત માની નહીં, બલકે તેને મને ધમકાવ્યો, તેને લીઘે મેં આ શબ્દો 
કહયા. 

હવે હું પસ્તાય રહયો છું અને ઈચ્છું છું કે ફરી એક સાથે જીવન ગુજારીએ , 
તો હવે શરીઅતમાં તેના વિશે શં હકમ છે ? અમે બંને એક સાથે નિકાહમાં ભેગા 
થઈ જઈએ. તેના માટે ક્યો રસ્તો છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં આપતું એ કહેવું કે '' હું મારા નિકાહના રિશ્તાને ખતમ કરું 
છું, તલાક, તલાક, તલાક તેનાથી પત્નીને ત્રણ તલાક લાગી જશે. 

(રદલ મૃહતાર અલા દૃરિંલ મખ્તાર : ૩ / ર૯૩) 

આપનું એ લખવું છે કે મેં આ શબ્દો બોલતી વખતે પોતાની પત્ની તરફ 
નિસ્બત કરી નથી '' આ સહીહ નથી, કારણ કે આપની પત્ની અને આપતી માતા 
વચ્ચે થયેલા ઝઘડા વિશે વાત થઈ રહી હતી, તેતા સમાધાન માટે આપ પોતાની 
માતા પાસે ગયા હતા પરંત આપના લખવા પ્રમાણે કે વાત લાંબી થઈ ગઈ, આપના 
લખાણ પરથી એ પણ માલૂમ થયું કે આપની માતાએ આપની વાત સ્વીકારી નહીં 
અતે આપની નિંદા કરી અને તેનં કારણ આપની પત્ની જ છે, જેવં કે આપ જાતે પણ 
આ વાતને સમજો છો, પછી માતાના બરા વ્યવહારતે કારણે આપ મજબર બન્યા 
અતે પત્નીતે તલાક આપી એટલે અહીંયા પત્ની તરક નિસ્બત લાગેલી છે, માટે આ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 227 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
સરતમાં તમારી પત્નીને ત્રણ તલાક લાગી ગઈ. (ફતાવા રહીમિય્યહ : ૮ / ર૭૫) 

હૈવે હેલાલા વગર એ ઓરત તમારા માટે હલાલ નહીં થાય. 

(બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩/ ૧૮૭) 

હેલાલાનો તરીકો એ છે કે આ ઓરત કોઈ બીજી વ્યકેત સાથે નિકાહ કરે, 
બંને એક રાત એકાંતમાં પસાર કરે. પતિ તેની સાથે સંભોગ પણ કરે પછી બીજો 
પાંતે તેને તલાક આપે અને તેની ઈદ્દત એ પ્રમાણે પસાર થાય કે સંભોગ પછી જો 
ઓરત ગર્ભવતી થઈ જાય તો બાળક જન્મી જાય અને જો ગર્ભવતી ત્ત હોય તો ત્રણ 
હેઝ પસાર થઈ જાય, ત્યાર પછી એ ઓરતથી તેનો પહેલો પતિ નિકાહ કરી શકે 
છે. શરીઅતની પરિભાષામાં તેને હલાલો કહે છે. (દર્રે મુખ્તાર : ૩ / ૪૦૯) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૧ર) ગુસ્સામાં ઓરતને તલાકના શબ્દો કહી દીધા 
સવાલ (ર૨૩૦) : એક વ્યકિતએ ગસ્સામાં પોતાની આઓરતને તલાકનો શબ્દ એક 
વખત બોલી દીધો અને અવાર નવાર તે પોતાની ઔઓરતતે ''હું તને તલાક આપી 
દઈશ,'' ના શબ્દો બોલતો રહે છે, તો શેં આ ઓરતને તલાક લાગી જશે કે નહીં ? 
અને લાગી તો કેટલી લાગશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ગુસ્સાની હાલતમાં પતિએ ઓરતને તલાકનો શબ્દ કહી દીધો છે તો તેનાથી 
એક તલાકે રજઈ લાગી ગઈ અને તલાકે રજઈનો હકમ એ છે કે ઓરત જયાં સધી 
ઈદ્દતમાં છે ત્યાં સધી પતિ તેનાથી રુજૂઅ કરી શકે છે. તેને પોતાના નિકાહમાં પરત 
લાવીને પત્ની બનાવીતે રાખી શકે છે, રુજૂઅનો ઉત્તમ તરીકો એ છે કે ''પતિ બે 
ગવાહોની હાજરીમાં એવં કહે કે મેં મારી પત્નીને એક રજઈ તલાક આપી હતી, હવે 
હં તેનાથી રજૂઅ કરીને બીજી વખતે તેને પોતાના નિકાહમાં લાવી રહયો છું, '' આ 
રીતે કરવાથી ઓરત બીજી વખતે નિકાહમાં આવી જશે. 

પતિતં ગસ્સામાં પત્નીને વારંવાર એવું કહેવું કે ''હું તને તલાક આપી દઈશ, 
હં તેને તલાક આપી દઈશ, તેનાથી ઓરતને કોઈ તલાક નહીં લાગે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ 
: ૧ / ૩૮૪) પરંત જયારે ઓરતનો કોઈ દોષ ન હોય અતે ગમે તે બહાન કાઢીને તેને 
પરેશાન કરવા માટે આ પ્રકારના શબ્દોથી ધમકી આપવામાં આવે, આ ઈસ્લામી 
તાલીમની વિરદ્ધ છે, તલાક આપી દેવી ભલે આસાન છે. પરંત અલ્લાહ તઆલાને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 228 તશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
આ કામ ઘણં અપ્રિય છે. 
(અબૂદાવૃદ : ૧ / ર૯૬, હદીસ નં. ર૧૭૮, રદુલ મહતાર : ૩ / રર૮) 
તલાક આપવાથી પોતાના બાળકોનું ભવિષ્ય બગડી જશે, બંને કટંબોમાં 
ઝઘડો પેદા થશે તે સિવાય બીજી પણ અનેક ખરાબીઓ છે માટે આ પ્રકારના શબ્દો 
બોલવાથી બચવું જોઈએ. (તિરમિઝી : ર / ૫૮, હદીસ નં. ર૩૧૭) પરંત વર્ણન કરેલા 
શબ્દો બોલવાથી કોઈ તલાક લાગશે નહીં. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૩) 'મેં તને પોતાનાથી અલગ કરી દીધી છે.'' 


કહેવાથી કેવી તલાક લાગશે ? 

સવાલ (ર૨૩૧) : ઝેદની તબીયત ખૂબ જ ખરાબ હતી, તેતા પેટમાં સખત દદ હતં, 
તે વખતે તેની પત્ની તેની સામે હસી રહી હતી. તેને કારણે ઝેદે ગુસ્સામાં આવીને તેને 
મારી અને તેતા બતેવીને બોલાવીને એક વખતે એવં કહયં કે ''મેં તેતે પોતાનાથી 
અલગ કરી દીધી છે અતે આપ તેને લઈ જાઓ. '' પરંત તેને તલાકના શબ્દો કહયા 
ન હતા, ત્યાર પછી તેનો બનેવી એ આંરતને પોતાના ઘરે લઈ ગયો. પછી એ 
ઓરતની બહેન ઝૈદના ઘરે આવી અને ઝૈદથી આ વિશે પૂછયું તો ઝેદે કહયું કે હા એ 
જ વાત છે, જે તમારા પત્તિએ સંભળાવી છે. સવાલ એ છે કે એવી હાલતમાં તલાક 
લાગશે કે નહીં ? 

ઝૈદ અને તેની પત્ની બંને કબૂલ કરે છે કે તલાકતા શબ્દો નથી કહયા બલકે 
માત્ર એક વખત તેના બનેવી સામે કહયું હતં, ''તેને લઈ જાઓ મેં તેને અલગ કરી 
દીધી છે, '' તો હવે આ સરતમાં તલાક થશે કે નહીં ? અને એ ઓરત ઝેદના 
નિકાહમાં રહેશે કે નહીં ? તફસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિતું એ કહેવું કે ''તેને લઈ જાઓ, મેં તેને અલગ કરી દીધી છે.'' આ 
ઈશારાના શબ્દોમાંથી છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૦૫,૧૦૬) તેનો અસલ હકમ એ 
છે કે તલાકની નિય્યતને કારણે અથવા હાલની દલીલરૂપે એક તલાકે બાઈન લાગી 
જાય છે. (તબ્યીનુલ હકાઈક : ર / ૨૧૪, કતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૪૭૨) 

પરંત્‌ આજે આ શબ્દો તલાક માટે વપરાવવા લાગ્યા છે, અને તેનાથી તલાક 
જ સમજવામાં આવે છે, જાણે કે આ તલાકના પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ છે, એટલે તેનાથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 229 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
એક તલાકે રજઈ લાગશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૭) ઇદ્દતમાં 
નવેસરથી નિકાહ વગર અને ઈદ્ત પછી નવેસરથી નિકાહ પઢીને પતિ તેને પોતાની 
પાસે રાખી શકે છે. તેમાં હલાલાની જરૂરત નથી. (મજમઉલ અન્હર : ૧ / ૪૩ર) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) તલાકે મકરૂહનો શરઈ હુકમ 

સવાલ (રર૩ર) : એક વ્યકિત કોઈની પત્ની પર આશિક બની ગયો, તેણે તેના 
પાંતિને મારીતે જબરદસ્તી તલાકના શબ્દો કહેવડાવ્યા, તેણે પોતાની જાન બચાવવા 
માટે તલાકના શબ્દો બોલી નાંખ્યા, પરંત કોઈનં નામ તત લીધ એટલે એવં નથી 
કહયું કે હું મારી પત્ની જેતું તામ કલાણ છે ત્રણ તલાક અપું છું, ટુંકમાં તેણે માત્ર 
પોતાની જાન છોડાવવા માટે કોઈતું નામ લીધા વગર તલાકના શબ્દો બોલ્યા છે. 
પછી બીજી વખતે મારપીટ કરીને તલાકનામ પણ લખાવ્યું, તો શું આ રીતે તલાક 
લાગી ગઈ ? જો તલાક પડી જાય છે તો તેનાથી તો ઘણાં લોકોને કાયદો થશે કે જે 
કોઈની ઓરત પર આશિક બની ગયો તે તેના પતિથી જબરદસ્તી તલાકના શબ્દો 
બોલાવી લેશે અને ઘણાં લોકોના તો ઘરો વેરાન થઈ જશે. તો આ સિલસિલામાં 
સહીહ જવાબ આપશો. 

જવાબ ઃ હા (મેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

શરીઅતની પરિભાષામાં આ તલાકને ''તલાકે મકરૂહ'' કહે છે, કોઈ વ્યકિત 
પર જબરદસ્તી કરવામાં આવી અને તેને પોતાની જાન બચાવવા માટે મોઢાથી 
તલાકના શબ્દો બોલી દીધા છે તો તલાક લાગી જશે. 

(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૪, બહરુર્રાઈક : ૩ / ર#૪) 

કોઈ પરણિત ઓરત પર આશિક થઈ જવં અને તેને પ્રાપ્ત કરવા વિવિધ 
પ્રોપેગન્ડા કરવા અહીં સુધી કે તેના પતિથી જબરદસ્તી તલાક અપાવવી કોઈ પણ 
રીતે જાઈઝ નથી. મોટા ગુનાહનં કામ છે, આ પ્રકારના અયોગ્ય કામોથી પોતાને 
બચાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અલ્લાહ તઆલા દિલોમાં નેક કામોની મૃહબ્બત અને 
ખોટા કામોથી નફરત પેદા ફરમાવે. આ પ્રકારના કામો અલ્લાહથી ન ડરીને કરવામાં 
આવે છે. જરૂરત છે લોકોના દિલોમાં અલ્લાહનો ડર, ઈસ્લામની મહબ્બત અને 
ઈસ્લામી તાલીમાત પર ચાલવાનો જઝબો પેદા કરવામાં આવે. તો જ સમાજમાંથી 
ખોટા કામો ખતમ થશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 230 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 

મકરૂહ તલાક લાગવાનું કારણ એ છે કે તલાક આપવામાં મકરૂહ કામ 
અપનાવવામાં આવ્યં, એ રીતે કે તેનાથી કહેવામાં આવ્યં કે ત તારી પત્નીને તલાક 
આપી દે નહીં તો જાનથી મારી નાંખીશ, તેને પોતાની જાન બચાવવા માટે તલાક 
આપી. એટલે બે આફતોમાંથી તેને હલકી અને નાની મસીબતને અપનાવી, ટંકમાં 
તલાક આપવામાં વિકલ્પ જોવા મળે છે, એટલે તલાક લાગી જશે. (હિદાયહ કી શર્હે 
બિદાયહ : ૧ / ર૨૨૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૫) શોક (પતિની બીજી પત્ની)ને કારણે તલાકની 
માંગ કરવી કરાહતમાં દાખલ છે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૨૩૩) : અમે તારીખ ૧૯ જુલાઈ ૧૯૭૮ રવિવારે બપોરે બાર વાગે 
મોહલ્લાના અમક લોકો જનાબ અબ્દુલ અઝીઝ માસ્તરના મકાન પર ભેગા થયા, 
મામલો નરમહમ્મદ સાહેબનો છોકરો અકીલ અહમદ અતે તેની પત્ની, એટલે 
અબ્દુલ અઝીઝ માસ્તરની પુત્રી નસરીનબાન વિશેનો હતો. 

જનાબ નરમહમ્મદ સાહેબે બતાવ્યં કે તેમના છોકરા અકીલ અહમદે બીજા 
નિકાહ કરી લીધા છે, અને હવે તે પોતાની પહેલી પત્ની તસરીનબાનને લેવા માટે 
આવ્યો છે. પરંત માસ્તર અબ્દુલ અઝીઝ સાહેબતે આ વસ્તુ પસંદ નથી કે તેમની 
છોકરી માટે કોઈ શોક (પતિની બીજી પત્ની) હોય અને તે પણ બિત મૃસ્‍્લિમ, 
એટલે તેમણે જવાબ આપ્યો કે તે પોતાની છોકરીને શોકની હાજરીમાં નથી મોકલી 
શકતો, તેથી હાજરજનો વચ્ચે જનાબ અબ્દુલ અઝીઝ માસ્તર સાહેબે અરજ કરી કે 
આજે અકીલ અહમદ મારી છોકરી નસરીનબાનને તલાક આપી દે. 

માટે તીચેનો લેખ પતિ અકીલ અહમદ તરફથી લખવામાં આવ્યો. 

એટલા માટે આજે ૧૯ જુલાઈ ૧૯૮૭ ના રોજ 'અકીલ અહમદ તુર 
મહમ્મદ''પોતાની પહેલી પત્ની 'તસરીનબાત અબ્દુલ અઝીઝ માસ્ટર” ને 
મજલિસની હાજરીમાં તલાક આપું છં, તલાક આપં છું, તલાક આપું છું. 

સહી 
અકીલ અહમદ નૃરમૃહમ્મદ 
ઉપરોકત તલાક મને મંજુર છે. નસરીન ગલ્શન 
આ તલાક પછી બંને પક્ષકારો પોતાના પરસ્પરના હકો લેવડ - દેવડ કરી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 231 નશો, ગાંડપણ આને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 

અલગ થઈ ગયા, 

હવે સવાલ એ છે કે અમક લોકોનું કહેવં છે કે અકીલ અહમદથી તલાક 
જબરદસ્તી અપાવવામાં આવી છે, એટલે તલાક નથી થઈ. માટે આ વિશે ઉલમાએ 
કિરામ શું ફરમાવે છે ? આ સરતમાં શરઈ રીતે તલાક થશે કે નહીં ? જો પાંતિ - 
પત્ની બીજા વખતે રુજૂઅ કરવા માંગે તો તેની સરત શં છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલા તલાકનામાને કારણે નસરીનબાન્‌ પર ત્રણ તલાક લાગી ગઈ, 
જબરદસ્તીની કોઈ સરતનંં વર્ણન આખા સવાલમાં થયું નથી. 

દુરે મુખ્તાર : ૩ / ૨૩૫) 

જો સાબિત થઈ જાય કે ખરેખર પતિ પર જબરદસ્તી છે, તેની શરઈ સરત 
એ છે કે પતિને કતલની અથવા હાથ - પગ તોડવાની ધમકી એવા વ્યકિતએ આપી 
હોય જે તેની ઉપર શકિતમાન હોય, અને પતિને પરો વિશ્વાસ હોય કે તે આ 
ધમકીને અમલમાં લાવી શકે છે. આ પ્રકારની સખત ધમકીને કારણે પતિએ 
તલાકનામ્‌ લખ્યું છે અથવા લખેલા તલાકનામા પર પોતાની સહી કરી છે, અને 
મોઢાથી તલાકનો શબ્દ ત બોલ્યો હોય તો તલાક નહીં લાગે. 

પરંત્‌ જો આ પ્રકારની જબરદસ્તી ન હોય અને માત્ર મોઢાની ધમકીમાં 
આવીને તલાક લખી હોય, તો તલાક લાગી જશે, અને માત્ર મોઢાની જબરદસ્તી 
જોવા મળી હોય, પરંત પતિએ તલાકને માત્ર લખી જ નથી બલકે મોઢાથી પણ કહયું 
કે હં તને તલાક આપં છં, તો પણ તલાક થઈ જશે. મોઢાથી બોલવાની સરતમાં 
જબરદસ્તી છતાં તલાક લાગી જશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૫, ૨૩૬) 

ત્રણ તલાક પછી પતિ - પત્નીનું રુજૂઅ હલાલા વગર જાઈઝ નથી, તેની 
સુરત એ છે કે વર્ણન કરેલ તલાકની ઈદ્ત ખતમ થયા પછી ઓરત કોઈ બીજા 
પરષથી નિકાહ કરે અને તેનાથી સંભોગ કર્યા પછી તે પતિ તેને તલાક આપે, પછી 
તેની ઈદ્દત પુરી થયા પછી પહેલા પતિથી નિકાહ દરસ્ત થઈ શકે છે, નહીં તો નહીં. 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૦૬) જબરદસ્તી સ'દા કાગળ ઉપર સહી કરાવીને તેને 
તલાકનામું બનાવી દીધું 
સવાલ (૨૨૩૪) : ઝેદની શાદી હજુ થઈ નથી, તે એક વખતે ઘરેથી નીકળીને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 232 તનશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
બજાર જઈ રહયો હતો, કે રસ્તામાં બે - ચાર ગુંડા મળ્યા, તેમણે એક કોરા કાગળ 
પર ધમકાવીને તેનાથી સહી કરાવી લીધી, પછી કહયં કે જો તે હવે બકરથી દૃશ્મની 
કરી તો યાદ રાખજે અમે તારા સહીવાળા કાગળ પર એવું લખીશું કે ''હું જાતે નીચે 
સહી કરનાર લખું છં કે બકરત્તી સાથે કંઈક દુશ્મની રાખું તો જયારે પણ છું કોઈ 
ઓરતથી શાદી કરં, તેને ત્રણ તલાક” તો સવાલ એ છે કે આવી ધમકી આપીને સહી 
લેવાથી ઝૈદ જયારે પણ શાદી કરે, તેની પત્નીને ત્રણ તલાક લાગી જશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઝેદે માત્ર સહી કરી છે, મોઢાથી કંઈ બોલ્યો નથી અને ન તલાક વિશે તેણે કંઈ 
લખ્યં છે. બલકે બાદમાં બીજાએ લખાણ લખ્યું છે. તો તેનાથી કોઈ તલાક નહીં 
લાગે. 

(કારણ કે તલાક લાગવાની ત્રણ સરતો છે, તલાક જાતે પોતાના મોઢેથી 
બોલે, બીજી સૂરત એ છે કે લખીને આપે અથવા કોઈનાથી લખાવીને આપે. ત્રીજી 
સૂરત એ છે કે કોઈને પોતાની પત્નીને તલાક આપવાનો વકીલ બનાવવામાં આવે. 
માટે આ ત્રણે સૂરતોમાંથી કોઈ સૂરત જોવા મળી નથી. તો તલાક નહીં લાગે. (ખૈરૂલ 
ફતાવા : પ / ૭૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૧૪) ગુસ્સામાં તલાકનો હુકમ 
સવાલ (રર૩૫) : એક વ્યકિત પોતાના ભાઈથી ઝઘડો કરી રહયો હતો, એ 
ઝઘડામાં તેનો પિતા પણ હાજર હતો. નાનાભાઈની મોટા ભાઈ સાથે લડાઈ ચાલું 
હતી. ઝઘડો ખતમ થવાને બદલે વધી રહયો હતો, છેવટે ઝઘડાએ ખતરનાક સ્વરૃપ 
અપનાવ્યં અને તે લોકોનો ઝઘડો હદથી વધી ગયો. 

તે વખતે એ વ્યકિત પોતાનં માનસિક કંટ્રોલ ખોઈ બેઠો અતે ગસ્સામાં 
આવીને પોતાની પત્નીને સંપૂર્ણ ઈરાદા સાથે ત્રણ તલાક આપી દીધી. તો હવે એ 
તલાકનો શું હકમ છે ? અને તેના માટે પોતાની પત્નીથી બીજી વખતે સંબંધ 
બાંધવાની કોઈ ગુંજાઈશ છે ? 

જવાબ ઃ હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં તલાક લાગી જશે. (અલ મવસુઅતુલ કિકહિય્યહ : ર૯ / ૧૮) 
ખૂબ યાદ રાખો કે આવા શયતાની કામો સામાન્ય રીતે ગસ્સામાં જ થાય છે, તેનાથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 233 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
બચવં ખૂબ જ જરૂરી છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૮) ગુસ્સાની હાલતમાં પોતાની પત્નીને બે વખતે 


તલાક, તલાક કહી દેવી 

સવાલ (ર૨૩૮) : એક વ્યકિતએ ગસ્સાની હાલતમાં પોતાની પત્નીને તલાક, 
તલાક બોલી દીધં, તો શું તેની પત્નીને તલાક લાગી જશે કે નહીં ? અને જો તલાક 
લાગશે તે કઈ તલાક લાગશે ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ગસ્સામાં આપેલી તલાક લાગી જશે. (રદલ મૃહતાર : ૩ / ર૪૪) ઓરતને બે 
તલાકે રજઈ પડશે. અને રજઈ તલાકનો હુકમ એ છે કે જયાં સધી ઈદ્દતમાં છે, પતિ 
બે ગવાહોની ગવાહીમાં પોતાની પત્નીથી રજૂઅ કરી શકે છે. એટલે પતિ તેમનાથી 
મૌખિક એવું કહી દે કે હું મારી પત્નીને નિકાહમાં પરત લાવં છું, તો આવું કહેવાથી 
ઓરત બીજી વખતે નિકાહમાં આવી જશે. નવેસરથી નિકાહ અને હલાલાની જરૂરત 
તથી. પરંત ઈદ્દત પુ્‌રી ઘયા પછી નિકાહમાં પરત લાવવા માટે ફરી ત્તિકાહ પઢવા 
પડશે. (બહરરરાઈક ઃ ૪ / પ૪, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૮) અને જો પતિએ પત્ની સાથે 
સંભોગ કર્યા નથી તો ઓરતને તલાકે બાઈન લાગી જશે. ઈદ્દતમાં પણ રુજૂઅ કરી 
શકતો તથી, બલકે તવેસરથી નિકાહ પઢવા પડશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૨, 
હિદાયહ કી રાર્હે બિદાયહ : ૧ / ર૩૩) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 
(૧૯) ગુસ્સાની હાલતમાં અ.પવામાં આવેલી એક તલાકનો 

હુકમ 

સવાલ (ર૨૩૭) : મારો અચાનક પત્ની સાથે ઝઘડો થઈ ગયો, અને મેં પત્નીને 
ગૃસ્સામાં એક તલાક આપી દીધી, પછી મારા ઘરની સામે રહેનારા પડોશીઓને 
બોલાવીને કહયં કે મેં પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી છે, તો બાજુમાં ઉભેલા 
એક છોકરાએ મને પૂછયં કે ખરેખર તમે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી છે ? 
તો મેં તેનો જવાબ આપ્યો હા, હા ! એક વખતે નહીં ૭૦ વખતે મેં તેને તલાક આપી 
દીધી છે, હવે મારી ભલનો મતે પસ્તાવો થાય છે અને હું મારી પત્નીને ફરીથી 
નિકાહમાં લાવવા માંગ છું, આ વિશે શરઈ માર્ગદર્શન આપશો. 


બિ સક 


જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 234 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 

ગુસ્સામાં આપેલી તલાક લાગી જશે. 

જોકે આપે પોતાની પત્નીને ગસ્સામાં એક તલાક આપી છે, તો તે એક તલાકે 
રજઈ લાગી ગઈ, ત્યાર પછી આપ પોતાના પડોશીમાંથી કોઈને પણ બોલાવીને 
ખબર આપો કે મેં મારી પત્નીને તલાક આપી છે તો તેનાથી કોઈ નવી તલાક નહીં 
લાગે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૬) 

એવી રીતે પત્નીના પિતાને આ ખબર આપવાથી કે ''મેં તમારી છોકરીને 
તલાક આપી છે, અને તેને આવીને લઈ જાઓ'' તેનાથી પણ કોઈ નવી તલાક નહીં 
લાગે. 

બાજુમાં ઉભેલા છોકરાને એવું કહેવાથી કે મેં એક વખતે નહીં બલકે ૭૦ 
વખતે તેતે તલાક આપી છે. આ શબ્દો આપણા મહાવરામાં કોઈ કામને મજબત 
કરવા અને શંકા દૂર કરવા માટે બોલાય છે. જો આપે એ જ નિય્યતથી તેનો વપરાશ 
કર્યો છે તો એ શબ્દથી પણ કોઈ નવી તલાક નહીં લાગે. (ઉમ્દતલ કારી: ૧૮ / ૨૭૨) 

(કોઈ વ્યકિતના પૂછવા પર તલાક આપનારનું એવં કહેવું કે ''મેં એક વખતે 
તરહી, બલકે ૭૦ વખતે તલાક આપી છે.'' વાતને સાબિત કરવા માટે અને મહાવરા 
માટે વપરાય છે, તો આ જવાબ દુરસ્ત છે નહીં તો એવું કહેનારાની પત્ની પર ત્રણ 
તલાક લાગી જશે અને હલાલા વગર પતિ માટે હલાલ નહીં થાય.) 

માટે જયાં સુધી ઈદ્દત બાકી છે. આપ પોતાની પત્નીને નવેસરથી નિકાહ 
પઢયા વગર બીજી વખતે પોતાના નિકાહમાં લાવી શકો છો. તે આપતી પત્ની બની 
જશે. બહેતર છે કે રૃજૂઅ વખતે ગવાહ પણ બનાવી લો. (જવહિરતુન્નથ્યિરહ : ૧ / 
૪૬૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૦) પત્નીએ ત્રણ તલાકનો દાવો કરવો અને પતિએ 
ઈન્કઇર કરવો 

સવાલ (૨૨૩૮) : ૧૯ માર્ચ ૧૯૭૭ ના રોજ બપોરે અગિયાર વાગે ગાડીથી 
ઉતરીને હં ઘરે આવ્યો, તો જોયં કે મારી માતા, બહેન અને મારા બાળકો ખાવા માટે 
બેઠા છે. મેં તેમને પૂછયં કે ઝોહરા કયા ગઈ ? તો તેમણે કહયું કે તે ખાવા માટે નથી 
આવતી, તેતે ખાવા માટે બોલાવવામાં આવી, છતાં તે ખાવા માટે ન આવી, મેં તેમને 
કારણ પૂછયું તો તેમણે કહયું કે તેણે ઘરની ખાસ વાતો ઘરની બહાર જઈને લોકોને 
બતાવી દીધી છે, તેને કારણે મોટો ઝઘડો અને લોકો સાથે વાદ વિવાદ થયો છે,મેં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 235 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
ઝોહરાને પૂછયું કે શું ખરેખર તે ઘરતી વાતો બહાર જઈને કહી છે ? તો તેણે તેત્તો 
એકરાર કર્યો, સાથે એ પણ કહયું કે મારી ભલ થઈ ગઈ, તો મેં પોતાની પત્ની 
ઝોહરાતે એવું કહયું કે મેં તને છટ્ટી આપી દીધી. જયારે હું આ વાકય બોલ્યો તો મારી 
માતાએ મને ગાળ આપી અને એક તમાચો મારીને મને ઘરેથી કાઢી મકયો, ત્યાર 
પછી મેં મારા પડોશી યનૂસ ગોરાને બોલાવીને એવં કહયં કે મેં મારી પત્નીને છઠ્ઠી 
આપી દીધી છે, તો યુનૂસ ગોરાએ મતે પૂછયું શું તે તારી પત્નીને રૂખ્સત કરી દીધી 
છે ? મેં કહયું કે એક વખતે નહીં બલકે ૭૦ વખતે તેને રૂખ્સત કરી દીધી છે. તેના 
માતા - પિતાને કહો કે તેઓ પોતાની છોકરીને આવીને લઈ જાય. 

તેની ઉપર યુનૂસભાઈ ગવાહી આપી રહયા છે, કારણ કે તેમણે મને મારી 
પત્નીને તલાક આપતા સાંભળ્યા છે અને વારંવાર તેમણે મતે પૂછયું કે તે પોતાની 
પત્નીને રૂખ્સત કરી દીધી છે. તો મેં તેમને કહયં કે હા, મેં મારી પત્નીને રૂખ્સત કરી 
દીધી છે તમે તેની માતાને એવં કહો કે તેઓ આવીને પોતાની છોકરીને લઈ જાય, 
પરંત મારી પત્ની ઝોહરાનં એવ કહેવં છે કે તમે મને ત્રણ તલાક આપી છે. તેથી 
તેની માતા આવી અતે થોડા ઝઘડા પછી તે પોતાની છોકરીને લઈને જતી રહી, તેની 
ઉપર જાતે ઝોહરા પણ ગવાહી આપે છે અને તે સિવાય બીજા પણ ઘણા ત્યાં હાજર 
હતા, તો આ સરતમાં કેટલી અને કઈ તલાક લાગશે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઝોહરાની તલાક વિશે તેનો પતિ 'યાકુબભાઈ'' જાતે એવું કહે છે કે મેં 
ઝોહરાને તલાક આપી છે, તેનાથી એક તલાકે રજઈ લાગી જશે, ત્યાર પછી 
યાકુબભાઈએ યુનૂસભાઈને બોલાવીને એવું કહયું કે તમે મારા સસરાને એ જાણ 
કરી દો કે મેં ઝોહરાતે તલાક આપી દીધી છે, તેઓ આવીને પોતાની છોકરીને લઈ 
જાય. આ ભૂતકાળમાં આપેલી તલાકની ખબર છે. તેનાથી કોઈ નવી તલાક નહીં 
લાગે. 

પછી યાકુબ ભાઈનું પોતાની સાસૃતે એવું કહેવં કે મેં ઝોહરાને તલાક આપી 
દીધી છે, તેને આવીને લઈ જાઓ. આ પણ ભૂતકાળમાં આપેલી તલાકની ખબર છે. 
તેનાથી પણ કોઈ નવી તલાક નહીં લાગે અને ઘણાં લોકો ગવાહી પણ આપી રહયા 
છે. તેનાથી પણ આ જ વાતન સમર્થન થાય છે, કે એક તલાકે રજઈ થઈ છે ન કે 
ઝોહરાના કહેવા પ્રમાણે ત્રણ તલાક. (ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૩૫૮) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 236 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
ઝોહરા બીબી (યાકુબભાઈની પત્ની) નો એ દાવો છે કે મતે મારા પતિએ 
ત્રણ વખતે એવું કહયું કે મેં તને રૂખ્સત કરી દીધી છે. જયારે કે યાકબભાઈથી પૂછવા 
પર માલૂમ થયં કે તેને એક જ તલાક આપી છે. અસલમાં વર્ણન કરેલ શબ્દો (મેં 
તને રખ્સત કરી દીધી) નો અર્થ જો તેમણે ત્રણ વખત કહયો હોય અતે પહેલા 
શબ્દથી તલાક આપવાનો મકસદ હોય અને બીજી અને ત્રીજી વખત બોલવાથી માત્ર 
એ (તલાક)ની ખબર આપવાનો હેત હોય, તો તેની નિષ્યતનો વિશ્વાસ કરવામાં 
આવશે અને એક તલાકે રજઈ લાગી જશે. 
જો ઝોહરા એવો દાવો કરે કે મારા પતિએ મતે ત્રણ તલાક આપી છે, તો ત્રણ 
તલાકે મૃગલ્લઝાનો દાવો છે માટે પત્નીએ ગવાહ રજૂ કરવા જરૂરી છે. કારણ કે 
પતિ તેનો ઈન્કાર કરે છે. એટલે ઝોહરા માટે જરૂરી છે કે ગવાહમાં બે પરષો અથવા 
એક પરષ અતે બે ઓરતો રજૂ કરે. અને અહીંયા ઝોહરા પાસે કોઈ ગવાહ નથી. 
(અલ મહીતલ બરહાની: ૮ / ૩૦૭) 
જનાબ યુનૂસ ભૈયાતને યાકુબભાઈએ બોલાવીને એવું કહયું કે મેં પોતાની 
પત્નીને તલાક આપી દીધી છે. પછી બીજી અતે ત્રીજી વખતે જે કહયું કે ''મેં તેને 
તલાક આપી દીધી છે,'' તેનાથી તેનો હેતુ પહેલી આપેલી તલાકતી જાણ કરવાનો 
છે, ન કે કોઈ નવી તલાક આપવાનો છે. પછી એક વખતે તેનં એવં પણ કહેવું કે ''મેં 
તેને ૭૦ વખત તલાક આપી દીધી છે.'' તેનાથી પણ તેનો હેત પહેલી આપેલી 
તલાકની તાકીદ કરવાનો છે, એટલે વર્ણન કરેલા શબ્દોથી માત્ર એક જ તલાક 
લાગશે. 
અને ઝોહરાબાનનંં એવં કહેવંં કે 'મારા પતિએ મને ત્રણ તલાક આપી છે.'' 
તેતી આ વાત સ્વીકારવા માત્ર તથી. માટે એક જ તલાક લાગશે, અને જયાં સુધી 
ઈદ્દત બાકી છે, પતિ તેનાથી ર્જૂઅ કરવા માગે, તો રજૂઅ કરી શકે છે, પરંત ઈદ્દત 
પ્‌રી થઈ ગયા પછી તવેસરથી નિકાહ પઢવાની જરૂરત પડશે. 
(બહરર્રાઈક : ૩ / ર૭૭, 
પરંત ઝોહરાબીબી જો એવં કહેતી હોય કે મને મારા પતિએ ત્રણ તલાક 
આપી દીધી છે તો તલાકે મૃગલ્લઝા લાગશે, હલાલા વગર તે પોતાના પતિ માટે 
જાઈઝ નહીં થાય, પરંત્‌ બીજી બાજુ તે ગવાહો દ્વારા ત્રણ તલાક સાબિત કરી શકતી 
નથી. એટલે મફતી તો ત્રણ તલાકનો હકમ તો નહીં લગાવે, પરંત ઝોહરા માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 237 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
જરૂરી છે કે જો તેને યકીન હોય કે તેના પતિએ તેને ત્રણ તલાક જ આપી છે અને તેને 
પોતાના કાનોથી સાંભળ્યં છે એટલે કે તે પોતાની જાતને પોતાના પતિ માટે હરામ 
હોવાનો દાવો કરે છે એટલે તે પોતાની જાત પર પતિને બિલકુલ કુદરત ન આપે 
અતે જો કાબ આપશે તો હરામ કાર્ય કરનારી ગણાશે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(ર૧) પોતાના આંતરિક મામલામાં તલાકનો શબ્દ વાપરવો 
(રર) તલાકે મકરૂહનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (ર૨૩૯) : (૧) ઘણા લોકો અનેક વખતે પોતાના મોઢાથી તલાકના શબ્દો 
કાઢે છે, તેઓ પોતાના મામલામાં પણ તલાકના શબ્દો બોલે છે. દા.ત. એક 
વ્યકિતએ પોતાના મિત્રથી એવું કહયું કે મેં આજે જાવેદને પોતાના કારખાનેથી 
તલાક આપી દીધી એટલે તેને મેં નોકરીમાંથી છટો કરી દીધો. આ પ્રમાણેના અનેક 
ઉદાહરણો તલાકના શબ્દોમાં બોલવાના મળે છે. તો શં આ પ્રકારે વારંવાર તલાકના 
શબ્દો બોલવાથી પોતાની પત્નીને તલાક લાગી જશે ? 

(ર) પતિ - પત્ની વચ્ચે સારા સંબંધ છે, ઝઘડા વગેરેની કોઈ શિકાયત નથી, 
પરંત એક વ્યકિત તેની ઉપર આશિક થઈ ગયો અને ઈચ્છે છે કે તે ઓરત (તેની 
માશુકા જે ખરેખર પરણિત છે) પોતાના પતિથી તલાક લઈ લે અને તેનાથી શાદી 
કરી લે પરંત્‌ તે ઓરત પોતાના પતિથી તલાક લેવાની મનાઈ કરે છે. 

હવે એ આશિકે પોતાના રિશ્તેદારોને રૂપિયાની લાલચ આપીને એ ઓરતના 
પતિ સાથે ધોકો કરીને રસ્તામાં તેની મારપીટ કરી અને ધમકાવીને જબરદસ્તી 
તેનાથી તલાકના શબ્દો બોલાવ્યા, તો શં જબરદસ્તી તલાકના શબ્દો બોલનારાથી 
તેની પત્નીને તલાક લાગી જશે કે નહીં? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

(૧) તલાકત્તા શબ્દો પોતાના નોકરને સંબોધીતે બોલવાથી પત્નીને તલાક 
નહીં લાગે. હા, જો એ શબ્દો પત્નીને સંબોધીને જયારે પણ બોલશે, ભલે ખશીમાં 
હોય કે ગસ્સામાં દરેક હાલતમાં તલાક લાગી જશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૪૧) 

એક વખત, બે વખત અથવા ત્રણ વખત ટુંકમાં પતિ જેટલી વખતે તલાકના 
શબ્દો બોલશે એટલી તલાક લાગશે, જો એક વખતે અથવા બે વખતે પત્ની તરફ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 238 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
નિસ્બત કરીને તલાકના શબ્દો બોલ્યો છે અને ઓરત ઈદતમાં છે. તો જયાં સધી 
ઈદ્તમાં છે, નવેસરથી નિકાહ વગર રૃજૂઅ કરી શકે છે, અને જો ઈદ. પરી થઈ 
ગઈ તો નવેસરથી નિકાહ પઢવાની જરૂરત પડશે અતે જો ત્રણ તલાક આપી દીધી 
છે, (એટલે ત્રણ વખત પોતાની પત્ની તરફ નિસ્બત કરીને તલાકના શબ્દો કહયા 
છે.) તો નવેસરથી નિકાહ પઢયા પછી પણ તે ઓરત બીજી વખતે નિકાહમાં આવી 
શકતી નથી. બલકે હલાલો કરવો જરૂરી છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૦) 

આપની આ શાંકા મસ્અલાને ત સમજવાને કારણે છે, કારણ કે માત્ર તલાકના 
શબ્દો બોલવાથી નિસ્બત ઓરત તરક ત હોય. (અલ અર્બાહ વત્નઝાઈર : ૨૧, 
બહરુર્રાઈક : ૩ / ર૭૮) એ જ કારણ છે કે ઉલમાએ કિરામ અને મફતીયાને ઈઝામ 
રાત - દિવસ લોકોને તલાકના મસાઈલ બતાવે છે અને પોતાના તલખાને પઢાવે 
પણ છે તેમ છતાં તેમની પત્નીઓ પર કોઈ તલાક લાગતી નથી, માટે તલાક લાગવા 
માટે ઓરત તરફ નિસ્બત કરવી જરૂરી છે, નહીં તો કોઈ તલાક નહીં લાગે. 

(નોંધ : સવાલમાં તલાકે મકરૃહનો હુકમ પણ પૂછવામાં આવ્યો છે, પરંત 
જવાબમાં એ તરક કોઈ ઈશારો નથી. મકતી સાહેબે તેના જેવા સવાલના જવાબમાં 
લખ્યં છે : 

શરીઅતની પરિભાષામાં એ તલાકને તલાકે મકરૂહ કહે છે, કે કોઈ વ્યકિત 
પર જબરદસ્તી કરવામાં આવી હોય અને તેને પોતાની જાત બચાવવા માટે મોઢાથી 
તલાકના શબ્દો બોલી દીધા છે, તો તલાક લાગી જશે. 

કોઈ પરણિત ઓરત પર આશિક થઈ જવં અને તેને પ્રાપ્ત કરવા વિવિધ 
પ્રોપેગન્ડા કરવા અહીં સધી કે તેના પતિથી જબરદસ્તી તલાક અપાવવી કોઈ પણ 
રીતે જાઈઝ નથી. મોટા ગૃતાહનું કામ છે, આ પ્રકારના અયોગ્ય કામોથી પોતાને 
બચાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અલ્લાહ તઆલા દિલોમાં નેક કામોની મહબ્બત અને 
ખોટા કામોથી નફરત પેદા ફરમાવે. આ પ્રકારના કામા અલ્લાહથી ન ડરીને કરવામાં 
આવે છે. જરૂરત છે લોકોના દિલોમાં અલ્લાહનો ડર, ઈસ્લામની મહબ્બત અને 
ઈસ્લામી તાલીમાત પર ચાલવાનો જઝબો પેદા કરવામાં આવે, તો જ સમાજમાંથી 
ખોટા કામો ખતમ થશે. 

મકરૂહ તલાક લાગવાનું કારણ એ છે કે તલાક આપવામાં મકરૂહ કામ 
અપનાવવામાં આવ્યં, એ રીતે કે તેનાથી કહેવામાં આવ્યં કે ત તારી પત્નીને તલાક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 239 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
આપી દે નહીં તો જાનથી મારી નાંખીશ, તેને પોતાની જાન બચાવવા માટે તલાક 
આપી. એટલે બે આકતોમાંથી તેને હલકી અને નાની મસીબતને અપનાવી, ટુંકમાં 
તલાક આપવામાં વિકલ્પ જોવા મળે છે, એટલે તલાક લાગી જશે. (હિદાયહ ફી શર્હે 
બિદાયહ : ૧ / ૨૨૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(ર૩) નવમુસ્લિમ છોકરીના જબરદસ્તીથી કુફિયા શબ્દો 
બોલવાથી નિકાહ નહીં તુટે 

સવાલ (ર૨૪૦) : એક બિન મસ્લિમ છોકરીએ પોતાની ખશીથી ઈસ્લામ કબૂલ 
કરીને મુસલમાન છોકરા સાથે નિકાહ કરી લીધા, પરંત છોકરીના કટંબિજનો એ 
છોકરી સાથે જબરદસ્તીનો મામલો કર્યો અને છોકરાના ઘરેથી તેને ઉઠાવીને લઈ 
ગયા અને ખૂબ જ જુલ્મ કરીને નિકાહ તોડી નાંખવા હકમ કર્યો, જોકે છોકરીએ તેની 
બિલ્ક્લ મનાઈ કરી દીધી તો જાલિમોએ તેને એ ધમકી આપી કે અમે તારા પતિને 
મારી નાંખીશુ. એ છોકરી એકલી હતી અને મજબૂર પણ, એટલે એ લોકોના જુલ્મને 
કારણે મજબુર થઈને સોગંદનામા ઉપર પોતાની સહી કરી દીધી, તે વખતે તે 
ભાનમાં પણ ત હતી, તે સોગંદનામા પર તેણે પોતાની સહી પોતાના હિંદુ નામથી 
કરી, જયારે કે મુસલમાન બનતા પહેલા તેને જે સોગંદનામુ કરાવ્યું હતં, તેમાં એ 
વાતની સ્પષ્ટા કરી હતી કે હવે હં મારા મસલમાન નામેથી ઓળખાઈશ પછી આ 
સાંગંદનામં પોતાના ઘરે બેસીને જ તૈયાર કરવામાં આવ્ય હત્તં. કોઈ મેજીસ્ટ્રેટની 
હાજરીમાં તૈયાર કરવામાં આવ્ય ન હતું, 

ત્યાર પછી એ લોકોએ છોકરાની સહી લીધી તે વખતે પણ છોકરો ભાનમાં ત 
હતો. તો આ નિકાહ બાકી રહેશે કે નહીં ? એ છોકરીને તે લોકો પોતાના કબ્જામાં 
રાખીને દરરોજ મારપીટ કરે છે અને છોકરા વિશે અલગ અલગ વાત કરીને તેને 
ઉશ્કેરવાની કોશિશ કરતા હતા અને ધમકી પણ આપતા હતા. 

એક દિવસે એ લોકોએ એ છોકરીથી જબરદસ્તી પોતાના હિંદ ધર્મની રસમ 
અદા કરાવી અને હિંદ તરીકા પ્રમાણે ઈબાદત પણ કરાવી, જયારે કે તેને દિલમાં તો 
લા ઈલાહ ઈલ્લલ્લાહનો કલિમો જ ચાલ રાખ્યો હતો, માત્ર છોકરા (પોતાના 
પતિ)ની જાન બચાવવા માટે તેણે આ સહી કરી હતી. 

સવાલ એ છે કે હવે આ છોકરી કાફિર થઈ જશે કે મૃસલમાન બાકી રહેશે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 240 તશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
યાદ રહે કે થોડા દિવસો બાદ એ છોકરી પોતાના ઘરેથી ફરાર થઈ ગઈ અને એ જ 
છોકરા પાસે જતી રહી, તેના દિલમાં તો માત્ર એ જ વાત હતી કે મને મારો પતિ 
મળી જાય, એટલે તે પોતાની જાનને ખતરામાં નાખીને બીજી વખતે છોકરા પાસે 
જતી રહી, તો એ વખતે છોકરાએ કયો તરીકો અપનાવવો જોઈએ ? કારણ કે તે 
છોકરીને તેના માતા - પિતાના ઘરે મોકલી દે છે તો તેની જાનનો ખતરો છે, કારણ કે 
સામેવાળા લોકો કાફિર અને બિન મસ્લિમ છે. 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

કોઈ વ્યકિત ઈસ્લામમાં દાખલ થયા પછી કોઈતા જુલ્મથી બચવા અને 
પોતાની જાન બચાવવા માટે માત્ર મોઢાથી કલિમએ કફ બોલી દે અથવા કોઈ 
શિકિયા કામ કરી લે, તો તેનાથી વ્યકિત ઈમાનથી નહીં નીકળે એટલે કે પૂછેલી 
સરતમાં છોકરીએ પોતાની ખશીથી ઈસ્લામ કબલ કર્યો છે અને કુટંબિજનોના 
જલ્મથી બચવા માત્ર મોઢાથી કલિમએ કુક કહયો છે અને પોતના અસલ ધર્મના 
સોગંદનામા પર સહી કરી હોય તો તેનાથી ન તો નિકાહ પર કોઈ અસર પડશે અને 
ન તો ઈમાન પર. (સૂરએ નતહલ : ૧૦૮) એટલે નવેસરથી નિકાહ પઢવાની કોઈ 
જરૂરત નથી. અને ધર્મ પરિવર્તન વ્યકિતત્ો પોતાનો હક છે તેમાં કોઈ જબરદસ્તી 
કરી શક્તું નથી. જબરદસ્તી કરવી સરકારી ગુનો છે. ટુંકમાં તમારા નિકાહ બાકી છે. 
નવેસરથી નિકાહ પઢવાની કોઈ જરૂરત નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 

(ર૪) પતિએ તાવની હાલતમાં તલાક આપવી 


સવાલ (૨૨૪૧) : મારો પોતાની પત્ની સાથે એક વખતે ઝઘડો થઈ ગયો હતો, તે 
વિશે પત્નીનું કહેવું છે કે મેં તેને તલાક આપી છે, આખી હકીકત આ પ્રમાણે છે કે તે 
દિવસે સવારે હું ડોકટર પાસેથી દવા લઈને આવ્યો અને ખાટલા ઉપર બેઠો, ઘરતા 
એક રૂમમાં લાઈટ સળગવાથી મારી આંખો પર તેની રોશની આવી રહી હતી. 
એટલે મેં મારી પત્નીને કહયં કે લાઈટ બંધ કરી દે, માત્ર આટલી વાત પર ઝઘડો 
થઈ ગયો અને તે વખતે મને તાવ આવતો હતો, એટલે તાવની હાલતમાં મેં મારી 
પત્નીને ઝઘડા દરમિયાન શં કહયું તે મને ખબર નથી, 

ત્યાર પછી હું સઈ ગયો, થોડી વાર પછી મારી બે છોકરીઓ મદરસેથી ઘરે 
આવી અતે તેમણે પૂછયં કે અમ્મી કયાં છે ? મેં કહયું કે પડોશમાં ગઈ હશે, ત્યાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફલાહિંચ્યહ ભાગ : પ 241 નશો, ગાંડપણ અને ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
જોઈ લો, પરંત છોકરીઓને પડોશીઓથી માલૂમ થયું કે તે પોતાના પિતાને ત્યાં ગઈ 
છે, તેના પિતાનું ઘર અમારા ગામમાંજ છે, મેં પોતાની છોકરીઓને ત્યાં મોકલી તો 
તેમણે આવીને મને કહયં કે અમ્મી કહે છે કે આપે તેને તલાક આપી છે. એટલે તે 
હંવે ઘરે આવી શકતી નથી, જયારે છોકરીએ આ વાત કરી તો મારી તબીયત વધારે 
ખરાબ થઈ ગઈ, અને હં બે અથવા ત્રણ દિવસ સધી ઘરેથી બહાર ન નીકળી શકયો, 
ત્રણ - ચાર દિવસ બાદ જયારે હું બહાર તીકળવાનો ઈરાદો કરી રહયો હતો, ત્યારે 
મારા રિશ્તેદારોમાંથી બે વ્યકિતઓ મારા ઘરે આવ્યા અને પૂછવા લાગ્યા કે આપે 
તલાકતા શબ્દો કેટલી વખતે બોલ્યા હતા ? તો મેં કહયું કે મતે તાવ ચઢયો હતો 
એટલે હં શં બોલી રહયો હતો તે મને ખબર નથી, માટે તમે પડોશમાં આયશાબેનને 
પૂછી લો, ત્યાર પછી હું પોતાની સાસરીમાં ગયો તો પત્નીના માતા - પિતાએ કહયું 
કે તમે તલાક આપી છે. માટે હવે જયાં સુધી કોઈ મફતીનો ફતવો નહીં લાવો ત્યાં 
સુધી જેબાન્નિસા તમારા ઘરે નહીં આવી શકે. આ તફસીલને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ 
આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જવાબથી પહેલા એ વાતથી પરિચિત કરવા જરૃરી સમજુ છું કે આ સવાલ 
લઈને પહેલા જેબત્નિસા આવી ગયા છે, પરંતુ તેમના જવાબથી તેમના પીંતેને 
સંતોષ ન થયો તો બીજી વખતે તેઓ જાતે આવ્યા બંને પક્ષોની વાત સાંભળ્યા પછી 
એ વાત માલૂમ થાય છે કે બંને હવે સાથે રહેવા માગે છે, પરંત પત્નીનું કહેવં છે કે 
તલાક આપી છે અને તેતી ઉપર એક પડોશી ઓરત સિવાય કોઈ ગવાહ તથી જયારે 
કે પતિનું કહેવું છે કે તેને એ પણ ખબર નથી કે તે તાવની હાલતમાં શં બોલી રહયો 
હતો. ડોકટરનં લખાણ પણ એ જ છે કે પતિને તાવ હતો અને તાવને કારણે તેનો 
સ્વભાવ કંઈક બદલાયેલો લાગતો હતો. ઈજેકશન આપતા પહેલા પણ આ જ 
હાલત હતી અને બાદમાં પણ આવં હોઈ શકે છે. પતિ જાતે કહી રહયો છે કે તે 
ડોકટર પાસેથી જાતે ચાલીને આવ્યો હતો. રસ્તામાં કાકાના છોકરાથી મુલાકાત પણ 
થઈ અને ઘરે આવ્યા પછી લાઈટના મસ્અલામાં ઝઘડો કર્યો આ બધી નિશાનીઓ 
પરથી એ વાત સ્પષ્ટ છે કે પતિનો સ્વભાવ તાવને કારણે કંઈક બદલાયેલો હતો. જો 
કે તે બેભાન ન હતો અતે પતિનો દાવો છે કે તેને બિલ્કલ કંઈ ખબર જ નથી કે તે શું 
બોલી રહયો હતો. જો તાવને કારણે ખરેખર તેની આ હાલત હોય કે તેને બોલવાની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફલાહિસ્યહ ભાગ : પ 242 તશો, ગાંડપણ અને ઝુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
ખબર જ ન હોય તો આ સરતમાં તલાક નહીં લાગે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૦૦) 
પરંતુ આ વાત સારી રીતે જાણી લેવી જોઈએ કે માત્ર કોઈ મૃફતીના ફતવાથી 
કોઈ ચીઝ હલાલ કે હરામ થતી નથી. તેનો બધો આધાર વાકિયા પર છે અને આ 
વાકિયામાં આ હુકમ પતિના પોતાના કથન પ્રમાણે છે. માટે તેણે જોઈએ કે તે 
અલ્લાહને હાઝિર નાઝિર સમજીને કહે કે તેણે પોતાના ઝઘડા દરમિયાનની કોઈ 
વાતતી ખબર નથી. નહીં તો જો માત્ર ફતવો મેળવવા માટે જઠ બોલીને કામ લીધું તો 
આખં જીવત ઝિનામાં રહેવાનો ગતોહ લાગશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 
(રપ) ગુસ્સાની હાલતમાં તલાક આપીને ઈન્કાર કરવો 


સવાલ (ર૨૪૨) : (૧) એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ગસ્સામાં તલાક આપી (ર) 
તલાકનામા પર ન તો પરી સહી છે અને ન તો ગવાહી છે (૩) તલાકનામ્‌ ચોરી 
કરીને લઈ લેવામાં આવ્યું છે. (૪) જે તારીખે તલાક લખવામાં આવી છે, ત્યાર 
પછીથી દસ મહિત!ા સુધી ઓરત ખુશીથી પોતાના પતિ સાથે રહી છે. (૫) 
તલાકનામ ઘરતા કોઈ પણ વ્યકિતની હાજરીમાં લખવામાં આવ્યં નથી અને ન તો 
કોઈએ ઈજાઝત આપી છે. (€) પતિ તલાક આપવા માટે રાજી નથી. (૭) આ 
પરો મામલો દુશ્મતીને કારણે કરવામાં આવ્યો છે. આ સરતમાં શરીઅતનો શું હુકમ 
છે? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) પાંતે પોતાની પત્નીને બોલીને અથવા લખીને તલાક આપવાને કબૂલ 
કરે છે તો તલાક થઈ જશે. કોઈ ગવાહ અથવા તલાક લખવા માટે કોઈની ઈજાઝત 
લેવી અથવા ગવાહનં હાજર રહેવ તલાક માટે જરૂરી નથી. ગુસ્સો એટલો હોય કે શં 
કહી રહયો છે તેની ખબર હોય તો એ સરતમાં તલાક થઈ જશે અને તલાક ત્યારથી 
જ ગણાશે જયારથી તલાક બોલ્યો અથવા લખી છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩ / ૯૮) 

(ર) જો પતિ ઈન્કાર કરે કે મેં તલાક નથી આપી અથવા નથી લખી તો 
ગવાહોની જરૂરત પડશે. (અલ મુહીતુલ બુરહાની : ૮ / ૩૦૭) જો ગવાહ નથી અત્તે 
ઓરત કહે છે કે મને ત્રણ તલાક આપી છે, મૅ જાતે સાંભળી છે, અથવા મેં જાતે 
લખતા જોઈ છે તો ભલે તે ગવાહીથી તલાક સાબિત ન કરી શકે, પરંત તેના માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 243 તશો, ગાંડપણ અને ઝુસ્સાની હાલતમાં તલાક 
પોતાના પતિથી સંબંધ રાખવો જાઈઝ નથી. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩/ ર૫૧) 
(માત્ર એટલું જ નહીં કે પોતાના પતિથી સંબંધ રાખવો જાઈઝ નથી બલકે 
જરૂરી છે કે તે કોઈ પણ રીતે પતિથી અલગ થઈ જાય, ભલે માલ આપીને હોય 
અથવા કોઈ જગ્યાએ તાસીને) 
(૩) જયારે પતિએ લખી દીધં કે ત્રણ તલાક છે તો ભલે જાહેરમાં હોય કે 
ખાનગીમાં દરેક હાલતમાં તલાક લાગી જશે. 
(રદુલ મહતાર અલા દરિંલ મખ્તાર : ૩ / ર૪૬) 
(૪) તલાક આપવા અથવા લખવા પછી પાંતિ અને પત્નીનં એક સાથે રહેવં 
જાઈઝ નથી. પતિ - પત્ની બંતે ગનેહગાર થશે. ખશીથી રહેતા હોય કે ખુશી વગર, 
તેનાથી તલાકનો હકમ નહીં બદલાય અને આ રીતે મળવં ઝિના ગણાશે. તેનાથી 
બિલ્કલ બચવં જરૂરી છે. 
(તલાક પછી બંને અપરિચિત થઈ ગયા એટલે હવે પતિ - પત્નીનો સંબંધ 
રાખવો ઝિના ગણાશે, જે બિલ્કુલ હરામ છે.) 
(૫) તલાક માટે પત્નીનું હાજર હોવં જરૂરી નથી, તેની તરફ નિસ્બત કરવી 
કાકી છે. 
(«-૭) શંકા નંબર #€ વર્ણન કરેલી હકીકતથી બિલ્કુલ અલગ છે આ મામલો 
(કે કાલ્પનિક રીતે તલાકનામ્‌ તૈયાર કરીને પતિ તરફ મન્સૂબ કરવં) જો દશ્મની 
અને ધોકો આપીને કર્યું હોય (કે અજાણતામાં પતિની સહી લઈ લીધી હોય) અને 
હકીકત તેની વિરદ્ધ હોય તો એવી સરતમાં કોઈ તલાક ત્તહીં લાગે. (રદુલ મહતાર અલા 
દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૬, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૯) 
પરંતુ યાદ રહે કે દુનિયા ખતમ થનારી છે અને મૃત્યુ પછી અલ્લાહ તઆલાને 
જવાબ આપવાનો છે જે સત્ય અને હકીકત છે. તેની ઉપર અમલ કરવામાં આવે. 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૦) તલાક માટે ગુસ્સો અને અજ્ઞાનતા વિઘ્નરૂપ નથી 


સવાલ (૨૨૪૩) : જયારે પણ પત્નીથી ઝઘડો થતો હતો તો તે તલાકની માંગ કરતી 
હંતી એક વખતે ગુસ્સામાં મેં ત્રણ તલાક કહી દીધં. એક દિવસે મારા ઘરે રહી 
પોતાની માતાને ઘરે જતી રહી, કોઈને તેની ખબર નથી, દસ મહિના થઈ ગયા. હવે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 244 તરો, ગાંડપણ અને ઝુસ્સાની હાલતમાં તલાક 

હં અને મારા ઘરવાળા તેને લાવવા માગીએ છીએ, આ કેવી રીતે શકય છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યું કે ત્રણ વસ્તઓમાં મઝાકથી હુકમ પર કોઈ 
ફરક પડતો નથી, તેમાં હકીકત અને મઝાક બંને હકીકત જ છે, એટલે હકીકત હોય 
તો પણ હકીકત છે અને મઝાક મ્‌રાદ લેવામાં આવે તો પણ હકીકત જ ગણવામાં 
આવશે. (એ ત્રણ વસ્તઓ આ છે.) નિકાહ, તલાક અને રજઅત. (અબૂદાવદ : ૧ / 
ર૯૮) એટલે પૂછેલી સૂરતમાં ત્રણ તલાક લાગી જશે. 

જયારે ત્રણ તલાક થઈ ગઈ તો હવે જયાં સધી કોઈ બીજાથી શાદી ત કરી લે 
અને શાદી કરીને સંભોગ ન કરી લે અને તે તલાક ન આપી દે અતે ઈદ્દ પુરી થઈ 
જાય, ત્યાં સધી એ ઓરત પહેલા પરષથી શાદી કરી શકતી નથી. (બીજાથી શાદી 
થઈ જાય, તલાક થઈ જાય અને ઈદ્દત પુરી થઈ જાય, તો પહેલા પતિથી શાદી કરી 
શકે છે.) 

અલ્લામાં શામી લખે છે કે જે વ્યકિત ત્રણ તલાકની સુરતમાં એવું કહે છે કે 
હંલાલા વગર બીજી વખતે નિકાહ થઈ જશે, તેની ઉપર અલ્લાહની લાનત, 
ફરિશ્તાઓની અને તમામ લોકોની લાત્તત છે. (રદુલ મુહતાર : ૩ / ૪૧૦) 

આપે લખ્યં છે કે કોઈને જાણ નથી, તો યાદ રહે કે તલાક માટે કોઈને જાણ 
હોવી જરૂરી તથી. તેના વગર તલાક થઈ જશે. માત્ર એ કે તલાક માટે વપરાતા 
શબ્દો બોલીને અથવા લખીને આપી હોય. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ /૯૮) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


41 , |. હી હું] જેક) દો, હાફ : હઉ પ ચં હર) શદ 
“કઝ વઈ હક હહ 4) ક હ્ડઃ હક નન 
41 8, “-ક-જ*૧-૨૭૦.#૫૪૭૪૦-»ખ૭૭*ઝનગ-્ક 
ર” દદા3હડા1ક 13 હ; ૩5:21 -:5 2૪1૪ : હગ હક) 7'1/૬ છ) પ્ન્‍ઝ! ટ્ક્વ૦) 
(૧:40 કક) 519 % “૩22 :ક દના! દોહન “કે જ કઝ ક ક પઝ57 
જં (21: વ્ત્ક્ઝા પિન (1૬1૦) ર નિ પ્્ઝ્ક્ઝ “ક 6" * ન્-- ટ્્્્ન્ક્ 
“ક દાહ 5-5# પક 4: ન [22% ૬૩ ૫-3 હ્ન્ડ (ક હડ: 

(ન્ન -3&111% 2:%:5 
તર્જમો : હઝરત આઈશા (રદિ.) કહે છે કે રિફાઆ કર્ઝીની પત્ની રસૂલલ્લાહ 
(સલ.) પાસે આવી તેણે કહયું કે યા રસૂલુલ્લાહ ! રિફાઆએ મને તલાક આપી 
દીધી હતી. તેણે તલાકે બાઈન આપી દીધી હતી. મેં ત્યાર પછી અબ્દરંહમાન 
ઈબ્ને ઝુબેર કુર્ઝી સાથે નિકાહ કરી લીધા પરંત તેની પાસે કાપડના પુમળા 
સિવાય કંઈ નથી, હઝૂર (સલ.) એ કહયં કે કદાચ ત ઈચ્છે છે કે બીજી વાર 
[રેકાઆ પાસે પાછી ચાલી જાય. તું એવ કરી શકતી નથી. જયાં સુધી તે તારી 
મીઠાશ અને ત તેની મીઠાશ ચાખી ન લે. 


(બુખારી : ર / ૮૦0૧, હદીસ નં. ૫૩૧૭, મુસ્લિમ : ૧ / ૪૬૩, હદીસ તં. ૧૧૧ - ૧૪૩૩) 


ત્રણ તલાકનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 246 ત્રણ તલાકનું બયાન 
ત્રણ તલાકનું બયાન 
(૧) પતિએ એક તલાક પછી અમુક દિવસો પછી બીજી 
બે તલાક આપવી 
સવાલ (રર૪૪) : આજથી આઠ મહિના પહેલા એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને 
કહયું હતં કે તને તલાક છેં પછી ૧૫ - ૨૦ દિવસ પછી ફરી તેને બે વખતે આ 
શબ્દો કહયા કે તને તલાક છે અને એક કાગળમાં પણ લખ્યું કે મારો મારી પત્ની 
સાથે હવે કોઈ રિશ્તો બાકી રહયો નથી અને બે બાળકો સાથે પણ કોઈ રિશ્તો નહીં, 
તો આ સુરતમાં કેટલી તલાક લાગશે ? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
એક તલાક આપ્યા પછી ૧૫ - ર૦ દિવસમાં બીજી બે તલાક આપી. તો 
તમામ મળીને ત્રણ તલાક થઈ ગઈ, માટે નિકાહ ખતમ થઈ ગયા અને ઓરત 
હરામ થઈ ગઈ. (સૂરએ બકરહ : રર૯-ર૩૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(ર) ઓરત બે તલાકનો દાવો કરે છે અને પતિ ત્રણ 
તલાકનો 
સવાલ (રર૪૫) : આપની ખિદમતમાં અરજછે કે ગુલામ નબી મુહમ્મદ પોતાની 
પત્ની હનીફા બીબી સાથે રિકશામાં હતો, રિકશા ચાલી રહી હતી કે એ જ હાલતમાં 
આપસમાં ઝઘડો થઈ ગયો. ગુસ્સામાં પતિએ ત્રણ તલાકે મૃગલ્લઝા આપી દીધી 
પત્ની ગર્ભની હાલતમાં છે. હવે પત્ની દાવો કરે છે કે મને બે જ તલાક આપી છે 
અને ગવાહ કોઈ નથી, માત્ર પતિ - પત્ની હતા જયારે કે પતિનો દાવો છે કે મેં ત્રણ 
તલાકે મૃગલ્લઝા આપી. આવી હાલતમાં કઈ તલાક લાગશે, કોના કથન પ્રમાણે 
અમલ કરવામાં આવશે અને બીજી વખતે નિકાહની કોઈ સુરત છે ? કારણ કે ઓરત 
એ જ પતિ સાથે રહેવા માગે છે. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં જયારે પતિ એકરાર કરે છે કે ત્રણ તલાકે મૃગલ્લઝા આપી 
તો '' ૭) 04 ફદ 4! '' થી ત્રણ તલાક લાગી જશે. (કવાઈદુલ ફિકહ : ૧૨૦, રદલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 247 ત્રણ તલાકનું બયાન 
મૃહતાર અલા દુરરિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૬) અને ઓરત હલાલા વગર પોતાના પતિ માટે 
હલાલ નહીં થાય. 
(સૂરએ બકરહ : ૨૩૦, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) 
બાળકના જન્મ સાથે તલાક આપનાર પાંતેની ઈદત ખતમ થઈ જશે. 
(સૂરએ તલાક :૪, તબ્યીનુલ હકાઈક : ૩/ ર૮) 
ઈદ્ત ખતમ થયા પછી નિકાસના દિવસો પસાર થયા પછી બીજી વ્યકિતથી 
શાદી કરે. પછી બીજો પતિ એ ઓરત સાથે સંભોગ કરે ત્યાર પછી તેને તલાક 
આપે, પછી જયારે ઈદત ખતમ થઈ જાય તો પહેલા પતિથી શાદી કરવી જાઈઝ છે. 
તે સિવાય ઓરત પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. (બુખારી : ર / ૮૦૧, 
હદીસ નં. પ૩૧૭, મિરકાતલ મકાતતિહ : પ / ૨૧૪૯, હદીસ નં. ૩ર૯પ) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 

(૩) ત્રણ તલાક પછી એ જ ઓરતથી નિકાહ કરવા 
સવાલ (રર૪#) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને મજલિસમાં ત્રણ તલાક આપી, 
હવે તે વ્યકિત એ ઓરત સાથે બીજી વખતે નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? જયારે કે 
તેને તેના વગર કોઈ વિકલ્પ નથી. 

જવાબ ઃ હા(મેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

ત્રણ તલાક પછી ઓરતનં એ પતિ સાથે રહેવં જાઈઝ નથી, હલાલા વગર એ 
ઓરત તે પતિ માટે હલાલ નહીં થાય, હલાલા પછી તેનાથી નિકાહ કરી શકાય છે. 
(સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છ. 

(૪) હલાલા વખતે તલાકની શરત લગાવવી લાનતપાત્ર છે 


સવાલ (ર૨૪૭) : મેં મારી પત્નીને ગસ્સામાં આવીને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે. 
હવે એ ઓરત મારી ઉપર હરામ થઈ ગઈ, પરંત મને તેની જરૂરત છે. મારા તેનાથી 
બે બાળકો પણ છે. હં તે ઓરત વગર રહી શકતો નથી, તો શં કોઈ પરષથી હલાલો 
કરાવીને તેનાથી બીજી વખતે નિકાહ કરી શક છં, તેમાં કોઈ શારીઅતનો ગનોહ તો 
તહીં લાગે ? અને આ રીતે એ ઓરત મારા માટે બીજી વખતે હલાલ થઈ શકે છે ? 
જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 248 ત્રણ તલાકનું બયાન 
જો મજબરી હોય, જેમકે અવલાદ બરબાદ થઈ જવાનો ખતરો હોય તો 
હલાલાની ગંજાઈશ છે. (તફસીરે કર્તબી, સૂરએ માઈદહ : ૩) હલાલો આ છે કે તે ઓરત 
ઈદ્દત પછી કોઈ પર્‌ષથી બીજા નિકાહ કરે અને તે પરષ તેનાથી સંભોગ પછી 
તલાક આપી દે. (અથવા મરી જાય) પછી તેતી ઈદ્ત ખતમ થઈ જાય, તો પહેલો 
પતિ એ ઓરતથી નિકાહ કરી શકે છે. આ રીતે હલાલો થઈ જવાથી તે ઓરત 
હલાલ થઈ જશે. (તફસીરે કર્તુબી : ૩ / ૧૪૭) પરંત હલાલો કરનારા વ્યકિતથી નિકાહ 
વખતે તલાકની શરત ન કરવામાં આવે નહીં તો લાનતપાત્ર ઠેરશે. હદીસ શરીફમાં 
છે : હલાલો કરનારા પર અતે હલાલો કરાવનારા પર અલ્લાહની લાનત. (અબૃદાવૂદ 
: ર / ર૮૪, હદીસ નં. ર૦૭૮) માટે નિકાહ વખતે શરત કર્યા વગર કોઈ વ્યકિત કોઈની 
તકલીફ દર કરવા માટે આ પ્રકારતો અમલ કરે છે, તો તે લાનતપાત્ર તથી બલકે 
ઉમ્મીદ છે કે એક મુસલમાન ભાઈ સાથે ભલાઈ અતે હમદર્દીનો સવાબ મળશે. 
(ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૩૯, હદીસ નં. ૧૯૩૬) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૫) હલાલા માટે સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપવાની 


શણરતથી નિકાહ કરવા 

સવાલ (ર૨૪૮) $ શું ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ અને મૃફતીયાને ઈઝામ આ 
મસ્અલામાં કે એક વ્યકિત પત્નીને ત્રણ તલાક આપ્યા પછી હલાલા માટે તેના 
નિકાહ બીજાથી કરાવે છે અને એ શરત પર આ નિકાહ કરાવે કે તે તેનાથી સંભોગ 
કરીને તલાક આપી દેશે. તો આ રીતે શરતી નિકાહ કરવા દરસ્ત છે કે નહીં ? 
આજકાલ મોટે ભાગે લોકોમાં તેનો રિવાજ થઈ ગયો છે, જવાબ આપીને મહેરબાની 
કરશો. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

હલાલો કરવા માટે એ શરત પર નિકાહ કરવા કે સંભોગ પછી તલાક આપી 
દઈશ મકરૂહે તહરીમી છે. (દ્રે મૃખ્તાર : ૩ / ૪૧૪) કારણ કે હુઝૂર (સલ.) નું ફરમાત 
છે કે હલાલો કરાવનારા પર અને હલાલો કરનારા પર અલ્લાહની લાનત થાય. 

(અબૂદાવૃદઃ ૧ / ર૮૪, હદીસ નં. ૨૦૭૬) 

માટે વર્ણન કરેલ શરત પ્રમાણે હલાલો કરવો ગનાહનું કામ છે, પરંત બીજો 

પતિ સંભોગ પછી જયારે તલાક આપી દેશે, તો ઈદત પછી પહેલા પતિથી નિકાહ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 249 ત્રણ તલાકનું બયાન 

હલાલ થઇ જશે. (દર્રે મૃખ્તાર : ૩/ ૪૧૫) 

પરંત જો ઓરત બાળકો વાળી હોય અને તલાક પછી બાળકોની તકલીફ અને 
પરેશાની હોય અને બાળકો બરબાદ થઈ જવાનો ખતરો હોય તો એવી સરતમાં જો 
કોઈ વ્યાંકેત કોઈ શરત વગર તેનાથી નિકાહ કરે અને સંભોગ પછી તલાક આપી દે, 
એટલે શરતના શબ્દો મોઢાથી ન કહે માત્ર દિલમાં નિય્યત હોય તો આ શંકા વગર 
જાઈઝ છે. બલકે તેમાં સવાબની ઉમ્મીદ છે. (રદુલ મહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / 
૪૧૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૬) તલાક છતાં ઓરતને સાથે રાખવી 

સવાલ (રર૪૯ ) : આજકાલ ઓરતને તલાક આપ્યા પછી પણ ઘણાં જાહિલ 
પોતાની સાથે જ રાખે છે, માત્ર ગસ્સામાં કારણ વગર તલાક આપી દે છે પછી 
પસ્તાય છે, અને કોઈ રસ્તો ત મળવા પર એ ઓરતત્તે સાથે જ રાખે છે તો એવી 
સરતમાં શરીઅતમાં શં સજા આવી છે. તેમજ ગસ્સાને કાબમાં લાવવા માટે 
ઈસ્લામમાં કોઈ ઈલાજ હોય તો જરૂર બતાવજો. 

જવાબ ઃ હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો આપવામાં આવેલી તલાકે રજઈ છે તો ઈદ્દતમાં નિકાહ વગર રજૂઅ 
જાઈઝ છે, પત્ની બનાવીતે રાખી શકે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦, હિદાયહ કી 
શહે બિદાયહ : ર / ર૫૪) જો તલાકે બાઈન છે તો ઈદ્દતતમાં અથવા ઈદ્દત પછી 
તવેસરથી નિકાહ પઢીને બીજી વખતે પત્ની બનાવી શકે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / 
૪૭ર) પરંત જો ત્રણ તલાક આપી હોય તો તે તલાકે મૃગલ્લઝા છે. તેમાં હલાલા 
વગર પત્ની બનાવીને રાખવી જાઈઝ નથી. હરામ છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૭) 
ઝિના વિશે જેટલી સજાઓ છે તે બધી તેની ઉપર આવશે (સૂરએ ફુરકાન : ૬૮-૭૦) 
બલકે તલાકે મુગલ્લઝા પછી પણ જો હલાલ સમજીને રાખશે તો ઈમાનથી નીકળી 
જવાનો ખતરો છે. (બુખારી ઃ ૨ / ૩૩#, હદીસ નં.૨૪૭૫) 

અને ગસ્સાની હાલતમાં દરેક તલાક લાગી જાય છે અને તલાક તો ગસ્સામાં 
જ આપવામાં આવે છે. પ્યાર અને મહબ્બતમાં કોણ આપે છે. 

(અલ મવસઝઅત્ુલ કિકહિય્યઠ : ર૯ / ૧૮) 

અને જે લોકો ત્રણ તલાક પછી પણ પત્ની બનાવીને સાથે રાખે છે, તેતો 

બાયકોટ કરવો જોઈએ, તેમની સાથે ખાવા - પીવા અને ઉઠવા - બેસવાના બધા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 250 ત્રણ તલાકનું બયાન 
સંબંધો કાપી નાંખવા જોઈએ. (બુખારી : ૧ / ૯૧, હદીસ નં. ૬૬૦) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૪) તલાક, તલાક, તલાક કહેવાનો હુકમ 

સવાલ (ર૨૫૦) : એક વ્યકિતએ બે ગવાહોની હાજરીમાં પોતાતી પત્નીને તલાક 
આપતા કહયું ''તલાક, તલાક, તલાક'' તો શું હુકમ છે ? તલાક લાગી કે નહીં ? અને 
જો લાગી તો કેટલી ? પતિ અને કમિટીવાળા એ ઓરતતે બીજી જગ્યાએ નિકાહ 
કરવાથી રોકી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે પતિએ સભાન અવસ્થામાં બે ગવાહોની સામે 
ઓરતને ત્રણ વખતે તલાક આપી છે, તો ત્રણ તલાક લાગી ગઈ, અને ઓરત તેની 
ઉપર હરામ થઈ ગઈ. જયાં સધી હલાલો ન થાય ઓરત તેની ઉપર હલાલ નહીં 
થાય. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ર૯૩) 

હવે એ ઓરત પર પતિનો કોઈ હક બાકી રહયો તથી, ઈદ્દત પછી તે જેનાથી 
ચાહે શાદી કરી શકે છે. પતિ અથવા કમિટીવાળાને રોકવાનો હક નથી. (સૂરએ બકરહ 
: ર૨૨૮, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૮) કકંત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) ત્રણ તલાક અલગ અલગ શબ્દોમાં આપવી 
સવાલ (રરપ૧) : લગભગ પોણા ખે વર્ષ પહેલા એક નિકાહ થયા હતા. નિકાહ 
પછી પતિ - પત્નીમાં મોટે ભાગે ઝઘડો થતો હતો, એક વખતે ઝઘડામાં ઓરતે 
પતિને ઘણં સંભળાવ્યં, પત્તિએ ગસ્સામાં આવીને તેને બે-ત્રણ ઓરતોની હાજરીમાં 
તલાક આપી દીધી. તલાક એ રીતે કહી કે ત્રણ વખતે તલાકના શબ્દો કહયા એટલે 
કહયું 'તને તલાક, તલાક, તલાક તો આ સૂરતમાં તલાક થઈ કે તહીં ? પતિથી 
જયારે પૂછયું તો તે કહે છે કે હાં મેં ગસ્સામાં તેને ત્રણ તલાક આપી છે અહીંયા 
અમક લોકોનું કહેવું છે કે તલાક નથી થઈ, આપ સંતોષકારક જવાબ આપશો, 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે પતિ ત્રણ તલાકનો એકરાર કરે છે કે મેં ઓરતને ત્રણ 
તલાક આપી છે તો ત્રણ તલાક લાગી ગઈ. (મજમઉલ અત્હર : ૧ / ૩૮ર) પરંત એક 
સાથે ત્રણ તલાક આપવાથી પતિ ગૃનેહગાર થશે. (ઉમ્દતૃલ કારી : ૨૦ / ર૩૩) અને જે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 251 ત્રણ તલાકનું બયાન 
લોકો તલાક વિશે કહે છે કે નથી લાગી, તો તે લોકો ખોટું કહે છે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૯) ત્રણ તલાક પછી હલાલો 

સવાલ (રરપર) : મેં મારી પત્નીને ત્રણ તલાક આપી, ત્યાર પછી તેને સાડા ત્રણ 
માંહેના ઈદ્ત ભરી, ઈદ્દત પછી એક વ્યકિતથી તેના નિકાહ થયા અને તેતી સાથે રાત 
ગૃજારી. બીજા દિવસે તેને તલાક આપી દીધી અને ત્યાર પછી ત્રણ હેઝ આવી ગયા. 
હવે એ ઓરત મારા નિકાહમાં આવી શકે છે કે નહીં ? એટલે હું તેની સાથે બીજી 
વખતે નિકાહ પઢી શકં છું ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ત્રણ તલાક પછી ઓરતના ત્રણ હૈઝ પરા થઈ ગયા હોય 
ત્યાર પછી બીજા વ્યકિતથી નિકાહ કર્યા હોય અતે નિકાહ પછી તેને સંભોગ પણ 
કર્યો હોય, ત્યાર પછી તેને તલાક આપી હોય અને પછી તેને તલાકની ઈદ પણ 
ત્રણ હૈઝ ખતમ કરી હોય તો આપ એ ઓરતથી નિકાહ કરી શકો છો, નિકાહ 
જાઈઝ છં. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ ઃ ૩ / ૧૮૮, કતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૭૩) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 

(૧૦) ત્રણ તલાક પછે પત્નીને રખેવાળી બનાવી લેવી 
સવાલ (ર૨૫૩) : એક ૭૦ વર્ષના વ્યકિતએ પોતાની ૬૦ વર્ષની પત્નીને આજથી 
૫-૭ વર્ષ પહેલા કહયું હતું : ''તને ત્રણ તલાક'' અને આ માત્ર એક જ વખત કહયું 
હતં, તેના ત્રણ વર્ષ પછી એવું પણ કહયું હતું કે મેં તને છટ્ટી આપી દીધી છે, પરંત ત 
જતી જ નથી, પતિનો ગસ્સો ખૂબ જ તેજ છે. જયારે ગસ્સો આવે છે તો મોઢાથી શું 
બોલે છે તેનું ભાન રહેતં નથી જયારે ગસ્સો ઉતરી જાય છે તો પત્ની સાથે સારી રીતે 
પેશ આવે છે, જો આ મસ્અલામાં તલાક થઈ જાય છે તો ઓરત પતિ સાથે એક 
રખેવાળી (ઘરની દેખરેખ રાખનારી) બનીને રહી શકે છે એટલે પતિ તેની સાથે 
સંભોગ વગેરે (પતિ - પત્નીના કામો) ન કરે. શરીઅત આ વિશે શું કહે છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં જયારે ઓરતે તલાક સાંભળી છે અને પતિ પણ તેતો 
એકરાર કરે છે, તો ઓરત પર ત્રણે તલાક લાગી જશે. (અલ મબ્સૂત : £ / ૧૩૩, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 252 ત્રણ તલાકનું બયાન 
કવાઈદુલ ફિકહ : ૧૨૦) તેણે પતિની સાથે રહેવં જાઈઝ નથી. હરામ છે, હલાલા વગર 
તે ઓરત પતિ માટે હલાલ નહીં થાય, ત્રણ તલાક એક સાથે આપવામાં આવે 
અથવા અલગ અલગ શખબ્દોમાં જેમકે તને 'તલાક, તલાક, તલાક'' દરેક હાલતમાં 
તલાક લાગી જશે. (બખારી : ર / ૮૦૧, હદીસ નં. ૫૩૧૭, કંતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) 

જો પતિ ઈન્કાર કરતો હોય, તો ગવાહોની જરૂરત પડશે. (અલ મબ્સૂત : ૮ 
/૧૪૭) જો ગવાહ ન હોય અને ઓરતે જાતે સાંભળ્યું છે અને તેને પતિ તરફથી 
તલાક આપવાનું યકીન હોય, તો તે પતિત્તે પોતાની ઉપર કદરત નહીં આપે નહીં તો 
ગૃતેહગાર થશે. તેનો પતિ સાથે પત્નીનો વ્યવહાર રાખવો હરામ છે. અને પતિની 
ઇજાઝતથી કંઈ નહીં ચાલે. (તબ્યીનુલ હકાઈક : ર / ૨૧૮) કકંત અલ્લાહ તઆલા વધૃ 
જાણનાર છે. 

(નોંધ : સવાલથી એવં માલૂમ થાય છે કે સવાલનો હેત તલાક લાગશે કે નહી 
લાગે ? બલકે સવાલનો હેત એ છે કે તે તલાકવાળી ઓરત, જેની ઉમર ૬૦ વર્ષની 
છે, તે ઘરમાં રખેવાળીની હેસીયતથી પોતાના પહેલા પતિ સાથે રહી શકે છે કે નહીં? 
તેનો જવાબ અહીંયા મૌજૂદ નથી.) 

જો એ ઓરતનું કોઈ ન હોય, તેના ભરણપોષણનાં મસઅલો કયાંથી હલ ન 
થતો હોય, બીજી શાદીની ઉમર ન હોય, જેમકે સવાલની સરતમાં છે અને છોકરા 
વગેરે પિતાની સાથે રહેતા હોય, તો એ છોકરાઓ સાથે રહી શકે છે, શરત એ છે કે 
પોતાના પહેલા પતિ સાથે એકાંતમાં ત મળે, રહી વાત પરદાની, તો ઓરત આમ જ 
«૦ વર્ષથી વધ ઉમરની છે, તેના માટે પડદાના હંકમની છટછાટ છે, એટલે તેની 
હેસીયત નોકરાનીની રહેશે. અને તેના ભરણપોષણની જવાબદારી તેના કામના 
બદલામાં તેના પહેલા પતિની રહેશે. 

હેઝરત મફતી મહમૂદ હસત ગંગોહી (રહ.) એક સવાલના જવાબમાં એવી 
ઓરત (પત્ની) વિશે જેમાં હરમતે મુસાહરત સાબિત થઈ જાય અને પતિ સાથે 
રહેવા પર મજબર હોય, ફરમાવે છે. 

જો પત્ની માટે બીજુ કોઈ ઠેકાણું નથી, કયાંય જઈ શકતી નથી, ન તો બીજા 
નિકાહ કરી શકે છે, તેમજ ઝેદ (પતિ) ને અવલાદની પરવરિશ માટે તેની જરૂરત છે 
તો તેની પણ ગંજાઈશ છે કે તે પોતાની અવલાદ સાથે રહે અને ઝૈદ તેનો ખર્ચ 
ભોગવતો રહે. પરંતુ સંપૂર્ણ પડદો જરૂરી છે. બંને કયારેય એકાંતમાં ન મળે. પડદા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 253 ત્રણ તલાકનું બયાન 
વગર સામે ન આવે. કોઈ હસી, મજાક ન થવી જોઈએ. (ફતાવા મહમદિય્યહ : ૧1૧ / 
૩૯૫) (મજતખબા હસત કાસમી) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૧૧) હલલામાં બીજા પતિએ સંભોગ કરવો જરૂરી છે. 
સવાલ (૨૨૫૪) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી, તલાક 
પછી પસ્તાયો અને પત્નીને પરત લાવવા માટે તેના નિકાહ હલાલા રૂપે એક વ્યકિત 
સાથે કરાવ્યા, એ બીજા પતિએ નિકાહ પછી તરત જ તલાક આપી દીધી, તો આ 
રીતે કરવાથી હલાલો થઈ જશે કે નહીં ? અને તે ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ 
થશે કે નહીં? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જયારે ઓરતને ત્રણ તલાક આપવામાં આવી છે, તો તે ઓરત પહેલા પતિ 
માટે હરામ થઈ ગઈ, હવે શરઈ હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય, તેની સૂરત એ છે 
કે ઈદ્ત ખતમ થઈ ગયા પછી તે બીજા પરષથી નિકાહ કરે, જેનાથી નિકાહ થયા 
છે, તેનું સંભોગ કરવં જરૂરી છે. જયાં સધી બીજો પરષ સંભોગ ન કરે અને પછી 
તેની તલાક બાદ ઈદ્દતત ખતમ ત થાય ત્યાં સધી એ ઔરત પહેલા પતિ માટે હલાલ 
નહીં થાય. (બુખારી ઃ ર / ૮૦૧, હદીસ નં. ૫૩૧૭,૬ર્રે મુખ્તાર : ૩ / ૪૦૯) 

પૂછેલી સૂરતમાં ઓરત, પહેલા પતિ માટે હલાલ નથી થઈ કારણ કે બીજા 
પતિએ 1િકાહ પછી તરત જ તલાક આપી છે, હાલાંકે એ ઓરતતં પહેલા પતિ પર 
હલાલ થવા માટે એ (બીજા પતિ)નું સંભોગ કરવું શરત છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે. 

(૧ર) ગર્ભવતી ઓરતની તલાક અને ઈદ્તનો હુકમ 
સવાલ (રરપ૫) ઃ એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી અને તે ઓરત 
ગર્ભવતી છે. ગર્ભનો સાતમો મહિતો છે, તો આ તલાક થઈ કે તહીં ? ઓરતના 
ઘરવાળાઓનં કહેવં છે કે તલાક નથી થઈ, શરીઅતમાં તેનો શં હકમ છે ? પછી 
બાળક પેદા થતા તલાક થશે કે નહીં ? જો થશે તો એ ઓરત બીજી વખતે કેવી રીતે 
પોતાના પતિતી પત્ની બનશે, તકસીલથી જવાબ આપવા વિતંતી છે. 

જવાબ : હરંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
જો કોઈએ પોતાની પત્નીને ભલે તે ગર્ભથી હોય કે ત હોય, એક સાથે ત્રણ 
તલાક આપી દીધી તો ત્રણે તલાક લાગી જશે. હલાલા વગર હવે ઓરત એ પતિ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 254 ત્રણ તલાકનું બયાન 
માટે હલાલ નહીં થાય, (તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / ૧૪૭) ઓરત ગર્ભવતી છે તો તેની ઈદદત 
બાળક પેદા થવા પર ખતમ થઈ જશે. (મુસ્લિમ : ૧ / ૪૮£, હદીસ નં. ૫૭ - ૧૪૮૫) 
યાદ રહે કે ગર્ભવતીને તલાક આપવાથી પણ તલાક લાગી જશે, ગર્ભ તલાક માટે 
વિઘ્નરૂપ નથી. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરર) 

હૈલાલાનો તરીકો આ છે કે જયારે બાળક પેદા થતા ઈદ્.ત ખતમ થઈ જાય, 
તો ઓરત પાક થઈને કોઈથી નિકાહ કરી લે અને તે બીજો પતિ તેનાથી સંભોગ કરે, 
પછી તલાક આપી દ, ત્યાર પછી જયારે તલાકની ઈદ્દત (ત્રણ હેઝ) પુરી થઈ જાય 
તો ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ થઈ જશે, એટલે હવે પહેલો પતિ તેનાથી નિકાહ 
કરી શકે છે. ત્યાર પહેલા પોતાની ત્રણ તલાક આપેલી ઓરતથી નિકાહ જાઈઝ 
નથી. (બુખારી : ર / ૮૦૧, હદીસ નં. ૫૩૧૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૩) એક વાક્યમાં ત્રણ તલાક અને નામ બદલીને 
તલાક વિશે તફસીલી ફતવો 

સવાલ (રરપ#) : જો કોઈ વ્યકિત એક વાકયમાં ત્રણ તલાક બોલે છે, તો તે ત્રણ 
તલાક ગણાશે કે એક તલાક ? ઘણા ગેર મકલ્લિદીન કહે છે કે એક જ તલાક થશે 
અતે અમક લોકો તેનાથી કતવો લઈને તેની ઉપર અમલ કરે છે. તો શં આ 
શરીઅતમાં સહીહ છે ? 

એવી રીતે જો કોઈ વ્યકિત પોતાની પત્નીનં નામ બદલી દે છે, તો આ જાઈઝ 
છે ? અને જો નામ બદલી નાંખ્યું, પછી તેને તલાક આપી તો શું નામ બદલીને તલાક 
આપવાથી તલાક લાગશે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જવાબથી પહેલા એક પ્રસ્‍તાવના સમજી લો. 

કુર્બાને પાકમાં અલ્લાહ તઆલાએ સાફ શબ્દોમાં ફરમાવ્યું : 

ન 56 05૬5 ક 60452] 

તર્જુમો : આજે મેં તમારા માટે તમારા ધર્મને (દરેક રીતે) સંપૂર્ણ કર્યો છે અને 
(એથી મેં તમારા ઉપર) પોતાનો ઉપકાર પૂરો કર્યા છે. અને મેં તમારા માટે ઈસ્લામ 
ધર્મને (સદા માટે) પસંદ કર્યા છે. (સૂરએ માઈદહ : ૩) 

આ આયતમાં અલ્લાહ તઆલાએ તબીએ કરીમ (સલ.) અતે આપની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 255 શ્રણ તલાકનું બયાન 
ઉમ્મતને ત્રણ ખાસ ઈનામો આપવાની ખશખબરી આપી છે એક અકમાલે દીન, 
બીજું ઈત્મામે દીત્ત, ત્રીજુ શરીઅત એટલે ઈસ્લામની આ ઉમ્મત માટે પસંદગી. 

અકમાલે દીનનો અર્થ : તર્જ્મતલ કર્ઓાન હઝરત અબ્દલ્લાહ બિન અબ્બાસ 
(રદિ.) ફરમાવે છે કે આજે દીતે હકની તમામ હદો અને ફરાઈઝ, આદાબ, અહકામ 
પૂર્ણ કરી દીધા છે. હવે તેમાં ત કોઈ વધારાની જરૂરત બાકી છે અને ન કોઈ 
ઘટાડાની ગંજાઈશ. (ઈલ્મે તફસીર : ૧ / ૫૧૪) 

આ વાત તેની વિરુદ્ધ નથી કે ધર્મશાસ્ત્રીઓ - મૃકતીઓ નવા નવા ઉદભવતા 
હાલાત પ્રમાણે પોતે અહકામ બયાન ફરમાવે, કારણ કે કરાને કરીમે જે રીતે 
શરીઅતના હંકમોની હદો અને ફરાઈઝ બયાન કર્યા છે, એવી રીતે કયાસના ઉસૂલો 
પણ કુર્બાને તકકી ફરમાવ્યા છે. તેના દ્વારા જે પણ અહકામ કયામત સધી કાઢવામાં 
આવશે તે બધા એક જ હેસિયતથી કુર્ખાનથી જ કાઢેલા અહકામ હશે. આ એટલા 
માટે કહયું કે ઉસૂલો પ્રમાણે જ જેને કુર્બાને નકકી કર્ય છે, દીનની પૂર્ણતા પછી હવે 
તેમાં ન કોઈ વધારાત્તી જરૂરત બાકી છે અને ન કમીની ગુંજાઈશ છે. અને જે 
જાહેરમાં વધારો હકમોમાં ઉસૂલ અને કયાસ પ્રમાણે ફકહાથી થયો તે હકીકતમાં 
વધારો નથી. બલકે કુરબાની અહકામની સ્પષ્ટા છે. 

ઈસ્લામ એક જામેઅ અતે પૃણં ધર્મ છે. તેમાં માનવીના જીવનતા વિવિધ 
ક્ષેત્રોમાં હિદાયાત મોજુદ છે. માનવી પોતાની જિંદગીના કોઈ ક્ષેત્રમાં કયારેય એવી 
પરેશાનીમાં ફસાતો નથી જેમાં ઈસ્લામે તેને માર્ગદર્શન ન આપ્યં હોય, અને 
અકાઈદ, આમાલ, અખ્લાક, મામલાતના બધા ક્ષેત્રો પર જરૂરત પ્રમાણે રોશની ન 
નાંખી હોય. 

પરંત્‌ અકસોસ કે મૃસલમાન આ હક, ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ ધર્મને અપનાવવાથી 
અને તેને લાગ પાડવાથી ગભરાય છે, અને શરમાય છે તેનો મતલબ તેના વગર શું 
હોય શકે કે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની નહુસતે તેમના દિલ અને દિમાગ વિકૃત અને 
આંખોને નિર્લજ્જ કરી દીધી છે અને ખ્વાહિશાતની આઝાદી તેમને ઈસ્લામની હદો 
પર પાબંદ રહેવાથી રોકે છે અને રોજ બરોજ ઈસ્લામના નવા નવા અર્થઘટનો 
કરવામાં આવે છે અને અકલ તેમજ જમાના સાથે ચાલવા અને ઈસ્લામી ઉસૂલો 
અતે બનિયાદોને તે નહજ ઉપર લાવવા માટે આનંદદાયક અને દિલકશ શબ્દ 

વાપરવામાં આવે છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે ચિંતા એક ખદા તરફથી મળેલી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસચ્યહ ભાગ : પ૫ 256 ત્રણ તલાકનું બયાન 
નેઅમત છે, પરંત એ શરીઅતની હદમાં હોય, નહીં તો અલ્લામા ઈકબાલ (રહ.)તા 
કથન પ્રમાણે : 





તેમજ ઈસ્લામી અહકામ એટલાં ર સખત પણ નથી કે માનવીને તકલીફમાં 
મકી દે અને ન તો સાહિબે શરીઅતનો આ હેત છે, બલકે કુરઆને કરીમે સાફ 
શબ્દોમાં તેની સ્પષ્ટા કરી છે : ફરમાવ્યં : 

(સૂરએ બકરહ: ૧રપ) કથ 553.4 5575; 

જોકે અમુક અહકામ જાહેરમાં સખત માલમ લાગે પરંત હકીકતમાં તેમાં 
એવી મસ્લીહતો હોય છે, જેનો વિચાર માનવીની અકલો કરી શકતી નથી. અમલ 
કરનારાઓએ એ બધા અહકામ પર અમલ કરીને બતાવ્યા કે આ બધા અહકામ 
અમલપાત્ર છે. જો ખદાની મહબ્બત હોય તો એ હકીકત સધી પહોંચ થઈ જાય કે 
અલ્લાહ તઆલા કરમાવે છે : 

હાઇડ, 
કે અલ્લાહ તઆલા બંદાઓ સાથે જુલ્મ કરવાનં ચાહતો નથી. 
(સૂરએ ગાફિ૨ઃ ૩૧) 

અને એ પણ યાદ રહી જાય કે બધા અહકામ ફિતરત પ્રમાણે જ છે તો બીજા 
ધર્મોથી આકર્ષાઈને પોતાની શરીઅતના અહંકામમાં ફેરફાર તરફ ધ્યાન ન જતું 
બલકે એ બધા આધનિક રીત રીવાજોને છોડવામાં શરમ પણ ન અનભવતો. 

ઉલમાએ હકે શરીઅતની હદમાં રહીને ઉમ્મત માટે જે અહકામમાં જે 
પ્રકારની સહુલત અને ગુંજાઈશ મળી શકતી હતી તે બધી બયાન કરી દોધી છે. હવે 
જો કોઈ એ સહલતોમાં પણ ગંજાઈશ તલાશ કરે તો એ કહેવામાં આવશે કે એ 
અહકામને પોતાની ખ્વાહિશાતને તાબે કરવા માંગે છે અને મકસદ નફસ પરસ્તી છે 
ન કે શરીઅત પર અમલ. હાલાંકે રસૂલલ્લાહ (સલ.)એ કફરમાવ્યં છે : 

“ઝડપ પ2 મ%૨ હંશ્ક્ક્ર હ હ્કન્‍ક- 3 

એટલે તમારામાંથી પૂર્ણ મોમિન ત્યાં સુધી નથી થઈ શકતો જયાં સધી કે તેની 

ખ્વાહિશાત મારા લાવેલા દીનને તાબે ન થઈ જાય. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


જતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 257 ત્રણ તલાકનું બયાન 

ઉલમાએ હકની એક જમાત દરેક જમાનામાં અને દરેક સદીમાં એવી રહી છે 
જે ઉમ્મતની રેહબરી સિરાતે મસ્તકીમ તરફ કરતી રહે છે. એ નેક લોકોનું કયામત 
સધી દરેક જમાનામાં રહેવં હદીસથી સાબિત છે. તેથી ફરમાવ્યું 

-૪ક- ૩૫૭ ૩૦01.નભ્કગરઈ વર, ૫5 ન્મ ન્ન્કેડ55 11.» 

એટલે મારી ઉમ્મતમાં એક જમાત હમેંશા હક પર રહેશે, અહીં સધી કે કયામત 
આવી જાય. (બખારી ઃ ૨ / ૧૦૮૭, હદીસ નંબર : ૭૩૧૧) 

આ જમાતથી મુરાદ ઈમામ બુખારી (રહ.) ની તજીક એહલે ઈલ્મ છે તેથી 
ફરમાવ્યું: “4* [2 «5; 

અલબત્ત અવામની અંદર સલાહિયત ઓછી છે, ઇલ્લા માશાઅલ્લાહ, 
ઉલમાએ હક્કહ અને ગેર હક્કહતી ન ઓળખ છે અને ન દીની કામો તરફ ઘ્યાન 
અને ઉલમાએ હક જો સહીહ અહકામ તરફ રેહબરી કરે છે તો તે અહકામ જે 
તબીયત અને ખ્વાહિશાતને ગમે તેવા કબૂલ કરે છે નહીં તો સહલત અને ગંજાઈશની 
શોધમાં અહકામને બદલવાની દરખ્વાસ્તો આવે છે. 

તેમજ અવામે અંજુમનો, કમિટીઓ અને સંસ્થાઓના જિમ્મેદારો એવા 
લોકોને બનાવ્યા છે, જે ન દીની ઈલ્મથી વાકિફ અને ન તેમનો સંબંધ ઉલમાએ 
કિરામથી છે ઈલ્લા માશાઅલ્લાહ, પછી પોતે બતાવેલા કાનૂનો પર અમલ કરે છે. 
હલાંકે દરેક અંજુમન, કમિટી અને સંસ્થામાં એક વિશ્વાસ આલિમ હોવો જરૂરી છે, 
અથવા પછી એ અંજુમન અને કમિટીની સરપરસ્તી કોઈ એવા વિશ્વાસ આલિમથી 
થઈ રહી હોય જે સહીહ અહકામથી વાકિફ હોય, અવામનો પોતાનો આગેવાન 
અજ્ઞાતીને બતાવવા વિશે તબીએ કરીમ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : કે અલ્લાહ તઆલા 
ઈલ્મને ઉઠાવી લેશે, ઉલમાએ કિરામને ઉઠાવીને અને જયારે તેમનાથી સવાલ કરશે 
તો ઈલ્મ વગર ફતવો આપીને પોતે પણ ગમરાહ થશે અને બીજાઓને પણ ગૃમરાહ 
કરશે. (બખારી : ૧ / ર૦, હદીસ નંબર : ૧૦૦) 

જયારે અવામમાં સાચી સમજ તથી અને ન તો હક - તાહકનો ફરક છે તો 
પછી ઉલમા અથવા દારૂલ કઝા અથવા મુકતી લોકોને કેવી રીતે મૃત્મઈન કરી શકે 
છે સમાજને મત્મઈન કરવા માટે બદ્ધિ અને જમાનાની ગતિથી પ્રભાવિત થઈને 
ઈલાજ બતાવવામાં આવે છે તે બિમારીમાં વધારો કરે છે ન કે ઓછી કરે છે. 
સમાજને મત્મઈન કરવા માટે બહેતર યકિત એ છે કે ઈસ્લામી તાલીમને વધમાં વધ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 258 ત્રણ તલાકનું બયાન 
ફેલાવવામાં આવે. ઈમાની તાકત પેદા કરવામાં આવે, જયારે ઈમાનતી હકીકતથી 
પરિચિત થઈ જશે અને અહકામને કબૂલ કરવાતી સલાહિયત પેદા થઈ જશે તો 
સમાજને મૃત્મઈત કરી શકાય છે, ઈન્શાઅલ્લાહ ! આ પ્રસ્‍તાવના પછી નીચેના 
મસઅલા વિશે વિચાર કરો. 

ઈસ્લામી તાલીમની રૂહ આ છે કે નિકાહનો મામલો ઉમરભરનો હોય તેને 
ખતમ કરવાની અને તોડવાની નોબત ન આવે અને જો ક્યારેક આવી જરૂરત પેદા 
થઈ જાય કે પતિ પત્નીમાં સમાધાનની કોઈ શકલ જ ન હોય તો એ સરતમાં પરૃષને 
તલાક આપવાની ઈજાઝત તો આપી છે. પરંત સાથે એ પણ બયાન ફરમાવી દીધં કે 
અલ્લાહની નજીક આ કાર્ય ઘણં ધૃણાસ્પદ અને મકરૂહ છે માટે હદીસ શરીકમાં છે: 


(અબૂદાવૂદઃ ૧ / ર૯#, ઠંદીસ નંબર : ૨૧૭૮) હ ઝડ! ત! હ “ઝડ ઝ*: 

બીજુ માર્ગદર્શન એ આપ્યું કે ગુસ્સાત્ી હાલતમાં અથવા કોઈ હંગામી 
અણગમામાં તે અધિકાર ન વાપરવામાં આવે. 

ત્રીજુ માર્ગદર્શન એ ફરમાવ્યું કે જો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એક કે બે તલાક આપી 
દીધી છે તો આપતાની સાથે જ નિકાહ નથી તટતા બલકે ઈદતમાં નિકાહ બાકી 
રહેશે. ઈદ્દત દરમિયાન રુજૂઅ કરી લે તો નવેસરથી નિકાહ પઢયા વગર નિકાહ 
બાકી રહેશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૬૮) 

પરંતુ અધિકાર માત્ર બે સ્પષ્ટ તલાક સધી છે, જો કોઈએ પોતાનો અધિકાર 
ત્રણ તલાક આપીને ખતમ કરી દીધો. તો હવે આ રજૂઅનો અધિકાર ખતમ થઈ 
જશે. હવે માત્ર નિકાહ જ નહીં પરંત્‌ હલાલા બાદ જ ઓરત પાછી નિકાહમાં આવી 
શકે છે, (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૮૭) 

કર્ઓાન, હંદીસ અતે સહાબાના અમલથી તલાક વિશે જે કંઈ સાબિત છે તેનો 
ખલાસો એ છે કે જયારે તલાક આપવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ ન હોય તો તલાક 
આપવાનો બહેતર તરીકો એ છે કે માત્ર એક તલાક એવી પાકીમાં આપે જેમાં 
સંભોગ ન કર્યો હોય અને એક તલાક આપીતે છોડી દે. ઈદ્ત ખતમ થતા જ નિકાહ 
ખતમ થઈ જશે. તેને કકહાએ તલાકે અહસન કહી છે. (ફતાવા ફલાહિય્યહ : ૧ / ૩૪૮) 
અતે સહાબા (રદિ.) એ તેને તલાકનો બહેતર તરીકો બતાવ્યો છે. 

કુઓંને કરીમમાં ૭૫550: થી તેની પણ ઈજાઝત મળે છે કે બે તલાક 
આપવામાં આવે. છં; થી એ તરફ ઈશારો છે કે તે તલાક એક સાથે ન હોય, બલકે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 259 ત્રણ તલાકનું બયાન 
બે પાકીમાં અલગ અલગ હોય, 
ત્રણ તલાક મકરૂહ અને ધૃણાસ્પદ હોવા વિશે કુર્ખાને કરીમમાં ઈશારો મોજૂદ 
છે અને તેના અપ્રિય હોવામાં કોઈનો મતભેદ નથી, હદીસથી પણ તેનું મકરૃહ અને 
ધૃણાસ્પદ હોવું સાબિત છે. હઝરત મહમ્મદ બિન લબીદ (રહ.) નકલ ફરમાવે છેઃ 
“પ: હઉ /ડ. 1 હાઇ 2) ૭૦ “૩ ત શો. 4 પ, ક 
ટક (હ (ફં (9: પા 41)1 પ. 56-ક* દાંડા હક ન પ. ટપક દાન... 
(નસાઈ : £ / ૧૪ર, હદીસ નં. ૩૪૦૧) ડા હી હૌ (/૭-*) છ : ઘડ (1) 
એટલે આપ (સલ.) ને એ ખબર મળી કે એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને એક 
સાથે ત્રણ તલાક આપી દીધી છે, તો આપ (સલ.) ગસ્સામાં ઉભા થયા અતે ઈર્શાદ 
ફરમાવ્યો કે મારી હાજરીમાં અલ્લાહની કિતાબથી ખેલ કરવામાં આવે છે ? અહીંયા 
સુધી કે એક વ્યંકેત ઉભો થયો અને તેણે કહયું કે શું હું તેને કતલ ન કરી દઉં ? હે 
અલ્લાહના રસૂલ ! 
ત્રણ તલાક અપ્રિય હોવા છતાં કોઈએ ત્રણ તલાક આપી દીધી તો ત્રણે લાગી 
જશે, હલાલા વગર ઓરત પહેલા પતિ પાસે આવી શકતી નથી. કર્ઓાને કરીમમાં 
એ જ ત્રણ તલાક વિશે ફરમાવ્યું : 
રદદઈટઈ હડકઠ#કઠડડઝડદઇડા 
પછી જો કોઈ તેણીને (બે તલાક પછી) ત્રીજી તલાક આપી દે તો તે પછી તે 
ઔરત તેને માટે હલાલ થશે નહીં, જયાં સધી કે (ઈદટ્દત પછી) તેના સિવાય બીજા 
પર્‌ષ સાથે નિકાહ કરે નહીં. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) 
ઈમામ શાફઈ (રહ.) એ કિતાબુલ ઉમમાં આ આયત વિશે લખ્યું છેઃ 
20૫55૫ ઇઝઝ્ટનકપ્રકગ્૦જડકણઇછટાાઇરાનઇક ઇઝ 
ઝઝ 51-737-2 #-ક 
કે અલ્લાહ તઆલા ખૂબ જાણે છે કે કુર્બાને કરીમનો જાહેર આ કાર્ય પર 
નિશ કરે છે કે જે વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી. ભલે તેની 
સાથે સંભોગ કર્યો કે ત કર્યો ઓરત એ વ્યકિત માટે હલાલ નથી, ત્યાં સધી કે કોઈ 
બીજા પરૃષથી નિકાહ ત કરી લે. 
હૈઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.) એ ફરમાવ્યું : 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 260 ત્રણ તલાકનું બયાન 
-૨-97ઈ-:-ક(ગ-%5%25ૃશ:૭|6% 
કે જો કોઈએ ત્રણ તલાક આપી દીધી તો ઓરત એ વ્યકિત માટે હલાલ નથી 
અહીં સધી કે તે કોઈ અન્ય પરપથી નિકાહ ન કરી લે. 
(સુનતે કુબરાઃ ૭ / €1 ૬, હદીસ તં, ૧૫ર૦ર) 
આ આયત વિશે અલ્લામા ઈબ્ને હઝમ મઢલ્લા લખે છે. : 
5, &.૦ કક. #-હદપફક 
એટલે આ મઝમન ત્રણ તલાક પર સાબિત આવે છે, ત્રણે એક સાથે હોય કે 
અલગ અલગ હોય. 
બીજી અન્ય હદીસોમાં પણ આ મઝમૂનને બયાન કરવામાં આવ્યો છે. કે જો 
કોઈએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી, તો ત્રણે લાગી જશે. માટે હઝરત 
આયશા (રદિ.) થી રિવાયત છે કે 
ઈ ્ગ-કક્્યાઇ--હઝહડઝહકડ્સ્5058્ં,ર ઉ %હ 
-ઈક%હાડફગ--કઈક્પડ્ઝ ક 56૭9૨#%- 
કે એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી, તો તેણે અન્ય 
પરૃષથી નિકાહ કર્યા અને એ બીજા પરૃષે સંભોગથી પહેલા તલાક આપી દીધી તો 
હંઝૂર (સલ.) થી સવાલ કર્યો કે શું તે ઓરત પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ છે ? 
તો આપ (સલ.) એ ફરમાવ્યું : જયાં સુધી કે બીજો પાંતે સંભોગ ન કરે જેમકે 
પહેલાએ કર્યા હતો. (એટલે મજા માણી લે) (બખારી : ર / ૭૯૧, મૃસ્લિમ : ૧ / ૪૮૬૩) 
શરૂહે અહાદીસ કત્હુલ બારી, ઉમ્દત્લ કારી, અને કસ્તલાતીમાં તેને એક 
સાથે ત્રણ તલાક પર કયાસ કર્યો છે કે વર્ણન કરેલી ઓરતતે તેના પતિએ એક સાથે 
ત્રણ તલાક આપી દોધી હતી. 
બીજી રિવાયત હઝરત ઉવયમીર અજલાની (રદિ.) ની છે કે તેમણે પોતાની 
પત્નીને બદદુઆ કરી અને જયારે બદદઆથી ફારિંગ થયા તો હઝરત ઉવયમીર 
(રદિ.) એ ફરમાવ્યં : 
પર્ણ ઠક છડાશ્ાકઃફઝ-ડયગાહ ૬પ, સનઇણ 
કડ ઝક ના. ના 
કે મેં તેની ઉપર જુઠ કહયું જો તેને રોકું યા રસૂલલ્લાહ ! તેથી હઝરત ઉવયમીર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 261 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(રદિ.) એ ત્રણ તલાક આપી દીધી, રસૂલલ્લાહ (સલ.) નો હકમ થતા પહેલા. 
(બખારી : ૨ / ૭૯૧, હદીસ નં. પરપ૯) 
અબૂદાવૂદમાં આ વાકિયાને હઝરત સહલ બિન સઅદથી નકલ કરીને આ 
શબ્દો નકલ કર્યા છે : 
£:.૫-ક ચાઇ #ઝક્કકડપઈક જ્ય ૦૫૭,૦૩૬ 
કે હઝરત ઉવયમીર (રદિ.) એ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી 
અતે રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ તેનો અમલ કરાવ્યો. 
(અબૂદાવૂદ : ૧ / ૩#૦, હદીસ નં, ૨૨૫૦) 
ત્રીજી રિવાયત જે મહમૂદ બિન લબીદની છે. તહઝીબે સનતને અબૂદાવૂદમાં 
તકલ કરેલી છે. 
રડ: -:ક૦૪-ળ-ઝકઝ-5 
એટલે નબીએ કરીમ (સલ.) એ નારાજ હોવા છતાં એ ત્રણે તલાકોને 
નામંજુર ન કરી બલકે જારી કરી. (મઆરિફલ કુરબાન ઃ ૧ / પપ૯, સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) 
ઉપરોકત રિવાયતોથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે તલાક ભલે મકરૂહ અત્તે 
ધિક્કાર પાત્ર છે પરંત જો કોઈએ ત્રણ તલાક આપી દીધી તો ત્રણે લાગી જશે. 
આપારે સહાબા (રદિ.) થી એ જ માલૂમ થાય છે કે જો કોઈએ ત્રણ તલાક 
આપી દીધી તો ત્રણે લાગી જશે. 
પહેલો અષર 
તાન .નહ્યક | ઇપ્ક્ટ# 40-૦૭ ્ંદશ્ચ;ર્ચાડ્ઇનહુન 
કરક્ગહ,ન્ઝ્ક્ડુડડડડ્થઃઈપ્ડકહ્ર*હપ્ “૪213૫5 


(મઅત્તા માલિક : ર / ર૫૦, હદીસ નં. ૧) (195291 

બીજો અષર : 
ઈન] પ્૦-ક,-ટરવ્પળસ્:-/|શ૫ણંદવ્ય;શ્ાડપટક 
“૦% “૫૬૫૩૫૭૦૭ ક (8 ૨ હ 3 15.5 2-૬ [ઇર (પ5 “હ... 
(મુઅત્તા માલિક : ર / ર૫૦, હદીસ નં. ર ) -195પ-ઝ*-*૭# 

ત્રીજો અષર : 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 262 ત્રણ તલાકનું બયાન 
ઈઝ પઝ૬માન્હકાશા,.-*ઇ:ઝાઠંઝ૭૪ કાંઠ 


(મઅત્તા માલિક : ર / ૨૫૦ હદીસ નં. ૬) “પ5 
ચોથો અષર : હઝરત અબ્દલ્લાહ બિન અબ્બાસ (રદિ.) ફરમાવે છે : 
હઝ, 185% (“જ ૭... ઝ;--ખ્કઃ૭5%ઝપડસ* ડર્ગાપર્ન 

છા. “ઝ”.: 
(મૃસ્નદે અહમદ ૮ / ૯૦, હદીસ નં. ૪૫૦૦) 

આ હદીસોથી માલૂમ થાય છે કે સહાબા (રદિ.) એ પણ ત્રણ તલાકને જારી 
કરી છે અને ઓરતને અલગ થવાતો હકમ ફરમાવ્યો છે. તે સિવાય પણ બીજા ઘણા 
આપાર છે. જેમાં સહાબા (રદિ.) એ ત્રણ તલાકને ત્રણ તલાક જ ઠરાવીને અમલમાં 
મકી છે. આ રિવાયતોથી સ્પષ્ટતા કરતા ઈમામ નવવી (રહ.) શર્હે મસ્લિમમાં લખે 
છે: 

*ક ય1.# (#ડા5। (8 "ં%5 (પ: હઝ શોં.» (છ 5 શા ઘડ પ૩: 
-““કાહ્જપડ,ડ.1 ક ચાઝ્‌ડ.-»પ્ઝરાકજેપડ- 
(શર્હ મુસ્લિમ : ૧૦ / ૭૦, હદીસ નં. ૧૪૭૨) 

એટલે ઉલમાનો એ વ્યકેત વિશે મતભેદ છે કે કોઈએ પોતાની પત્નીથી કહયું 
કે તને ત્રણ તલાક છે, તો ઈમામ શાફઈ, ઈમામ માલિક, ઈમામ અબૂ હત્તીકા અને 
સલ્ફ અને ખલફમાંથી જમ્હૂર ઉલમાની તજીક ત્રણ તલાક લાગી જશે. 

તેતે અલ્લામા બદરૃદીન અયની (રહ.) ઉમ્દતલ કારીમાં લખે છે. 
ઈઝ» હક» 17૪% ભક54 (કક છુ હક ૫5! ૪ શ ઝક પ૦ડ-૦૩ 
પ2 જ્માં (“કા.*/1% કપડ હ.પન્ઝ ક પડાઝ યક «ક કદ - ક 
[955 41,_કાં છ ર્ણાહકઃ યિન ઇપ“ 2.95 ૩:19 પ્- મ તે 
“હ૦૫2)# &:-ઇગ૩પઅડડાડ, કપડ ૦% હકને 
ક. ભ્્ક્ઝ્્રઝેહાજ્પાહ્ક્મ્કકાગ્યક:9૭-૦૯૫-હ્ 

(ઉમ્દૃતુલ કારી : ૨૦ / ૨૩૩) -*:--#૫પ્ઝાહ-- 

આ ઇબારતનો ખુલાસો એ છે કે જમ્હૂર ઉલમા તેમાં ચારે ઈમામો અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 263 ત્રણ તલાકનું બયાન 
તેમના અસ્હાબ પણ શામિલ છે, તેમની નજીક ત્રણ તલાક લાગી જશે. અલબત્ત 
તલાક આપનારો ગૃતેહગાર થશે. તેમજ જેણે તેનો વિરોધ કર્યો તે વિશિષ્ટ હોવા 
છતાં એહલે સનનતના ખિલાફ છે, માટે તેમના કથન તરફ ઘ્યાન નહીં આપવામાં 
આવે. 
અલ્લામા કિરમાની (રહ.) શરહે બુખારીમાં લખે છે : 
(ક--*. ૭૫--9૬7ા-કડશ્ગહ્ઃ 4: હ્-ડહ્ઃહ્્4: 5-3 
42.9 &596પ્૭4₹5%2 હૂ'છ ડ્ગ 34969 *હં #ઘ-ક# વ ્૭5%ડદ્રાર% 
(શહે કિરમાની ઃ ૧૯ / ૧૮૨) -8પ 8%: હ” ક્‌: -૫૭ ૫૬૫% હ 
આ ઈબારતથી માલૂમ થયું કે ચારે ઈમામો ત્રણેય તલાક લાગી જવાનં સમર્થન 
કરે છે. 
હાફિઝ ઈબ્ને કષ્યિમ (રહ.) ઝાદુલ મઆદમાં લખે છે : 
ઈ ધક કપ્ળહ્ડઝડાડ 3-૪ ૨ ૭ગ5ા#ક કડ“, ક 
રૂ5: વહ ક્ાા0-2,સૂૂ2*૧ઝ)% 4% 1,255: વહ હક ૫-કન્ક ગહ, 
(ઝાદુલ મઆદ : પ / રર?) -બ્હ*૫કપ--! 
તેમાં ચારે ઈમામો, જમ્હૂર તાબેઈન અને મોટા ભાગના સહાબા (રદિ.) નો 
આજ મઝહબ બયાન કરવામાં આવ્યો છે, કે જો કોઈએ ત્રણ તલાક આપી દીધી તો 
ત્રણેય લાગી જશે. આ ઈબારતથી માલૂમ થયું કે ચારે ઈમામોની નજીક ત્રણેય લાગી 
જશે. તે સિવાય ઉલમાએ ત્રણ તલાક લાગવા પર સર્વસંમતિ પણ નકલ કરી છે. 
તફસીરે મઝહરીમાં આયતે કરીમા હ0-65:! માં છે. 
છ!ક-.*9૭-૫૦ટ%,૫%#ક%ઇ%૭૫ર્ટ્ગશા,*9/છ૪**ઇક#્ન્ટ 
-%#& 93 0-195-52૫%:ડ9 
(એટલે ઉલમાનો તેમાં એકમત છે કે જેને પોતાની પત્નીથી કહયું કે તને ત્રણ 
તલાક તો ત્રણ તલાક લાગી જશે. (તફસીરે મઝહરીઃ ૧ / ૩૦૦, સૂરએ બકરહ : રર૯) 
એવી રીતે અલ્લામા ઝરકાની (રહ.) એ પણ ત્રણ તલાક લાગી જવા પર 
સહમતી નકલ કરી છે. 
ભજખ્ડડ%ડાડડડપ:હા%ઝટ.-:9ઝ0ખ:*છટાઈ-ઇ૪હ“%-#,99#કઝફ* 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 264 ત્રણ તલાકનું બયાન 
હાફિઝ ઈબ્ને કષ્યિમ (રહ.) એ ઈમામ અબૂલ હસત્ત મશતી (રહ.) થી નકલ 
ફરમાવ્યં છે : 
ઈ હ-,%કઇાકગવકશસ્ઇકક%5ાકન્ા;્ા ડક. 
4કપાડ% 
હોકિઝ ઈબ્ને કઘ્યિમ (રહ.) એક બીજી જગ્યાએ લખે છે. 
#ઞકઝૂ-2ઈ- 1પ) પ૩ છક: ટટ ઇટ ૭નપ્ગમ 
પક.ન.૦ઝ 4% 5૫5,5#૬651.1%:1# વહા % 5 
અલ્લામા ઈબ્ને નજેમ મિસ્રી (રહ.) લખે છે : 
“#1:-* «3 ઢા: ડશ્ગ (4૪6 6#ઝહ- 9૬% હપડ%9 પ5: 
ઉપાડ પ્કાડ બક ૭%) રહ; ડી. «હ» 3 162, જા, હું »ઈ- 1/15 
(બહરરરાઈક : ૩ / ર૫૭)-૫%*9૭%5 4૩ 91શક દક-ર9 “૩ ગડ 
ઉપરોકત લખાણથી માલૂમ થાય છે કે એક સાથે ત્રણ તલાક આપી દીધી તો 
ત્રણ તલાક લાગી જશે અને તેની ઉપર ઉલમાનો એકમત છે. માટે હવે સર્વ સંમતિની 
વિરદ્ધ કરીને ત્રણને એક ગણવાની કોઈ ગુંજાઈશ નથી. 
ફકહાએ કિરામના કથનો વાંચો : 
હિદાયામાં છે. 
જડ હડ (પક 155 હક» 9 હે ઈ%-2)1 8 ક» 4.6, “પશ્ય, હા “હકક 
(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૫) -પ-૦૫૦૪૪૭ હંગ્ાડ! 
સાહિબે કુદૂરીતું લખાણ પણ તેનાથી મળતું આવે છે. 
કદૂરી મઅ અલજવહિરહ : ર / ૩૧) 
સાહિબે ફત્હુલ કદીર લખે છે. 
“હા હ્સૂ-ઝાશ્યાનક્કજઇ-હ્કપ્ઝકે/પ્ડકક્સડ5ક 
(ફત્હલ કદીર : ૩/ ૪૬૯) 
આગળ સહાબાના આષાર બયાન કર્યા પછી લખે છ. 
ઝડપ 5 ૫-૦ #ાકભ*૭ગ્કા;પણ,પ-૦કહશ્ઝાપડર્ડાઝ્ઝ 
(ફત્હલ કદીર : ૩ / ૪૭૦) -(.% ૭% 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 265 શ્રણ તલાકનું બયાન 
 સાહિબેબહરલખેછંઃઃ /”િ્‌િ$િિિેેર૨ 
“સકતક 5-6 ડપ,કપડ%ઇઝ્ાઈશ૧---ઝ 
(બહરુર્સાઈક : ૩/ ર૮૧) 
અલ્લામા કાસાની બદાઈઅમાં તલાકે બિદઈને બયાન કરતા લખે છે. 
છઈ--શક#£પ-9૭-૭#હંહ્સ-૭ડાડડડાન્રાણા,#કગ્કઝાપ!હઇડપ્ન;, 
૪ છીપ ખઝાપકૂક ૩પ કઇક. ૭5% %3હપ#૭- 
(બદાઈઉસ્સતાઈઅ : ૩ / ૯૬)-૭-#- હર! 
આગળ ચાલી તલાકે બિદઈનો હુકમ બયાન ફરમાતા લખે છે : 
(બદાઈઉસ્સતાઈઅ : ૩/ ૯૬) -& ક કહ-ણગ# પરન 
આલમગીરીમાં આ રીતે લખ્યં છે : 
હ્તા ૧.૭.૯, ર૦હંપ% શા ર્ણાંગ્ઝ્બાહાઝક(ઇપં5) 
"૬! હેડ “05 (ક 55 હઝ્ઝઝ ઈગ્ટઝ56;219)-1% &.5. 49 હં હ્ઝગ્ય પકડ! 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૪૯) -_..-૫-૪ ૪: 
મજમઉલ અન્હર શર્હે અલ મુલતકીમાં છે . 
(8-9 4.6; હ્ઝઝઝા:55%5 ૫&પ5 ) 12૭5 હશ! (#ઝ; છ! (“૫૦ » પડ 
151 પ૫ હઝ 4૬.5 કેન શ કક હસા હગ કર 
(મજમઉલ અન્હુર શર્હે મુલતકી : ૧ / ૩૮૨) “૦૭-૭૫ 
શેખ રમલીનો ફતવો જુઓ : 
(.--159 16 જ ફકકપ-#૩૪ડપ્ન્ક્ક૦%-2શ્5-5(ઝ (શ: 
ઈભ્્ઈ ટુકરેઝન્‍ કડા શહન્છટખ્ાકેન્ઈઇન્ઈંડઝ્ઝાઇકહન્ર૦* 
(ફતાવા અલ ખૌરિષ્યહઃ 1 / ૮ર) -“75 
અલ્લામા ઈબ્ને આબેદીન શામીમાં લખે છે. : 
---ડ%હ્ર્કા!હ્ન--ઝાજરાંટ છન *ગ્-ઝકક્પક૩ક 
ડા. ૬૫.૫૦ ખ્હન હ: હ પપ નપ; પ્ત બ્ક્ઝ્ડી ઇન્ણઘ્ન પન કડ 4./%3 (1 
ઈઝ ૦9 હબ 8કક પૂર્યા: ડીક 2 પ0 155 છક (ઈ હુગ્ડી પગટ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 266 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર ઃ ૩ / ૨૩૩) -પ5%ડ15955%ડફકક્ઝકંગપફ--5! 
ઈમામ મહમ્મદ (રહ.) પોતાની કિતાબ મઅત્તા માલિકમાં લખે છે. 
[555 પ9 «59 (ફં ૦ કના, ૧ -- ૭1 0,2 %ક» «ર્ડા 1587ક ઝક હઝ 
(મુઅત્તા માલિક : ૧૯૬)-ધચ્ન ઝુ પ્્ડ્ડકછ્ઝ્કર્ઘજ્ક્- 
ઉપરોકત લખાણોતો ખુલાસો એ છે કે જો કોઈએ પોતાની પત્નીને ત્રણ 
તલાક આપી દીધી, તો ત્રણે લાગી જશે. માત્ર ચારે ઈમામોનો નહીં બલકે તમામ 
એહલે સુન્નત વલ જમાતતો આ જ મસ્લક છે અને ઉમ્મતતો તેની ઉપર એકમત છે. 
માટે ત્રણેને એક ગણવાની કોઈ ગંજાઈશ નથી અને જો કોઈ હાકિમે ત્રણને એક 
હોવાનો હુકમ લગાવ્યો તો તે હુકમ પણ લાગ્‌ પડશે નહીં, જેમકે બહર અને શામીના 
લખાણથી જાહેર છે. 

ઉપરોકત ચર્ચામાં માલમ થયું કે 

(૧) આ ચારે ઈમામોનો એકમત હોવાનો ફેસલો હોવાની સાથે બધા એહલે 
સુન્નત વલ જમાતની સંમતીનો મસઅલો છે. માટે ચારે ઈમામોમાંથી કોઈ એકના 
મસ્લક પર પણ ત્રણને એક ગણવાની ગંજાઈશ નથી. 

(ર) જો પતિને ભૂલનો એહસાસ થઈ જાય અતે હિલાથી પત્નીને રાજી કરીને 
હલાલા વગર મેળાપ કરે તો નાજાઈઝ અને હરામ કામ કરનારો ગણાશે. તલાકનો 
મસઅલો અલ્લાહના હકોમાંથી છે. અહીં વિરૃદ્ધ બાજુએ અસર તહીં થાય. વિરદ્ધ 
બાજએ માત્ત બંદાના હકમાં અસર થશે ન કે અલ્લાહના હકમાં, માટે આ મેળાપ 
નાજાઈઝ થશે, 

(૩) પહેલા આવી ગયું કે ચારે ઈમામોમાંથી કોઈતી નજીક પણ ત્રણ લાગ્યા 
પછી ત્તણત્તે એક ગણવામાં નથી આવ્યું, બીજી વાત એ કે એહલે સત્તત વલ 
જમાતની સંમતિ છે કે ચારે ઈમામોમાંથી કોઈ એકના મસ્લક પર અમલ કરવો 
વાજિબ છે, અને જો કોઈ ચારે ઈમામોના મસ્લકને છોડીને ત્રણને એક ગણીને 
પત્નીથી ના જાઈઝ તરીકાથી મેળાપ કરી ગયો, તો કાઝી અથવા મસ્લિમ જમાત 
માટે જરૂરી છે કે બંને પતિ - પત્નીને એક બીજાથી અલગ કરાવી દે અને જો પતિ 
પત્ની એક બીજાથી અલગ થવા પર રાજી ન થાય અને હરામ કામ પર અડગ 
રહે,તો મુસ્લિમ જમાતની જવાબદારી છે કે એવા સરકશ અને પાપી લોકોથી સંબંધો 
તોડી નાંખે. તેમની સાથે કોઈ પ્રકારનો મામલો સલામ - કલામ અને લેવડ - દેવડ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 267 ત્રણ તલાકનું બયાન 
જાઇઝ નથી. 
(સૂરએ અન્આમઃ ૬૮) હાઈદિક છાઈડઝડઝડકઈડ 
જો તલાકે મૃગલ્લઝા પછી ગર્ભ રહી ગયું તો તે બાળક ઝિનાનં ગણાશે. 

(૪) ચારે ઈમામોમાંથી કોઈના મતે ત્રણને એક ગણવાની ગુંજાઈશ નથી 

(૫પ) સંપૂર્ણ પણે ચારે ઈમામોનો આ જ ફેસલો છે. 

(૮) જો પતિ પત્નીમાં ફિકહી મસ્લકમાં મતભેદ છે, તો પહેલા વર્ણન થઈ 
ગયું કે ચારે ઈમામોની નજીક ત્રણને એક ગણવાની ગુંજાઈશ નથી, માટે પતિ - 
પત્નીમાંથી જે પણ ચારે ઈમામોમાંથી કોઈના મસ્લક પર છે તે પોતાનો મુકદ્દમો 
કાઝી અથવા મસ્લિમ જમાત પાસે રજુ કરીને અલગ થઈ જાય. 

(૭) મફકદુલ ખબર (ગુમ થવા)ની સુરતમાં હનફી ફિક્હમાં ઈમામ માલિક 
(રહ.) ના મસ્લક પર જે ચાર ઈમામોમાં દાખલ છે, સખત જરૂરતતે કારણે અમલ 
કરવામાં આવ્યો અને સખત જરૂરતમાં ઉલમાએ કિરામ ચારે ઈમામોમાંથી કોઈ 
એકના કથન પર ફતવો આપી શકે છે. પરંત ચારે ઈમામોના મસ્લક સિવાય નહીં. 
જેવં કે ઉસૂલની કિતાબોમાં છે. માટે મફકંદલ ખબરતી સુરતમાં એ વખતે સોલ્યશન 
અને કરારત્તા સાથીઓ હતા સખત જરૂરત પ્રમાણે તેને ઈજાઝ આપી, મકકૂદુલ 
ખબર ની સરતમાં ઉલમાએ હકે જે જરૂરતનો એહસાસ કર્યો, તે જરૂરત અહીંયા 
બિલ્કલ જોવા મળતી નથી, એટલે સમજદાર પખ્તવયનો પતિ જાણે છે કે ત્રણ 
તલાક પછી કેવા હાલાત પેશ આવવાના છે, તેમજ આ તલાક પોતાના અધિકારથી 
આપે છે જયારે કે મફકંદલ ખબરની સરતમાં પત્ની મજબર હોય છે, અજ્ઞાનતા, 
તરબીયતનો અભાવ અને દીની મિજાઝ ન હોવાને કારણે ગુસ્સામાં ત્રણ તલાક 
આપ્યા પછી ઉલમાએ કિરામથી ગુંજાઈશની માંગણી કોઈ પણ રીતે સહીહ નથી. 
એટલે તલાક માટે શરીઅતે તરીકો નક્કી કર્યો. તેનો એક જ ઈલાજ છે કે ઉમ્મતને 
તાલીમ અતે તરબીયત પર લાવવામાં આવે, નહીં તો ગંજાઈશતી માંગણી કરનારા 
એક પછી એક આવતા રહેશે. જેમકે આપ જાણો છો, તેમાં દીનનો ઢાંચો બગડી જશે 
અને ગુંજાઈશની માંગણી કરનાર ''કસ્સલ્હુ ખેર'' ની દલીલથી કુર્ખાન અને 
હંદીસતા હિલાને ખતમ કરવા માંગે છે, આ સુલેહ નથી દીનમાં બગાડ છે. એટલે 
હંઝૂર (સલ.) એ ફરમાવ્યં : 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 268 ત્રણ તલાકનું બયાન 
કૌ. .૨૫૦% ૯ કાઝ્પઝન્ડ-#પ૬ 91૭; 

(૮) નામ બદલવું અકલ અને અનુકરણથી જાઈઝ છે. અકલથી તો 
અંફિડવિટ કરીને નામ બદલીને બીજ નામ રાખવામાં આવે છે અતે અનકરણમાં 
હંદીસથી પણ નામ બદલીને ફાયદો ઉઠાવી શકે છે, ઈમામ બખારી (રહ.) એ 
પોતાની કિતાબ સહીહ બખારીમાં પ્રકરણ લખ્યં છે : ડૂ ઉ 1-12 $પ 
4-1 કે તામ બદલીને તેનાથી સાર્‌ તામ રાખવં આ પ્રકરણ (બાબ) માં રિવાયત 
બયાન ફરમાવી કે તબીએ કરીમ (સલ.) એ અમક લોકોના નામ બદલીને બીજા 
નામ રાખ્યા હતા. તેથી રિવાયતમાં છે : 

&“#૫%%:૩૫.-ઝ૦5-ઝ%જ્ગા૭ ણ ૭%5(10*:-૫*:6/8 

એટલે નબીએ કરીમ (સલ.) એ બાળકનં નામ પૂછયું તો સહાબીએ ફરમાવ્યું 
: ફલાણું નામ છે, તેની ઉપર આપ (સલ.) એ ફરમાવ્યં બલકે તેનું નામ મૃન્ઝીર છે, 
તે દિવસથી તેનં નામ મન્ઝીર થઈ ગયં. (બખારી : ર / ૯૧૯, હદીસ નં. £૧૯૧) 

બીજી રિવાયતમાં છે : 
જૌ.2 કેક ન1 (4-૦ 40.1. કવ અઈ (3.૫૯ -5૪ડ-્હ 

--ન્‍2 
એટલે આપ (સલ.) એ 'બરંહ'' નામ બદલીને 'ઝેનબ'' રાખ્યું. 
(બુખારી : ર / ૯૧૪, હદીસ નં. £૧૯૨,) 
મૃસ્લિમ શરીફની રિવાયત છે. 
૧: કપા વાક્ડા( ૭ ૦૫૭-ઇ્ડ૬,:-૧૨,૦હડઇ 
(મસ્લિમ : ૨ / ૨૦૮, હદીસ નં. ૧૬ -૨૧૪૦) 
બીજી રિવાયતમાં છે . 
કપ્તાન, .કય-્ઇપ્રડ્ઈ જેડ 
(મસ્લિમ : ર૦૮, હદીસ નં. ર૧૩૯) 

ઈમામ નવવી (રહ.) એ આ અહાદીસની શરહમાં લખ્યં છે. 

હ; “2 ઝે) હ-- હ! ક કાં /ત5 ભ-9 ઝડ હ;-% રહ૩ કન 
4્કાહન્ડક5 પશ પ-ક્-૫૦ઇ-ઝડર 


(મિન્હાજ શર્હે મુસ્લિમ : ૧૪ / ૧૨૦, હદીસ નં. ૨૧૪૨) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 269 ત્રણ તલાકનું બયાન 
તેનાથી માલૂમ થયું કે શરીઅતની દ્રષ્ટીએ પણ નામ બદલવું જાઈઝ છે, માટે 
જે તામથી ઓરત પ્રખ્યાત હશે, તેનો વિશ્વાસ કરવામાં આવશે અને તલાક લાગી 
જશે, માટે ફુકહાએ લખ્યું છે . 
૪ હ «..ન 858 ૪, ઠક અ.ન 859 હ ઝૂ.» પકડ 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ /૩૫૮) -5ઝ-૭- 3પ. શાક, 
અને જો તેને પોતાની પત્ની તરફ માત્ર ઈશારો કર્યો અને નામ બીજ લીધં તો 
પણ તલાક થઈ જશે. 
(૩5 8-5: હા કર્ડા, હાર ક... ૩૩ 4ં..ન પક 3)- 3). 4 2૪. 
-હ્તઝઢા-ફ13:3)૫.%145ક*---ઝઝડ%#3ઝ-5:- 
(ફતાવા હિનત્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૮) 
બલકે જો નામ પણ ન લીધું માત્ર તલાકની નિસ્બત પોતાની પત્ની તરફ કરી 
દીધી તો પણ તલાક થઈ જશે. 
છેશ્રાા#---હ૪,/ પ-હ-મ.-ઇછડફછછર.ગપછડાહો,નહ્ય૦ ૦, 
-કહંપડઇપ્ગટપ્ણા 51૭9. ગહજડ,. ઇક 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૮) 
ફુક્ઠાએ કિરામની સમજુતીથી માલૂમ થયું કે તામ બદલીને, હાલમાં જે 
તામથી ઓળખાય છે, તેનાથી તલાક લાગી જશે. પહેલા ત્તામથી પણ જો તલાક 
આપી અને નિય્યત કરી તો પણ તલાક થઈ જશે. તામ ખોટું લેવામાં આવે, અતે 
નિય્યત કરવામાં આવે અથવા નામ બિલ્કુલ લેવામાં ન આવે માત્ર નિસ્બત કરી 
દીધી તો પણ તલાક લાગી જશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૧૪) તલાકે મુગલ્લઝા છત# ઓરતે હલાલા વગર બીજી 
વખતે નિકાહ પર આગ્રહ કરવો 
સવાલ (રરપ૭) : એક ઓરતને તેના પતિએ તલાક આપી દીધી અને તે 
પોતાના પિતાના ઘરે જતી રહી પરંત થોડી મૃદત પછી એ ઓરત અને તેના 
રિશ્તેદાર (પતિથી) એ કહેવા લાગ્યા કે તેનો હલાલો કરી લીધો છે, માટે તેનાથી 
બીજી વખતે નિકાહ કરી લો, પરપે બીજી વખતે તેનાથી નિકાહ કરી લીધા પરંત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 270 ત્રણ તલાકનું બયાન 
જયારે તપાસ કરી તો માલૂમ થયું કે હકીકતમાં તેનો હલાલો કરવામાં આવ્યો નથી, 
તો પતિએ એ ઓરતતને રાખવાની મનાઈ કરી અને કહયું કે જયાં સધી તેનો સહીહ 
હેલાલો નહીં થાય ત્યાં સધી આ ઓરત મારા માટે હલાલ નથી, પરંત ઓરત 
જબરદસ્તી તેના ઘરે આવી ગઈ. પરષે તેને ઘણી સમજાવી અને એમ જ છુટકારા 
માટે કહયું, જયારે મારો પત્ર આવે, ત્યારે આવી જવં. તો એ ઓરત જતી રહી પરંત 
ત્રણ - ચાર દિવસ પછી પરૃષનો પત્ર આવ્યા વગર ફરી આવી ગઈ, પતિ તેને 
હલાલાનું કહે છે ક જયારે ત સહીહ અર્થમાં હલાલો કરાવશે તો જ આપણો નિકાહ 
થઈ શકે છે. પરંત તે ઓરત મનાઈ કરે છે, અને તેના ઘરેથી જવા તૈયાર નથી તો આ 
સ્થિતિમાં શરીઅતનો શું હુકમ છે, તફસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

સવાલની સૂરતમાં જયારે પરૃષે ઓરતને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે તો હવે તે 
તેના માટે હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. (સૂરએ બકરહ : ૨૩) હલાલાનો તરીકો એ 
છે કે ઈદ્દત પુરી થયા પછી તે બીજા પુ્‌રૃષથી નિકાહ કરે અને તે (બીજો પતિ) એ 
ઓરત સાથે સંભોગ કરે અને આ સંભોગ કરવો જરૂરી છે. ત્યાર પછી તે (બીજો 
પતિ ) એ ઓરતને તલાક આપી દે અથવા તેન મૃત્ય થઈ જાય, પછી તેની ઈદ્દત 
પરી થઈ જાય તો હવે પહેલો પતિ એ (ઓરત)થી નિકાહ કરી શકે છે. 

(બખારીઃ ર / ૮૦૧, હદીસ નં.૫૩૧૭, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) 

પરંત અહીંયા પૂછેલી સૂરતમાં પતિને ધોકો આપવામાં આવ્યો છે, હલાલો 
હકીકતમાં થયો નથી અને પતિ સાથે જુઠું બોલીને તેને સાબિત કરવામાં આવ્યં છે. 
તો જે નિકાહ એ પહેલા પતિ સાથે કરવામાં આવ્યા, તે જાઈઝ નથી. એટલે કે 
નિકાહ જ થયા નથી અને હવે ઓરત હલાલા માટે તેયાર નથી અને ઈજાઝત વગર 
તલાક આપનાર પતિના ઘરમાં ઘસી ગઈ છે. જે હવે તેના માટે પરાયી છે. એટલા 
માટે તેના માટે આવં કરવં બિલ્કુલ જાઈઝ નથી. ઓરતનું જબરદસ્તી ઘરમાં આવી 
જવાથી તે તેની ઉપર હલાલ નહીં થાય. જો તેની સાથે સંભોગ કરે છે તો તેની ઉપર 
ઝિનાત્તો ગ્તોહ લાગશે. પુરૃષ માટે જરૂરી છે કે ઓરતતે તાકીદથી ઘરેથી કાઢીને 
તેના માતા - પિતાને ત્યાં રવાના કરી દે, હલાલા પછી જ નિકાહ સહીહ થશે. ત્યાર 
પહેલા નહીં. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 271 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(૧૫) ત્રણ તલાકવાળી ઓરત જો જબરદસ્તી પતિના ઘરે 
રહેતી હોય તો શું કરવામાં આવે ? 

સવાલ (રરપ૮) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે, 
તલાક પછી પત્ની પોતાના પિતાના ઘરે જતી રહી. પછી અમક વર્ષો પછી પતિના 
કટુંંબિજનોએ ઓરતતના કુટંબિજનોથી જુઠી વાત કંહી કે પતિ એવું કહે છે કે જો એ 
ઓરત હલાલો કરાવે તો તે શાદી કરવા તેયાર છે અને ઓરતના કટંબિજનોએ પણ 
જુઠ કહયું કે ઓરતે હલાલો કરાવ્યો છે. આ રીતે બંતે પક્ષોએ જુઠી વાત કહી છે. 

ત્યાર પછી પતિએ એ તલાકવાળી ઓરત સાથે (એ જાણકારી મળ્યા પછી કે 
પત્નીએ શરતી હલાલો કરાવ્યો છે.) નિકાહ કર્યા. પછી થોડી મદત પછી ખબર પડી 
કે ઓરતે હલાલો કરાવ્યો નથી તો પતિએ કહયં કે ત તારા પિતાના ઘરે ચાલી જા, 
એટલા માટે કે શરઈ દ્રષ્ટિએ મારો અને તમારો નિકાહ થયો જ નથી, પરંત તે 
પોતાના પિતાને ઘરે જવા રાજી જ નથી. પતિએ તો અહીંયા સધી કહયું કે ત મારી 
પથારી પર નહીં સુવે. તારો મારી સાથે કોઈ સંબંધ નથી, પતિ આ ગનાહથી ડરે છે 
અને કહે છે કે જો શરીઅતમાં આત્મહત્યાને ગુનોહ ન કહયો હોત તો હું ઝેર પી 
લેતો, ખુદા આ ગૃનાહથી બચાવે. 

તો હવે સવાલ એ છે કે પતિએ શું કરવું જોઈએ, પત્ની ન તો પોતાના પિતાના 
ઘરે જાય છે અને ન તો અલગ થાય છે અને પતિએ તેને હલાલા માટે કહયં તો તે કહે 
છે કે હં મારી જાત કોઈને સોંપવા નથી માંગતી અને પતિએ બંને પક્ષોને સમજાવ્યા, 
પરંત તેઓ પણ માનવા તૈયાર નથી, તો હવે પતિ શં કરે ? માર્ગદર્શન આપશો. 

' જવાબઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પતિનં કહેવં બિલ્કલ સહીહ છે, જયારે પહેલા પતિએ પત્નીને ત્રણ તલાક 
આપી દીધી તો જયાં સુધી ઓરત બીજા પરષ સાથે નિકાહ અને સંભોગ ન કરી લે 
અને બીજો પતિ તલાક નત આપી દે અને ઓરત ઈદ્દત પુરી ન કરી લે ત્યાં સુધી તે 
પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. 

પૂછેલી સૂરતમાં ઓરત હલાલા માટે મનાઈ કરે છે. એટલે તે માને છે કે 
પહેલા પતિથી ત્રણ તલાક પછી તેનો કોઈનાથી નિકાહ નથી થયો, એટલે હલાલો 
થયો નથી. તો હવે તેનો પહેલા પતિ સાથે નિકાહ દરસ્ત નથી અને આ હકીકત 
જાણી લીધા પછી પતિ માટે જાઈઝ નથી કે તે ઓરત સાથે પત્ની જેવો વ્યવહાર કરે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 272 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(એટલા માટે કે તે ઓરત તેના માટે પરાયી છે, તેનાથી સંબંધ રાખવો ઝિના છે.) 

જો કે આ હકીકતથી પતિ અજાણ છે એટલે ગનોહ પતિને નહીં થાય, બલકે 
ગુનાહના હકદાર બંને પક્ષો અતે ઓરત થશે. 

પૂછેલી સૂરતમાં પત્તિ શરઈ દ્રષ્ટિએ અમલ કરવા માગે છે અને બંને પક્ષોએ 
એક મસલમાનને ધોકો આપીને શરીઅતની વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે. એટલે બંને પક્ષો 
તોબા કરે અને પતિને સાથ આપે. 

(સૂરએ ફરકાન : 9ર, સૂરએ માઈદહ : ર , બુખારી : ૨ / ૮૮૪, હદીસ તં. ૫૯૭૮) 

યાદ રાખો જે લોકો શરીઅતના કાયદા કાનૂન પર ચાલવામાં બે ઈજ્જતી 
સમજે છે. તેમતા ઈમાનથી ત્તીકળી જવાનો ખતરો છે. 

હવે આ મસ્અલાનો હલ એ જ છે કે પતિ બીજી ઓરત સાથે નિકાહ કરી લે 
અને તેને તેના પિતાના ઘરે મોકલી દે અત્તે ગામવાળાઓની પણ જવાબદારી છે કે 
એક મસલમાન જે દીન પર અમલ કરવા માગે છે તેની મદદ કરે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૬) એક સાથે ત્રણ તલાકનો હુકમ 

સવાલ (ર૨૫૯) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીતે એવી રીતે તલાક આપી કે તને 
તલાક, તને તલાક, તને તલાક આ રીતે ત્રણ વખતે કહયું, તો કેટલી તલાક લાગશે ? 
શું આ રીતે કોઈ મસઅલો છે કે એક સાથે એક જ વખતમાં ત્રણ તલાક આપવાથી 
એક જ તલાક લાગે છે અને શું તેમાં કોઈ એવી ગુંજાઈશ નીકળી શકે છે કે હલાલા 
વગર ઓરત એ પરષ માટે માત્ર નવા નિકાહથી હલાલ થઈ જાય ? કારણ કે એ 
પતિ - પત્ની બંને પચ્ચીસ વર્ષથી સાથે રહે છે. હવે પસ્તાવા સાથે બંને સાથે રહેવા 
માગે છે, ઉમ્મીદ છે કે સંતોષકારક જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૃછેલી સૂરતમાં જયારે પતિએ ઓરતને સંબોધીને કહયં કે તને તલાક, તને 
તલાક, તને તલાક તો તેનાથી ત્રણ તલાક લાગી જશે, કારણ કે તેને ઓરતને 
સંબોધીને એક પછી એક એમ ત્રણ તલાકના હકનો ઉપયોગ કર્યો છે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યડ : ૧ / ૩૫૫) હવે ઓરત પતિ માટે હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૭) અત્તે આ સિલસિલામાં કોઈ પણ હિલો કરવો જાઈઝ 
તથી. હરામ છે. (ફતાવા તાતારખાનિયહ : ૧૦ / ૩૧૩) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 273 ત્રણ તલાકનું બયાન 

તેમજ પોતાના મતલબ માટે અને મરજી પ્રમાણે એહલે હદીસ પાસે જઈને 

આ વિશે ફત્વો મેળવવો પણ હરામ છે. માટે હલાલા વગર કોઈ બીજો તરીકો વર્ણન 

કરેલી ઓરત માટે પોતાના પતિને હલાલ થવા વિશે સાબિત નથી. (રદુલ મુહતાર અલા 
દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૩૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૪) હલાલ& માટે નિકાહ કરીને તલાક અ1પવા પર 


ગુનોહ થશે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૨૮૦) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે આજે લોકો 
તલાક આપીને પસ્તાય છે, પછી સુધરી જાય છે, બકરે ત્રણ તલાક પોતાની પત્નીને 
આપી, હવે ઓરત તેની ઉપર હરામ થઈ ગઈ, તો તે ઓરત કેટલા મહિના પછી 
બીજા નિકાહ કરી શકે છે ? જો ઝૈદ હલાલા માટે એ ઓરતથી “નિકાહ કરી પછી તેતે 
તલાક આપી દે, તો ઝૈદ ગનેહગાર થશે કે નહીં ? કારણ કે તલાક ભલે હલાલ છે, 
પરંત ખબ જ મજબરીમાં આપવામાં આવે છે અને અલ્લાહ તઆલાને અપ્રિય છે 
અને ઝૈદ તો એટલા માટે તલાક આપે છે કે બકર માટે એ ઓરત હલાલ થઈ જાય, 
તેની પોતાની કોઈ મજબરી નથી તો શું તે ગૃનેહગાર થશે કે નહીં ? વિસ્તૃત જવાબ 
આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ત્રણ તલાક આપ્યા પછી હલાલા વગર પત્ની પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં 
થાય. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) હલાલાનો તરીકો એ છે કે તલાક આપનારાએ જયારે 
તલાક આપી, તો તેની ઈદ્દત પરી કરવી જરૂરી છે એટલે હેઝ આવતું હોય તો ત્રણ 
હેઝ અને ગર્ભ હોય તો બાળકના જન્મથી ઈદ્દત પુરી થશે. જો હેઝ ન આવતું હોય 
અને ન તો ગર્ભ હોય તો તેની મૃદ્ત ત્રણ મહિના છે. 

(સૂરએ બકરહ : રર૮, સૂરએ તલાક : ૪, હિદાયહ ફી શર્હ બિદાયહ : ર / ર૭૪) 

ઈદ્દત પૂરી થયા પછી ઓરત બીજા પરષથી નિકાહ કરે એ નિકાહમાં પતિનં 
તેનાથી સંભોગ કરવો જરૂરી છે. (સંભોગ કર્યા વગર તલાક આપવાથી તે પહેલા 
પતિ માટે હલાલ નહીં થાય) સંભોગ પછી તે (બીજો પતિ) એ ઓરતને તલાક 
આપી દે અને ઉપર વર્ણન કરેલ તેની ઈદ પુરી થઈ જાય, તો તે ઓરત પહેલા પતિ 
માટે હલાલ થઈ જશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 274 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(બૂખારી : ર / ૮૦૧, હદીસ નં. ૫૩૧ ૭, દુરે મુખ્તાર મઅ રહલ મૃહતાર : ૩ / ૪૦૯-૪૧૩) 
હેલાલા વિશે રસૂલલ્લાહ (સલ.) નું ફરમાન છે ક અલ્લાહની લાનત થાય એ 
વ્યકિત પર જે હલાલો કરનારો હોય અને જેના માટે હલાલો કરવામાં આવ્યો હોય. 
આ લાનતનો હકદાર એ છે કે હલાલા વખતે એ શરત કરી હોય કે એક રાત 
ગુજાર્યા પછી અને સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપી દેવી કારણ કે નિકાહનો મકસદ 
એ છે કે ઓરતને હમેશા માટે પત્ની બનાવીને રાખવી અને અહીંયા શરત કરવાથી 
ઈજારાદાર બકરી પ્રમાણે હોવાથી આપ (સલ.) એ લાનત ફરમાવી છે. 
(અબદાવદ : ૧ / ર૯૬, હદીસ નં. ૨૦૭૮, ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૪૫, હદીસ નં. ૧૯૩૫) 
પરંત જો કોઈએ લડાઈ ઝઘડાથી પરેશાન થઈને અથવા મર્ખતામાં ત્રણ 
તલાક આપી દીધી અતે તેના નાના તાના બાળકો છે અને પતિ - પત્ની બંને 
પરેશાન છે. ઓરત માટે જીવન ગજારવાનો કોઈ રસ્તો નથી અતે પરષ બાળકોને 
લીધે પરેશાન છે અને એ નાના બાળકોની પરવરરિેશ કરનાર કોઈ નથી, માતા વગર 
એ નાના બાળકોતો બરબાદ થઈ જવાનો ખતરો હોય તો એ હાલતતે જોઈને કોઈને 
દયા આવી જાય અને શાદી કરીને એ ઓરતને તલાક આપી દે, તો સવાબનો હકદાર 
બત્તશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૮૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૮) ત્રણ તલાક આપ્ય? પછી હલાલો કર્યો પરંતુ નિકાહ 
માં આવ્યા પછી ફરી ત્રણ તલાક આપી દીધી તો ? 
સવાલ (રર€૧) : એક વ્યકિતએ પોતાની ઓરતતે ત્રણ તલાક આપી, ત્યાર પછી 
એ વ્યકિતએ શરઈ રીતે હલાલો કરીને એ જ ઓરત સાથે બીજી વખતે નિકાહ કર્યો, 
થોડા દિવસો પછી તેણે ફરી ત્રણ તલાક આપી દીધી. હવે ફરી તે એ જ તલાકવાળી 
ઓરતતની સાથે નિકાહ કરવા માગે છે, તો શં બીજી વાર હલાલો કરવો જરૂરી છે ? 
જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જયારે પણ પતિ ઓરતને ત્રણ તલાક આપશે, તે ઓરત્ત પતિ માટે હલાલા 
વગર હલાલ નહીં થાય. એટલા માટે વર્ણન કરેલી સૂરતમાં જયારે પતિએ પહેલા 
હંલાલા પછી ઓરતને ત્રણ તલાક આપી છે, તો બીજી વખતે હલાલો કરવો પડશે, 
(સૂરએ બકરહ : ર૩૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 275 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(૧૯) પત્ર દ્વારા એક તલાક આપ્યા પછી બીજી ત્રણ 
તલાક આપવી 
સવાલ (રર#ર) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને પત્ર લખીને તલાક આપી, તેમાં 
તીચેના શબ્દો લખ્યા છે. 
(૧) હું મારી પત્નીને પોતાના નિકાહથી અલગ કરું છું. ત્રણ વખતે આ શબ્દો 
લખ્યા છે. 
(૨) હં મારી પત્નીને તલાક આપં છું, હેં મારી પત્નીને તલાક આપં છં, હં 
મારી પત્નીને તલાક આપું છું. 
ઓરત સાત મહિનાથી ગર્ભવતી છે. પૂછેલી સરતમાં કેટલી તલાક લાગશે ? 
અતે જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં હશે. પતિ માટે ઈદ્તનું ભરણપોષણ વાજિબ થશે કે 
નહીં ? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પહેલા ” હું મારી પત્નીને પોતાના નિકાહથી અલગ ડરું છં, લખવાથી 
ઓરતતે એક તલાકે બાઈન લાગી ગઈ, જયારે કે તેને ઉપરના શબ્દો તલાકની 
નિય્યતથી લખ્યા હોય. 
(દારે કૃત્નીઃ પ / રદ, હેદોસ નં. ૩૯૨૮, રદુલ મૃણતાર અલા દરિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૬, 
બીજું ''હું મારી પત્નીને તલાક આપં છું, હં મારી પત્નીને તલાક આપું છું, હં 
મારી પત્નીને તલાક આપું છું.'' નો અર્થ એ છે કે હું ઓરતને ત્રણ તલાક આપું છું, 
તેનાથી પત્નીને ત્રણ તલાક લાગી જશે. પરંત જોકે તે પહેલા એક તલાક આપી 
ચક્યો છે એટલે તેનાથી બીજી બે નવી તલાક લાગશે એટલે કુલ ત્રણ તલાક લાગી 
જશે અને ઓરત પોતાના પતિ પર તલાકે મગલ્લઝાને લીધે હરામ થઈ જશે અને 
શરઈ હલાલા વગર પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. 
(તફસીરે કર્તબીઃ ૩/ ૧૪૭, સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) 
ઓરત જો કે ગર્ભવતી છે, એટલે તેની ઈદ્દત બાળકના જન્મ સાથે પૂરી થશે. 
(સૂરએ તલાક : ૪, દુરરલ હક્કામ : ૧ / ૪૦૨) 
તેમજ ઓરત જયાં સધી ઈદ્દમાં હશે, પતિના જિમ્મે ઈદ્ત અને બાળકના 
જન્મનો સંપૂર્ણ ખર્ચ જરૂરી બનશે. (મુહીતુલ બુરહાની : ૩ / ૫૫૩, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
૫૫૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છં. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 276 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(ર૦) હલાલા માટે સંભોગની શરત અને લેખિત તલાકનો 


હુકમ 

સવાલ (૨૦૬૩) :ઃ બકરે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી, હવે તેને બીજી વખતે 
પોતાની પત્નીતે નિકાહમાં લાવવા ઝૈદ સાથે નિકાહ કરાવી દીધા, જેથી પતિ માટે 
ઈદ્દત ગજારીને હલાલ થઈ જાય. 

ઝેદથી નિકાહ કર્યા પછી ઓરતે તેને સંભોગ કરવાની ઈજાઝત ન આપી 
અને સવારે બે - ચાર વ્યકેતઓ ઝૈદ પાસે જઈને તલાક લખાવી લાવ્યા, પરંત આ 
તલાકનામ ઝૈદે પોતાની મરજીથી નથી લખ્યં, બલકે બીજાઓના કહેવાથી લખ્યં છે, 
અતે ઝેદે પોતાના મોઢાથી તલાકતો કોઈ એક શબ્દ પણ નથી કહયો, તો શં આ 
સુરતમાં તલાક લાગી જશે કે નહીં ! અને હલાલો સહીહ થયો કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હાંમિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

આપના સવાલમાં બકરના તલાક વિશેનો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ આ લખ્યું નથી કે 
બકરે કેટલી તલાક આપી છે. જો તેણે એક અથવા બે રજઈ તલાક આપી છે, તો 
હલાલાની કોઈ જરૂરત નથી, ઈદ્દત પરી થતા પહેલા પહેલા પતિ રુજૂઅ કરવા 
માગે તો ર્જૂઅ કરી શકે છે. ઈદ્ત પરી થઈ ગયા પછી ફરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત 
પડશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪£૮) 

જો તલાકે બાઈન આપી છે, ભલે એક હોય કે બે, દરેક સરતમાં ફરી નિકાહ 
પઢવાની જરૂરત પડશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૪૭ર) 

અને જો તલાકે મગલ્લઝા આપી છે, એટલે ત્રણ તલાક આપી છે તો હલાલા 
વગર ઓરત નિકાહમાં ફરી આવી શકતી નથી. 

હલાલો સહીહ થવા માટે પત્ની સાથે બીજા પતિએ સંભોગ કરવો જરૂરી છે. 
માત્ર એકાંત કાફી તથી. સંભોગ વગર ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. 

(બખારી : ર / ૮૦૧, હદીસ નં. ૫૩૧૭, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૮૮) 

જો હલાલો કરનારાએ બાહય દબાવ અને જબરદસ્તી વગર તલાક લખી છે, 
તો તલાક લાગી જશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દરર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ર૪૬) પરંત બીજા પતિએ 
સંભોગ ન કરવાને કારણે પત્ની પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 277 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(ર૧) ત્રણ તલાક પછી હલાલો અને તેની ઈદ્ત 
સવાલ (રર#૪): મેં મારી પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે. તેની સાથે એક દુધ 
પીત બાળક એક વર્ષનું પણ છે. તે સિવાય બીજી કોઈ અવલાદ નથી. હવે એ 
ઓરતને મારે બીજી વખતે નિકાહમાં લાવવી છે. તો હલાલો કરવો પડશે. 
સવાલ એ છે કે હલાલાનો શરઈ હકમ શં છે ? હલાલો કોણ કરી શકે છે, 
પરણિત કે અપરણિત ? કેટલી મૃદ્દત સધી તેને પોતાની સાથે રાખી શકે છે ? હલાલો 
કરનારો બીજા જ દિવસે તેને તલાક આપી દે, શે એવી કોઈ શરત છે ? અને અસલ 
વાત એ છે કે શં હલાલો કરનારાએ ઓરતતને પોતાત્તી સાથે રાખીને સંભોગ કરવો 
પણ શરત છે ? અને હલાલો કરનારો એ ઓરતને બીજા જ દિવસે તલાક આપી દે 
તો બીજી વખતે કેટલી ઈદ્દત ભરવી પડશે ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
હેલાલા માટે (એટલે પહેલા પતિથી નિકાહને લાયક બનવા માટે) સમજદાર 
અને બાલિગ પરષથી નિકાહ કરવા જરૂરી છે, ભલે પરણિત હોય કે અપરણિત અને 
નિકાહ પછી ઓછામાં ઓછો એક વખતે તેની સાથે બીજા પતિએ સંભોગ કરવો 
જરૂરી છે. (મજમઉલ અન્હુ્‌રઃ ૧ / ૪૩૮) 
બીજો પતિ ત્રણ તલાકવાળી ઓરતથી તેની ઈદ્ત પરી થયા પછી શાદી 
કરીને, સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપી દે અને તેની ઈદ્દત પુરી થઈ જાય એવી રીતે 
કે જો એ સંભોગથી ગર્ભ રહયો છે તો તલાક પછી બાળક પેદા થઈ જાય અથવા 
ગર્ભ ન રહયો હોય તો ત્રણ હેઝ પુરા થઈ જાય. (શરત એ છે કે હૈઝ આવતં હોપ) 
તો પહેલો પતિ તેની સાથે ફરી વખત નિકાહ કરીને પોતાની પત્ની બનાવી શકે છે. 
(સૂરએ બકરહ : ર૩૦, રૂહલ મઆની : ૧ / ૫૩૫) 
પરંત બીજા પતિ સાથે નિકાહથી પહેલા ઓરતને તલાક આપવાની શરત 
લગાવવી હરામ છે, નબીએ કરીમ (સલ.) એ એવા હલાલા કરનારા અને 
કરાવત્તારા પર સખત લાનત ફરમાવી છે. એટલે પહેલાથી કોઈ શરત કરવી યોગ્ય 
નથી, તેમ છતાં કોઈએ શરત લગાવી અને શરત પ્રમાણે બીજા પતિએ નિકાહ અને 
સંભોગ પછી તલાક આપી દીધી, તો ઓરત ઈદ્દત પરી કરીને પોતાના પહેલા 
પતિથી નિકાહ કરી શકે છે. (અબૂ દાવૂદ : ૧ ૪, હદીસ નં. ૨૦૭૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 278 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(રર) ત્રણ તલાક આપવાથી તલાકે મુગલ્લઝ પડે છે. 
સવાલ (રર#૫) : હું સુન્ની હનકી મસલકને માનનારો છું, મારા નિકાહમાં એક 
ઓરત છે, હં તેને નીચે પ્રમાણે તલાક આપં છું. 

'મૃહમ્મદતી પુત્રી આયશા મારી પત્ની છે, પરંત હું તેને શરીઅત પ્રમાણે 
ત્રણ તલાક આપું છું. જેની ઉપર અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ગવાહ છે.'' 

(૧) આ શબ્દો અસલથી તકલ કરવામાં આવ્યા છે, અને આરત એ વખતે 
હાજર ન હતી અને કોઈ વ્યકિતની સામે પણ તલાકનં લખાણ લખવામાં આવ્યં નથી. 
તો આ પ્રમાણે શરઈ તલાક લાગશે ? 

(૨) આ તલાક તલાકે મગલ્લઝા થશે ? એવી ઓરતને હવે પત્ની જેવો 
વ્યવહાર કરીત્તે ઘરમાં રાખી શકાય છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઉપરોકત લખાણ પ્રમાણે આ શખ્દ '”શરીઅત પ્રમાણે તલાક આપું છું'' થી 
જો આપની નિષ્યત એક સાથે ત્રણ તલાક આપવાની છે તો એક સાથે ત્રણ તલાક 
લાગી જશે અત્તે જો એક સાથે ત્રણ તલાક આપવાની નિય્યત તથી તો ત્રણ અલગ 
અલગ પાકીના સમયમાં જેમાં આપે સંભોગ કર્યો ન હોય, એક એક કરીને ત્રણ 
તલાક લાગશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ ઃ ૩/૯૧ -૯૨) 

જયારે ત્રણ તલાક લાગી જશે તો એ મૃગલ્લઝા જ હશે, હવે ઈદ્દત પરી કર્યાં 
પછી ઓરત બીજા પર્‌્ષથી નિકાહ કરે અને બીજો પતિ તેની સાથે સંભોગ કર્યા 
પછી તલાક આપી દે, પછી ઈદ્દત પરી થઈ જાય તો હવે એ ઓરત ફરી આપના 
નિકાહમાં આવી શકે છે. તેને શરીઅતની વ્યાખ્યા પ્રમાણે હલાલો કહે છે. હલાલા 
વગર વર્ણન કરેલી ઓરત સાથે પહેલા પતિનો નિકાહ સહીહ નહીં થાય. 

દરે મુખ્તાર : ૩/ ૪૦૯, ૪૧૫) 

આપના લખવા પ્રમાણે જયારે તલાકનામું લખવામાં આવ્યં ત્યારે ઓરત 
અથવા કોઈ અન્ય હાજર ન હતં. તો આ વિશે યાદ રાખો કે તલાક માટે ગવાહોનં 
હાજર રહેવું જરૂરી નથી. ગવાહોની જરૂરત ત્યારે પડશે જયારે પતિ તલાક આપ્યા 
પછી ઈન્કાર કરે, આપે તલાકનામં લખીને તેનો એકરાર કર્યો છે, એટલે તેમાં 
ગવાહોની જરૂરત નથી. એવી રીતે ઓરતનું હાજર હોવું પણ જરૂરી તથી. ઓરતતતી 
તરક નિસ્બત કરીતે તલાકનામુ લખ્યં છે, એટલે તલાક થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 279 ત્રણ તલાકનું બયાન 

ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૩) હલાલાનો સહીહ તરીકા 

સવાલ (ર૨૬) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી હતી 
અને સાડા ત્રણ મહિનામાં તેની ઈદ્ત પણ પરી થઈ ગઈ અને એક વ્યકિત સાથે 
તેના નિકાહ થયા. નિકાહ પછી તે એ ઓરતને પોતાના ઘરે લઈ ગયો પછી તેને 
તલાક આપી દીધી, ત્યાર પછી પહેલો પતિ તેને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો, તો સવાલ 
એ છે કે બીજા પતિએ એ ઓરત સાથે એકાંતમાં મળવં જરૂરી છે કે નહીં ? પછી 
તેને તલાક આપ્યા પછી એ ઓરતને બીજી વખતે ઈદ્દત ભરવી જરૂરી છે કે નહીં ? 
તેમજ એ ઓરતે કોઈ કારણે પોતાનું ઓપરેશન પણ કરાવ્યં છે, તે વિશે હલાલાનો 
શું મસઅલો છે ? એટલે ઓપરેશત્ત વાળી ઓરતનો ત્રણ તલાક પછી હલાલાનો શું 
હકમ છે ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ત્રણ તલાકવાળી ઓરત પહેલા પતિ માટે ત્યારે હલાલ થશે જયારે બીજો 
પતિ તેની સાથે સંભોગ કરી લે, ત્યાર પછી તે એને તલાક આપી દે અને તલાકની 
ઈદ્ત પરી થઈ જાય એટલે જો એ સંભોગથી ગર્ભ રહયો છે તો બાળકના જન્મ 
પછી તેના નિફાસના દિવસો પરા થઈ ગયા પછી અને જો ગર્ભવતી ન હોય, હૈઝ 
આવતું હોય તો ત્રણ હૈઝ પરા થઈ ગયા પછી અને હૈઝ ન આવતું હોય તો ત્રણ 
મહિના પસાર થઈ ગયા પછી પહેલો પતિ ફરી નિકાહ કરીતે તેને પોતાની પાસે 
લાવી શકે છે, વર્ણન કરેલી શરતો વગર ન હલાલો સહીહ થશે અને ન તો બીજા 
નિકાહ. 

આ તફસીલથી એ વાત માલૂમ થઈ કે બીજા પતિએ સંભોગ કરવો પણ 
જરૂરી છે અને તેના તલાક આપ્યા પછી ઓરતે ઈદ્દત પરી કરવી પણ જરૂરી છે. આ 
બે શરતો વગર ત્રણ તલાકવાળી ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. માટે 
પૂછેલી સૂરતમાં આ શરતો સાથે જો હલાલો અને બીજા નિકાહ કર્યા છે તો હલાલો 
સહીહ થશે અને જો કોઈ શરત છુટી ગઈ તો ન હલાલો સહીહ થશે અને તત બીજા 
નિકાહ, 

નોંધ : ઓપરેશન કરાવવાથી હલાલા પર કોઈ અસર નહીં પડે. ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 280 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(ર૪) બે વ્યક્તિઓની હાજરીમાં પતિએ પોતાની પત્નીને 


દસ દસ વખતે તલાકના શબ્દો કહયા 

સવાલ (૨૨૬૭) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ઝઘડા દરમિયાન બે 
વ્યકિતઓની હાજરીમાં દસ વખતે તલાક આપી છે, છતાં બંને એક સાથે રહે છે. શું 
પતિનો એ ઓરતથી હજુ પણ નિકાહ બાકી છે ? અને જો પતિ તેને રાખવા માગે તો 
શંહક્મ છે? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં ત્રણ તલાકે મૃગલ્લઝા લાગી ગઈ. (ફતાવા હિન્દિય્યહ :૧ / 
૩૫૮) પતિ માટે હલાલા વગર એ ઓરતને રાખવી હરામ છે, માટે તરત જ અલગ 
થવું જરૂરી છે. હલાલા માટે કોઈ સ્થાનિક મુકતી અથવા કોઈ પંચાયતથી તફસીલ 
માલૂમ કરવામાં આવે, ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(રપ) પાંચ વ્યકિતઓની હાજરીમાં પતિનું ચાર અથવા 
પાંચ વખતે તલાક કહેવું 

સવાલ (૨૨૮૮) : મારી પત્રી મોહસીનાના નિકાહ ફરીદખાન રહીમખાન સાથે 
થયા હતા. જે હમણાં મંબઈમાં મેમણ કો. ઓપરેટીવ બેંકમાં નોકરી કરે છે. મારા 
કાકા તરીખ ૩૦ ડિસેમ્બર ૧૯૮૮ના રોજ કોઈ કામથી મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. કાકા 
અને તેમના સિવાય બીજા ચાર વ્યકિતઆની હાજરીમાં જમાઈએ ચાર અથવા પાંચ 
વખતે તલાક કહયું, જે બધા હાજરજનોએ સાંભળ્યું. માટે તેનાથી તલાક લાગી ગઈ 
છે. હવે પછીતો શરઈ હુકમ શં છે ? આ વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશો. 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલી સૂરતમાં જયારે પતિએ પત્નીને ચાર અથવા પાંચ તલાક હાજર 
જનોની સામે આપી છે, અને તે બધા હાજરજનો વિશ્વાસ ગવાહ છે, તો તલાકે 
મગલ્લઝા લાગી ગઈ. તેને લીધે હવે ઓરત હલાલા વગર એ વ્યકિત માટે હલાલ 
નહીં થાય. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર*) ચાર વખતે તલાક શબ્દ બોલીને તલાક આપ્યા 
પછી પતિ - પત્નીએ સાથે રહેવું 


સવાલ (રર#૯) : ઝેદ અને હિંદા પતિ - પત્ની હતા. તેમની વચ્ચે હમેશા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચહ ભાગ : પ 281 ત્રણ તલાકનું બયાન 
મહબ્બત કાયમ રહી, થોડા મહિના પહેલા બંને વચ્ચે એક નાની વાતમાં ઝઘડો થઈ 
ગયો, તેની ઉપર હિંદાએ ગસ્સામાં વિજળીના તાર પકડીને આત્મહત્યા કરવાની 
કોશિશ કરી, પરંત તેને બચાવી લેવામાં આવી, બીજી બાજુ ઝૈદે ગસ્સામાં તેને ચાર 
વખતે ''તલાક, તલાક, તલાક, તલાક'' કહયું પરંત બાદમાં આ વાત પર તેને સખત 
પસ્તાવો થયો અને હવે બંને સાથે રહેવા માગે છે અને હમણાં સાથે પણ રહે છે. 

માટે હવે સવાલ એ છે કે ઝૈદ તરફથી કહેલા શબ્દોને કારણે તલાક લાગી જશે 
કે નહીં ? જો તલાક લાગી ગઈ તો બંનેને સાથે રહેવાનો રસ્તા કયો હોઈ શકે છે ? 
અને જો તલાક ન લાગી તો ઝૈદના જિમ્મે આ શબ્દો બોલવાથી કોઈ કફફારો લાગશે 
કે નહીં? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે ઝેદે ચાર વખતે તલાક પોતાની પત્નીને સંબોધીને કહી 
છે તો આ તલાકે મૃગલ્લઝા લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૮) જેને કારણે 
પત્ની પોતાના પતિ માટે પરાયી બની જાય છે. માટે હવે હિંદા ઝૈદ માટે હરામ થઈ 
ગઈ. બંનેનં સાથે રહેવું જાઈઝ નથી, હરામ છે. વહેલી તકે બંતેએ અલગ થવું જરૂરી 
છે. જો બંને ફરી એક સાથે રહેવા માંગતા હોય તો તેના માટે હલાલો જરૂરી છે. 
એટલે હિંદા તલાક પછી ઈદ્દત પૂરી કરે પછી અન્યથી નિકાહ કરે, બીજો પાંતે 
સંભોગ કરે પછી એ તલાક આપી દે અને એ તલાક પછી ઈદ્દત પરી થઈ ગયા પછી 
બીજી વખતે ઝેદ સાથે ત્તિકાહ કરે. આ સુરતમાં બંને સાથે રહી શકે છે, તે સિવાય 
બંનેએ સાથે રહેવાની કોઈ અત્ય સરત તથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


(ર૭) ત્રણ તલાક આપ્યા પછી ૦૦ મિસ્કીનોને 
ખવડાવવાથી ઓરત હલાલ થશે ? 
સવાલ (ર૨૭૦) : એક મૃસલમાને પોતાની પત્નીથી ઝઘડા દરમિયાન તેને ત્રણ 
તલાક આપી દીધી. હવે તે તેની ઉપર હરામ થઈ ગઈ તો હવે ત્રણ તલાક લાગી 
ગયા પછી શરીઅતમાં કોઈ એવો રસ્તો છે, જેનાથી એ વ્યકિત એ જ ઓરત સાથે 
પેહલાની જેમ રહી શકે ? એક વ્યકિતનં કહેવં છે કે અમારા પીર સાહેબે કહયું હતું કે 
ત્રણ તલાક પછી €૦ મિસ્કીનોને ખવડાવવાથી એ જ ઓરત એ વ્યકિત માટે હલાલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિયચ્યહ ભાગ : પ 382 ત્રણ તલાકનું બયાન 

થઈ જાય છે, શં આ વાત સહીહ છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ત્રણ તલાક આપ્યા પછી હલાલા વગર ઓરત હલાલ નહીં થાય. આ વાત 
બિલ્કલ ખોટી છે કે ૬૦ મિસ્કીનોને ખવડાવવાથી ઓરત હલાલ થશે તેની કોઈ 
હકીકત નથી, મનઘડત મસઅલો છે. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૦, તફસીરે કુર્તબી : ૩ / ૧૪૭) 

હેલાલાની સરત એ છે કે પહેલા પતિ તરફથી તલાક આપ્યા પછી ઓરત 
તેની ઈદ્દત પુરી કરે, પછી બીજા પતિથી નિકાહ કરે પછી તે સંભોગ પછી તલાક 
આપે, પછી તેની ઈદ્દત પુરી થયા પછી ઔરત પહેલા પતિથી નવેસરથી નિકાહ કરી 
શકે છે. જો ઓરતને હૈઝ આવે છે તો ઈદ્દત ત્રણ હેઝ પરી થતા પુરી થશે અને જો 
હેઝ આવતું નથી તો ત્રણ મહિનાતી ઈદત છે. જો ગર્ભવત્તી છે તો બાળકના જન્મ 
વખતે ઈદત પુરી થશે. (સૂરએ બકરહ : ર૨૮, સૂરએ તલાક : ૪, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : 
ર / ર૭૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૮) તલાક માટે ગવાહ શરત છે કે નથી ? 

સવાલ (રર૭૧) ? એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને પ્રથમ બે તલાક આપી, ત્યાર 
પછી નિકાહ કરીને પાછી તેને લઈ આવ્યો, બીજા નિકાહના પાંચ - છ મહિના પછી 
જયારે કે તે ઓરત ગર્ભવતી હતી એ જ હાલતમાં એ વ્યાંકેતએ ઓરતને એક તલાક 
આપી અને પતિ આ વાતનો ઈન્કાર કરે છે, જયારે કે પત્નીનં કહેવં છે કે મેં જાતે 
તલાકને સાંભળી છે અને તેની આઠ વર્ષતી છોકરીએ પણ તલાકત્તે સાંભળી છે, તો 
શં તલાક માટે ગવાહતં હોવં શરત છે ? હવે એ ઓરત તેના નિકાહમાં રહેશે ? જો 
ફરી નિકાહ કરી લે તો પતિને કેટલી તલાક આપવાનો અધિકાર રહેશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો પહેલા બે તલાકે બાઈન આપ્યા પછી નિકાહ કર્યા હતા તો બાદમાં માત્ર 
એક તલાક આપવાથી ઓરતને તલાકે મગલ્લઝા લાગી જશે, કારણ કે હવે તે માત્ર 
એક જ તલાક આપવાનો માલિક છે. (જો એવી ઓરત જેને બે તલાક આપવામાં 
આવી હોય, જો તેના નિકાહ પહેલા પતિથી થયા હોય અને તેના તલાક અને નિકાહ 
વચ્ચે કોઈ બીજો પતિ આવ્યો ન હોય, તો હવે તેતો પતિ માત્ર એક તલાકનો માલિક 
રહેશે, હા, જો તેના તલાક અને બીજા વખતે નિકાહ દરમિયાન કોઈ બીજો વ્યકિત 
નિકાહ દ્વારા આવે છે તો પહેલો પતિ ત્રણ તલાકનો માલિક હોત એટલે કે પહેલા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 283 ત્રણ તલાકનું બયાન 
આપેલી બે તલાક ખતમ થયા પછી પહેલા પતિની તલાક પછી બીજા પતિથી 
નિકાહ અને સંભોગ કરવો જરૂરી છે. પૂછેલી સૂરતમાં એવી કોઈ વાત જોવા મળતી 
નથી તો હવે પહેલો પતિ માત્ર એક તલાકનો માલિક રહેશે, જો તેને પણ વાપરી 
નાંખી તો તેની પત્ની તેનાથી બિલ્કલ અલગ થઈ જશે અને હલાલા વગર તેના 
નિકાહ પહેલા પતિ માટે દુરસ્ત નહીં થાય.) પહેલા આપેલી બે તલાક પણ શુમાર 
થશે અને ત્રીજી તલાક પછી હવે તે એ વ્યકિતના નિકાહથી બિલ્કલ નીકળી ગઈ છે. 
હલાલા વગર તેની સાથે તિકાહ જાઈઝ નથી. 

તલાક માટે ગવાહ શરત નથી. જો ખેરખર પતિએ તલાક આપી છે, તો લાગી 
જશે ભલે તે કોઈએ સાંભળી હોય કે ન સાંભળી હોય, પતિને ખબર હોવી જોઈએ કે 
ઓરતને પોતાતી પાસે રાખવા માટે જઠં બોલી રહયો છે, તો આખી ઝિંદગી ઝિના 
કરવાનો ગ્નોહ લાગશે અને ઓરત માટે પણ જાઈઝ ત્તથી કે તે તલાકના શબ્દો 
સાંભળ્યા પછી તેની સાથે રહે. (જો પતિ ઈન્કાર કરતો હોય કે મેં તલાક નથી આપી, 
તો પત્નીએ ગવાહ પેશ કરવા જરૂરી છે, જો પત્ની પાસે ગવાહ ન હોય, તો પતિનું 
કથન વિશ્વાસપાત્ર ગણાશે. અલબત્ત ઓરતે પોતાના કાનથી તલાક સાંભળી હોય 
અને તેને પાકુ યકીન હોય તો એવી હાલતમાં તે પોતાની જાત પર પતિને કુદરત તત 
આપે અને ગમે તે રીતે તેનાથી અલગ થઈ જાય, તેને માલ આપીને તલાક લઈ લે, 
અથવા ખુલઅ માટે રાજી કરી લે અથવા અન્ય કોઈ સુરત, પરંત કોઈ પણ હાલતમાં 
પોતાની જાત પર કુદરત ન આપે.) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૯) ત્રણ તલાક પછી હલાલાની સુરત કેવી રહેશે ? 
સવાલ (રર૭ર) : મારા સાળાની છોકરી ઝોહરાને ત્રણ તલાક આપવામાં આવી 
હતી અને હવે તેના સાસરીયાના બધા રિશ્તેદારો પોતે જ પસ્તાય છે અને માફી 
માગીને ઝોહરાને પોતાની સાથે રાખવા આજીજી કરે છે, ગામના બધા વડીલો પણ 
એવં કહે છે કે તેને માક કરી દેવામાં આવે, તેના બાળકોની પરવરેશનો મસઅલો છે, 
તો શરીઅતમાં કોઈ એવો રસ્તો છે કે ત્રણ તલાક પછી છોકરી પોતાના પતિથી સાથે 
રહી શકે ? જો હલાલા દ્વારા આ શકય છે તો તેની સુરત બયાન કરવામાં આવે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
ત્રણ તલાક પછી પતિ - પત્નીને સાથે રહેવા માટે હલાલા વગર બીજો કોઈ 
રસ્તો નથી અને હલાલો કોઈ મજબરી વગર મકરૂહ છે, પરંત વર્ણન કરેલા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 284 ત્રણ તલાકનું બયાન 
મસ્અલામાં અવલાદની પરવરિેશની મજબૂરીને કારણે હલાલામાં કોઈ વાંધો નથી 
અને હલાલાની સરત આ છે કે તલાક પછી ઓરતની ઈદ્દ પૂરી થઈ જાય, જો 
ઓરત હેઝથી છે તો ત્રણ હૈઝ ખતમ થાય અતે ગર્ભવતી છે તો બાળકનો જન્મ 
થાય, ત્યાર પછી બીજા કોઈ પરષથી તેનો નિકાહ થાય, પછી તેનાથી સંભોગ કર્યા 
પછી બીજો પતિ તલાક આપે, પછી તેની ઈદ્દત પરી થયા પછી પહેલા પતિથી 
નિકાહ કરી શકે છે. તેમજ હલાલા માટે જે પરષથી નિકાહ કરવામાં આવી રહયા છે, 
તેની સાથે તલાકની શરત કરવી જાઈઝ નથી. પરંત ઈશારાથી એ પુરૃષને નિકાહનો 
મકસદ બતાવવામાં આવે તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૩૦) હલાલા માટે બીજા પતિથી તલાક આપવાની 
ચોખવટ કરવી 

સવાલ (રર૭૩) : ઝૈદે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી પછી તેને અફસોસ થયો 
અતે હવે ફરી એ જ ઓરતથી નિકાહ કરવા માગે છે, તે હલાલા માટે તેયાર છે. 
પરંત તે એવું ચાહે છે કે બીજા પતિથી ચોખવટ કરી દે કે હું એ ઔરતથી કરી નિકાહ 
કરવા ચાહં છં એટલે તમે પોતાત્ી ખશીથી તેને તલાક આપી દેજો, જેથી હં બીજી 
વખતે પોતાનું ઘર આબાદ કરી શકં, તો આ રીતે તલાક પહેલા ચોખવટ સાથે 
હલાલો દરસ્ત છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

હલાલાનો રસ્તો ત્યારે જ અપનાવવો જોઈએ જયારે કે હાલાત બિલ્કુલ કઠીન 
હોય, દા.ત. કે અવલાદ નાની હોય અથવા મોટા ઝઘડાતે રોકવાનો હોય, હલાલા 
માટે બીજા પતિ સામે તલાકની શરત રાખવી જાઈઝ તથી. અલબત્ત નિકાહથી 
પહેલા તેને એ નિકાહનો મકસદ સમજાવી દેવો જાઈઝ છે. અથવા જાતે બીજો પતિ 
એ મકસદ જાણતો હોય અને પોતાની ખુશીથી સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપી દે તો 
હલાલો દુરસ્ત થઈ જશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૩૧) તલાકે મુગલ્લઝા પછી ઈદ્ત અને હલાલો 
સવાલ (રર૭૪) : મારી બે બહેનોના નિકાહ એક જ ઘરમાં એટલે બે ભાઈઓ સાથે 
થયા હતા, પછી નાની બહેનને આજથી દસ મહિના પહેલા તલાક આપવામાં આવી, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 285 શ્રણ તલાકનું બયાન 
ત્યારથી તે મારા ઘરે રહેતી હતી પરંત કોઈ વાત પર મારાથી ઝઘડો થઈ ગયો, 
એટલે તે પોતાની મોટી બહેનના ઘરે (જે ઘરમાં તેનો પતિ પણ રહે છે.) જતી રહી 
છે, અને તે ઘરમાં તેનું ખાવું - પીવં, ઉઠવં - બેસવું વગેરે છે. તૌ શં આ રીતે તે એ 
ઘરમાં રહી રકે છે ? 

(૧) તેનો પતિ હમણાં બીજા ગામમાં નોકરી કરે છે, મારી બહેનને ત્રણ 
વર્ષની છોકરી પણ છે અને છોકરીને કારણે બધો ખર્ચ તે જ ભોગવી રહયા છે, તલાક 
પછી તેને ઈદ્દત અથવા મહેરનો ખર્ચ આપ્યો નથી, પરંત મારી બહેન જો એ ખર્ચને 
માક કરવા માગે તો માફ થઈ શકે છે ? 

(ર) હેવે મારો ભાઈ પણ એ જ ગામમાં ત્રણ દિવસથી રહે છે, તો મારી 
બહેન માટે ભાઈતા ઘરે રહેવં યોગ્ય છે, અથવા બનેવીના ઘરે ? 

(૩) જો અવલાદની મસ્લીહતતે ધ્યાનમાં રાખીને હલાલો કરવા માગે તો 
તેના માટે પતિથી ઓછી ઉમરના વ્યકિત સાથે નિકાહ કરવા જરૂરી છે. અથવા મોટી 
ઉમરત્તા સાથે ? નિકાહ પછી કેટલા દિવસ સધી તેની સાથે રહેવું જરૂરી છે ? શં બે 
- ત્રણ કલાક પછી તલાક આપી દે તો હલાલો સહીહ થશે કે નહીં ? નિકાહ પછી એ 
બીજા પતિતું સંભોગ કરવો જરૂરી છે અથવા સંભોગ કર્યા વગર માત્ર તલાક આપી 
દે તો કાકી થઈ જશે ? 

(૪) બીજા પતિએ તલાક આપ્યા પછી જો તે પોતાની મોટી બહેનના ઘરે 
(જેનો પતિ રિશ્તેદારીમાં તેનો જેઠ છે.) ઈદ્દત ગજારે, તો શું હુકમ છે ? એ ઈદ્તતો 
ખર્ચ તેનો પહેલો પતિ આપી શકે છે ? અથવા બીજા પતિથી ઈદતનો ખર્ચ લેવો 
જરૂરી છે ? જો એ ખર્ચ માફ કરી દેવામાં આવે તો કોઈ વાંધો છે ? 

(૫) હલાલો કરવાને કારણે કેટલા લોકો ગનેહગાર થશે ? એ ગૃનાહની માકી 
માટે કઈ શકલ છે ? અને હલાલો કરવો ગુનોહ છે કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હા ંમેદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો ત્રણ તલાક આપવામાં આવી છે અને એ જ સ્ત્રી - પરષ ફરીથી પતિ - 
પત્નીનો રિશ્તો કાયમ કરવા માગે તો હલાલો કરવો જરૂરી છે. (તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / 
૧૪૭, સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) તેના માટે પરષ કોઈ પણ ઉંમરનો હોય તેમાં કોઈ વાંધો 
તથી, અલબત્ત તેનું સમજદાર અને બાલિગ હોવું જરૂરી છે, અહીંયા સુધી કે 

ઓરતથી પાંચ અથવા દસ વર્ષ નાનો કે મોટો હોય તો પણ કોઈ વાંધો નથી. સંભોગ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 286 ત્રણ તલાકનું બયાન 
કરવાની શકિત ધરાવતો હોવો જોઈએ. ભલે તે બાલિગ હોવાની નજીક હોય. 
(અલબત્ત નાબાલિગથી તલાક લાગં પડશે નહીં. એટલા માટે જરૂરી છે કે છોકરો 
સંભોગ બાલિગથી પહેલા કરે પરંત તલાક બાલિગ થયા પછી આપે.) (રદુલ મુહતાર 
અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૪૧૦, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) 

જો એ બીજો પતિ સંભોગ પછી તલાક આપે પછી તેની ઈદ્દત પ્રી થઈ 
જાય, ત્યાર પછી ઓરત પોતાના પહેલા પતિ સાથે નિકાહ કરી શકે છે. 

જો બીજા પતિથી સંભોગને કારણે ગર્ભ રહી ગયો તો બાળકના જન્મ પછી 
અતે ગર્ભ રહયો નથી અને હૈઝ આવે છે તો ત્રણ હૈઝ ખતમ થતા ઈદ્ત પરી થઈ 
જશે, ત્યાર પછી જ પહેલા પતિથી નિકાહ કરી શકે છે. 

(સૂરએ બકરહ : ર૨૮, સૂરએ તલાક : ૪, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ર૭૪) 

(૧) જે ઘરમાં પતિએ તલાક આપી છે એ ઘરમાં ઈદ્દત ભરવી જરૂરી છે. 
(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ર / ૨૭૯) પરંત્ત જો તે ઘર ખબ જ નાનં હોય અને તલાક 
આપનારો પતિ ત્યાં જ રહે છે અને ગૃનાહમાં ફસાય જવાતો ખતરો હોય તો એ 
સરતમાં તલાક આપનારા પતિ માટે જરૂરી છે કે એ ઘરને ખાલી કરી દે, જો પતિ 
ઘર ખાલી કરવા માટે રાજી ન હોય તો પછી ઓરત પોતાના ભાઈના ઘરે ઈદ્દત 
ગજારી શકે છે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ૨૭૯) તે સિવાય ઓરતે ઈદ્દત 
દરમિયાન પતિતું ઘર છોડવું જાઈઝ નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ૨૭૯) જો કે 
અજ્ઞાનતાને કારણે ઓરત ઈદ્દ દરમિયાન પતિનં ઘર છોડી દે તો તે ગનેહગાર થશે. 
પરંત ઈદ્ત પરી થઈ જશે. પતિનું ઘર છોડી દેવાને કારણે ઈદ્દતમાં કોઈ અસર નહીં 
પડે. 

(ર) ઈદ્દ.ત દરમિયાન ભરણપોષણનો ખર્ચ પતિના જિમ્મે જરૂરી છે. (અલ 
મબ્સૂત : પ / ર૦૧, ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૫૫૭) જો ઓરત પોતાની ખશીથી આ ખર્ચ 
માકી કરી દે તો પણ જાઈઝ છે અને જો ઓરતની ગરીબીને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ 
પણ આ ઈદ્દતનો ખર્ચ બાદમાં આપી દે તો પણ જાઈઝ છે. (દર્રે મૃખ્તાર : # / ર૦૦, 
અલ અરબહ વન્નઝાઈર : ર૯૯) 

(૩) રસૂલલ્લાહ (સલ.) નું ફરમાન છે કે હલાલો કરનારા પર અને જેતા 
માટે હલાલો કરવામાં આવ્યો છે, બંને માટે અલ્લાહની લાનત છે. 

(અબૂદાવૃદઃ ૧ / ર૯#, હદીસ નં. ૨૦૭૮) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 287 ત્રણ તલાકનું બયાન 
તેનું કારણ એ છે કે નિકાહ હમેશા માટે કરવામાં આવે છે, માટે હલાલો 
કરનારાની સાથે પહેલા શરત કરીને સંભાંગ પછી કારણ વગર તલાક આપવાથી 
અથવા અપાવવાથી ગૃનોહ લાગ્‌ પડશે પરંતુ હલાલો દુરસ્ત થઈ જશે. 
પરંત્‌ જો હલાલો કરનારાની નિય્યત બિલ્કલ સહીહ છે કે તે આ જોઈને કે 
અજ્ઞાની પત્તિએ ગસ્સામાં તલાક આપી દીધી છે. બીજી બાજુ ઓરત બિલ્કુલ નિઃ 
સહાય છે, તેના રિશ્તેદારો બધા ગરીબ છે અથવા માલદાર છે, પરંત દિલના ફકીર 
છે, હવે અવલાદ અને ભરણપોષણની શી સરત થશે ? આ બધી વાતોને ઘ્યાનમાં 
રાખીને તેને પતિ - પત્ની વચ્ચે ફરીથી પતિ - પત્નીનો રિશ્તો કાયમ કરવા માટે 
આ કામ જાતે અથવા કોઈ નેક લોકોના મશ્વરાથી કર્ય તો સવાબતો હકદાર બનશે. 
(લમ્આત શર્હે (મિશ્કાત : ૨ / ર૨૮૪) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩ર) ત્રણ તલાક પછી ઈદ્ત પુરી થવા પર એ જ 


ઓરતથી નિકાહ કરવ 
સવાલ (ર૨૭૫) : હઝરત મફતી સાહેબ (દામત બરકાતહમ) 
અસ્સલામ્‌ અલયકુમ વ રહમતલ્લાહે વ બરકાતૃહ 
બાદ સલામ અરજ છે કે નીચેના તલાકના મસ્અલાનો વિસ્તૃત જવાબ સહી 
સિક્કા સાથે આપશો. 
પતિતું નામ : સૈયદ ઈદ્દીસ ઉમર 
પત્નીનં નામ : રુકસાના બીબી તજીર યાકબભાઈ 
હેં (ઈદ્દીસ બિત્ત ઉમરે) ઘરેલં ઝઘડાત્તે કારણે પોતાની પત્ની રકસાનાબીબીને 
આજથી સાત મહિના પહેલા ગર્ભની હાલતમાં ત્રણ તલાક આપી હતી. હમણાં તે 
મારા નિકાહમાં નથી. ઓરતને હમણાં સાત મહિનાના ગર્ભ સાથે બે બાળકો મારાથી 
છે. હવે એ તલાકવાળી પત્નીને હું ફરી પોતાના નિકાહમાં લાવવા માંગ છું તો 
ઈસ્લામી શરીઅત પ્રમાણે તેનો સહીહ તરીકો શં છે ? મહેરબાની કરીને વિસ્તૃત 
જવાબ સહી સિક્કા સાથે આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
વર્ણન કરેલી ઓરત પોતાના પતિ માટે હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. 
ગર્ભની હાલતમાં તલાક આપવાથી બાળકતા જન્મ પછી (જયારે નિકાસથી પાક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 288 ત્રણ તલાકનું બયાન 
થઈ જાય તો) ઈદ્દત પરી થઈ ગઈ, પછી બીજી વ્યકિતથી નિકાહ કરવા પડશે જેમાં 
બીજો પતિ સંભોગ પણ કરે પછી તે તલાક આપે અને તેની ઈદ્ત પણ ખતમ થઈ 
જાય એટલે હૈઝ આવી રહયું છે તો ત્રણ હૈઝ ખતમ થઈ જાય અને જો એ બીજા 
પતિથી ગર્ભ રહી ગયો છે તો બાળકના જન્મ પછી નિફાસથી પાક થઈ જાય, ત્યાર 
પછી પહેલા પતિથી નિકાહ કરવા સહીહ છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 
(૩૩) હલાલાનો તરીકો 

સવાલ (રર૭૮) : અમારે ત્યાં એક વ્યકિતએ નજીકના ગામમાં શાદી કરી, શાદી 
પછી તરત જ ખબર પડી કે છોકરી ગર્ભવતી છે અતે ત્રણ મહિનાનો ગર્ભ છે તો 
પતિએ હોસ્પિટલમાં જઈ ગર્ભ પડાવી દીધો અને શાદીતા છ મહિના બાદ ત્રણ 
તલાકે મગુલ્લઝા આપી દીધી, તલાક આપવાનું કારણ છોકરીનું ચારિત્ર્ય ખરાબ 
હતું, હવે તે એ જ છોકરીથી બીજી વખતે નિકાહ કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. ઈદતનો 
વખત પુરો થઈ ગયો છે, તો આપ હલાલાની શરઈ રીત જણાવશો. 

જવાબ : હામિદવ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ત્રણ તલાક આપવાથી ઓરત હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. હવે તેની 
સરત એ છે કે ઈદ્ત પરી થઈ ગયા પછી ઓરત બીજા કોઈથી શાદી કરી લે ત્યાર 
બાદ બીજો પતિ તેનાથી સંભોગ કરીને તેને તલાક આપી દે, જયારે ઈદ્દ.ત પરી થઈ 
જાય, તો હવે તે પહેલા પતિથી નિકાહ કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૩૪) તલાકે મુગલ્લઝામાં હલાલો જરૂરી છે 

સવાલ (રર૭૭) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ૬ -૭ મહિત્તા પહેલા તલાક 
આપી હતી અને તે પણ ત્રણ તલાક, હવે તે વ્યકિત પોતાની પત્નીને બીજી વખતે 
નિકાહમાં લાવવા માગે છે અને કહે છે કે હવે હલાલાની જરૂરત નથી તો શું હલાલા 
વગર નિકાહ સહીહ થશે ? અને શં હલાલા પછી ઓરતને ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી 
છે? અથવા હલાલા પછી તરત જ પહેલા પતિના તિકાહમાં આવી શકશે અને 
હલાલા વગર જાઈઝ હોવાની કોઈ સરત હોય તો માર્ગદર્શન આપશો. 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 289 ત્રણ તલાકનું બયાન 
પૂછેલી સૂરતમાં હલાલા વગર ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. 
ત્રણ તલાક પછી ઈદ્દત ગજારવામાં આવે, પછી ઓરત બીજા પરૃષથી શાદી 
કરે, બીજો પતિ તેની સાથે સંભોગ કરે ત્યાર પછી તે તેને તલાક આપી દે, પછી 
ઈદ્ત પરી કરીને તે ઓરત પહેલા પતિથી નિકાહ કરી શકે છે. હલાલા વગર પહેલા 
પતિથી નિકાહ કરવા હરામ છે. (અબદાવૃદ : ર / ર૮૪, હદીસ તં. ર૦૭૬) 
તલાક કોઈ ખેલ નથી. જરૂરત પરતી તેની ઈજાઝત આપવામાં આવી છે. 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) નો ઈર્શાદ છે. જાઈઝ કામોમાં અલ્લાહને સૌથી અપ્રિય કામ 
તલાક છે. માટે જરૂરતની વસ્તને જરૂરત પ્રમાણે વાપરવી જોઈએ. 
(ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૩૯, હદીસ નં. ૧૯૩૬) 
ઉલમાએ લખ્યં છે કે તલાક આપવાની જરૂરત પેશ આવે તો પત્નીને હૈઝથી 
પાક થયા પછી પાકીની હાલતમાં તલાક આપે જેમાં તેનાથી સંભોગ ત કર્યા હોય. 
અતે તે પણ એક એક કરીને તલાક આપવી જોઈએ. જેથી પતિ - પત્ની બંનેને 
વિચારવાનો મોકો મળે એટલા માટે કે જયાં સધી તફરત બાકી હોય છે, ત્યાં સુધી 
વસ્તની અસલ કિમત સમજમાં આવતી નથી. બાદમાં જયારે કદર થશે તો બંનેમાંથી 
જેત્તો કસુર હશે પોતાની ભૂલ પર પસ્તાશે અને બીજી વખતે પતિ - પત્નીના રિશ્તા 
વાળ જીવન ગજરવા પહેલ કરશે. જો રજઈ તલાક હશે તો ઈદ્દતમાં ફરી નિકાહ 
પઢયા વગર અતે ઈદ્દત પછી ફરી નિકાહ પઢીને પત્ની પતિ માટે હલાલ થઈ જશે. 
હલાલાની જરૂરત નહીં પડે. 
(હિંદાયહ કી શર્હે બિદાયહં : ૧ / ર૨૧, ફત્હુલ કદીર : ૩/ ૪૬ €) 
ત્યાર બાદ જરૂરત હોય તો બીજી તલાક આપી શકે છે. ત્યાર બાદ જો ત્રીજી 
તલાકની જરૂરત હોય તો તે પણ વાપરી શકે છે. પરંત સામાન્ય રીતે માનવી 
અજ્ઞાનતામાં અને બેદીનીને કારણે ઓછામાં ઓછી ત્રણ તલાક આપે છે અને 
બાદમાં પસ્તાય છે, જાહેર છે કે હવે પસ્તાવીને કોઈ ફાયદો નથી અને ત્રણ તલાક 
લાગી જશે કારણ કે તેને તલાક આપવાનો શરઈ તરીકો અપનાવ્યો નથી. એટલે તેતી 
સજા એ છે કે હલાલા વગર એ ઓરત તેના માટે હલાલ નહીં થાય. હલાલો પરષ 
માટે સજા એટલા માટે છે કે ઓરત મઈ માટે ખાસ વાપરવાની વસ્ત છે અને કોઈની 
ખાસ વસ્તને બીજા વાપરે એ માનવી બરદાશ્ત કરી શકતો નથી. (મિરકાતૃલ મફાતિહ : 
પ / ૧૪૯, હદીસ નં. ૩ર૯#) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 290 ત્રણ તલાકનું બયાન 
(૩૫) તલાક આપતી વખતે પત્નીનું હાજર હોવું જરૂર નથી 

સવાલ (૨૨૭૮) : ઘરના ઝઘડામાં એક વ્યકિતએ પોતાની પત્ની તરફ નિસ્બત 
કરીને તેની ગેરહાજરીમાં બે વ્યકિતઓ સામે ''મેં તલાક આપી'' ત્રણ વખતે કહયું, 
હાલાંકે તેની શાદીને માત્ર એક વર્ષ થયં છે. પછી તેને ત્રણ તલાકની તોટિસ પત્નીના 
ઘરે રવાના કરી. તો હવે સવાલ એ છે કે તલાક લાગી કે નહીં અને જો લાગી તો 
કેટલી લાગી ? રજૂઅની કોઈ સરત છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

કોઈ વ્યકિતએ પોતાની પત્ની તરફ નિસ્બત કરીને ત્રણ વખતે એવં કહયં કે 
''મેં તલાક આપી!'' તો પત્નીને ત્રણ તલાક લાગી ગઈ, હવે પત્ની હલાલા વગર 
પહેલા પતે માટે હલાલ નહીં થાય, ઓરતતં તલાકની મજલિસમાં હાજર રહેવં 
જરૂરી નથી. તલાક માટે તેતી તરક નિસ્બત કરવી કાફી છે. તેમજ તલાક માટે 
પત્નીને નોટિસ મોકલવી માત્ર તલાકની તાકીદ માટે છે. માટે હવે હલાલા વગર તે 
પોતાના પતિ માટે હલાલ થઈ શકતી નથી. (દુર્રે મુખ્તાર : ૩ / રર# - રર૭) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૬) પહેલા પતિના નિકાહ માટે બીજા પતિએ સંભોગ 
કરવો શરત છે 

સવાલ (રર૭૯) : એક ઓરતને તેના પતિએ ત્રણ તલાક આપી દીધી. ઈદ્દત પછી 
પતિના મિત્ર સાથે નિકાહ કરી દીધા. બંને એક જ ઘરે રહેતા હતા. પછી બીજા 
પાતિએ પણ તલાક આપી દીધી. બંને ચાર દિવસ સાથે રહયા. 

મશહૂર એ છે કે તેમને સંભોગ કર્યો નથી. બીજો પતિ પણ એ જ કહે છે કે મેં 
સંભોગ કર્યા નથી. તો શૂં તે ઓરત એ પહેલા પતિથી બીજી વખતે નિકાહ કરી શકે 
છે? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

બીજા પતિથી નિકાહ પછી જો સંભોગ કર્યો નથી અને તલાક આપી દીધી તો 
પહેલા પતિથી નિકાહ જાઈઝ તહીં થાય. 

બીજો પતિ સંભોગની મનાઈ કરતો હોય, તો ઓરતથી પુછવામાં આવશે જો 
તે અલ્લાહની કસમ ખાઈને કહે કે સંભોગ કર્યો છે તો તે પહેલા પતિ માટે હલાલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 291 ત્રણ તલાકનું બયાન 
થશે અને તેનાથી નિકાહ દરૃસ્ત છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૪) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 

(૩૭) ત્રણ તલાક પછી રુજૂઅનો અધિકાર નથી 
સવાલ (૨૨૮૦) : મારા એક મિત્રએ ગસ્સાની હાલતમાં પોતાની પત્નીથી કહયું કે 
હું તને તલાક આપું છું, હું તને તલાક આપં છું, બે વખતે કહયું. આ શબ્દો તેની 
માતાએ પણ સાંભળ્યા છે, થોડી વાર પછી માતા અને બહેનની હાજરીમાં ''હેં તને 
તલાક આપું છું. '' બે વખતે કહયું એટલે ચાર વખતે આ શબ્દો કહયા. 

ગુસ્સો ઠંડો થયા પછી કહયું કે હું તલાકથી રુજૂઅ કરુ છં તો શું આ સુરતમાં તે 
વ્યકિત એ ઓરતને બીજી વખતે પોતાની પત્ની બનાવીને રાખી શકે છે અને ચાર 
વખતે આપવામાં આવેલ તલાકથી રજૂઅ કરી શકે છે ? ઘરના લોકો પણ કહે છે કે 
તલાક નથી થઈ. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલી સુરતમાં ત્રણે તલાક લાગી ગઈ, એટલે પતિ માટે એ ઓરત 
હરામ થઈ ગઈ, બંને પરસ્પર પત્તિ - પત્નીનો સંબંધ રાખી શકતા નથી. ઈદ્દત પરી 
કરીને ઓરત કોઈ અન્યથી શાદી કરી લે અતે તે કોઈ કારણથી (સંભોગ થઈ ગયા 
પછી) તલાક આપી દે. તો ઈદ્દત પછી પહેલા પતિથી નિકાહ કરવા જાઈઝ છે. 
(કતાવા હિનત્દિય્યહ : ૧ / ૪ર) 

પતિનું એવં કહેવં કે મેં રૂજુઅ કર્યુ તેનો કોઈ વિશ્વાસ નથી, કારણ કે રજુઅ 
તલાકે રજઈમાં થઈ શકે છે. અહીંયા ચાર વખતે તલાક આપવાથી તલાકે મૃગલ્લઝા 
લાગી ગઈ, જેનાથી રૃજૂઅનો સવાલ જ નથી. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 

(૩૮) કોઈ મુસલમાનની મઝાક કરવી જાઈઝ નથી 
(૩૯) તલાકવાળી ઓરતને રાખવાની સુરત 
સવાલ (૨૨૮૧) : (૧) જો કોઈ મસલમાન પોતાના કોઈ મસલમાનને વહાબી 
અથવા વહાબરા કહે, તો તેના માટે શરીઅતમાં શં હકમ છે ? 

(ર) જો કોઈએ પોતાની પત્નીને તલાકે મગલ્લઝા આપી દીધી. હવે એ પરષ 

એક - બે વર્ષ રોકાઈને કોઈ બીજી આરતથી નિકાહ કરે છે. હવે પરિસ્થિતિ એવી છે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 292 ત્રણ તલાકનું બયાન 
કે પરતગાલનો કાયદો એ છે કે નિકાહ રજીસ્ટર થયા પછી એ ઓરતને તલાકે 
મગલ્લઝા આપ્યા પછી પણ રાખવી એ પતિની જવાબદારી છે, તો તેતી શં સરત 
હશે? 

ઉપરોકત મસાઈલમાં મોહલ્લાતા ઈમામ સાહેબને હક વાત કહેવા પર જો 
કોઈ વહાબી કહે તો શું હુકમ છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) શરીઅતમાં જયાં અલ્લાહના અને અલ્લાહના રસૂલના હકો બયાન કર્યા 
છે ત્યાં બંદાઓના હકો પણ બયાન કર્યા છે કે કોઈ પરષ કોઈ બીજા પરષનો અને 
કોઈ ઓરત બીજી ઓરતની મઝાક ન ઉડાવે એટલા માટે કે બની શકે છે કે જેની 
મઝાક ઉડાવવામાં આવી છે તે મઝાક ઉડાવનારાઓ કરતા બહેતર હોય. શરીઅતમાં 
એક બીજાને ખોટા ઈલ્કાબોથી યાદ કરવાની પણ મનાઈ કરવામાં આવી છે. 

(સૂરએ હજૂરાતઃ ૧૧) 

યાદ રહે કે નજદમાં અબ્દુલ વહહાબ તામના એક વ્યકિતનો જન્મ થયો. તેનો 
ઉલમાએ દેવબંદથી કોઈ સંબંધ નથી. ઉલમાએ દેવબંને ટીકા અને રિંદા માટે લોકો 
તેતી તરફ નિસ્બત કરીને ''વહાબી'' કહે છે. તેઓ સારા માણસ હતા, સાંભળ્યું છે કે 
હંબલી મઝહબમાં માનતા હતા અને આમિલ બિલ હદીસ હતા. શિર્ક અને 
બિદઅતથી રોકતા હતા પરંત સખ્તી તેમના મિઝાજમાં હતી. 

(ફતાવા રશિદિય્યહ : ર૪૧ - ર૪૨) 

જયારે સામાન્ય માણસને લાનતાન - નિંદા કરવી ગનોહ છે તો ઉલમાને 
લાનતાન - નિંદા કરવી વધારે ગુનાહ છે. તેમની નિંદા કરનારો કાસિક અને કાજિર 
છે. રસૂલલ્લાહ (સલ.) એ ફરમાવ્યં : જે ઉલમાની ઈજ્જત નથી કરતો તે અમારામાં 
થી નથી. (તિરમિઝીઃ ર / ૯૮, હદીસ નં. ૨૬૮૫) 

(૨) ....છાંઝ કડાક (સૂરએ બકરહ: ૨૩૦) 

જયારે ઓરતને તલાકે મગલ્લઝા આપવામાં આવી છે તા તે પોતાના પતિ 
પર હરામ થઈ ગઈ હવે પહેલા પતિ માટે હલાલ થવા માટે જરૂરી છે કે તે બીજી 
શાદી કરે અને બીજો પતિ શાદી કર્યા પછી સંભોગ કરે અને ત્યાર પછી તલાક 
આપી દે પછી તેની ઈદ્ત પુરી કરે. જે વ્યાકેત શાદી વગર પહેલા પતિ માટે એ 
ઓરતને હલાલ હોવાની વાત કરે છે તેના ઈમાનમાં ગડબડ છે. એટલા માટે અલ્લાહ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 293 ત્રણ તલાકનું બયાન 
તઆલાએ કર્ઓને પાકમાં ફરમાવ્યું : કે જે આરતને ત્રીજી તલાક આપવામાં આવે તે 
પોતાના પતિ માટે હરામ થશે જયાં સધી બીજા પાતેથી (નિકાહ) નહીં કરે, હલાલ 
નહીં થાય. અને કુર્બાને પાકનો ઈન્કાર કરનારો કાફિર છે, અને કુર્અાને પાકની 
વિરદ્ધ ભલે કોઈ હકૂમતનો કાનૂન હોય તે સ્વીકારવા લાયક નથી. 

શાદી કર્યા પછી બીજા પતિએ સંભોગ કરવો શરત છે. જેમકે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ.) એ રિકાઆ કરઝી (રદિ.) ની ઓરતને ફરમાવ્યં કે ત તારા પહેલા પતિ માટે 
હલાલ નહીં થાય, જયાં સધી કે ત્‌ બીજા પતિનો મજા ન ચાખી લે. 

(બખારીઃ ૨ / ૮૦૧, હદીસ નં. ૫૩૧૭) 

એટલે ઉલમાએ લખ્યું છે કે ઉલમાએ ઉમ્મતનો એકમત છે કે બીજા પતિથી 
સંભોગ શરત છે. ઝાહિદીએ લખ્યં છે કે ઈજમાએ ઉમ્મતથી બીજા પતિથી સંભોગ 
સાબિત છે. જે વ્યાકેતએ બીજા પતિથી સંભોગ કર્યા વગર નિકાહ કરી લીધા તો તેનો 
ચહેરો કાળો હશે અને અલ્લાહની રહમતથી દર હશે અને જે વ્યકિતએ તેના જાઈઝ 
હોવાનો ફતવો આપ્યો, જો ઈસ્લામી હકુમત છે તો તેને સજા આપવામાં આવશે. 
ખલાસતલ ફતાવામાં છે કે જે વ્યક્રિતએ ફતવો આપ્યો કે બીજા પતિથી સંભોગ કર્યા 
વગર નિકાહ સહીહ થશે. તો તેતી ઉપર અલ્લાહની, ફરિશ્તાઓત્તી અને તમામ 
લોકોની લાનત થશે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૪૧૦) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


છ,૭13ઉ%4% ક 7૪--:* હ“ પછાડ: ઈ9૫૦૫%# 


તર્જેમો : જો કોઈ વ્યકિતએ પોતાની પત્નીથી કહયું કે તારા અને મારા વચ્ચે નિકાહ 
નથી અથવા એવં કહયું કે તારા અને મારા વચ્ચે નિકાહ બાકી રહયા નથી, તો તલાક 
લાગી જશે, જો તેની તલાકની નિય્યત હોય, (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૫) 


ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 295 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
ઉપનામથી તલાકના હુકમ 


(૧) પતિના શબ્દો : ''તુ મારી ઉપર હરામ છે અને તુ 
મને ન જોઈએ'' નો હુકમ 

સવાલ (૨૨૮૨) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીથી ઝઘડા દરમિયાન ગસ્સામાં 
કહયું કે ''તારાથી સંભોગ કરવો મારા માટે હરામ છે, અને ત મને ન જોઈએ'' આ 
શબ્દો ઓરતે જાતે સાંભળ્યા, તો આ સરતમાં શરીઅતનો શું હુકમ છે ? નિકાહમાં 
કોઈ તકસાન આવશે કે નહીં ? અને સંભોગતો શં હુકમ છે ? જવાબ આપવા વિનંતી 
છે. 

જવાબ : હામિદવ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પતિના આ શબ્દો કે ''તારાથી સંભોગ મારા માટે હરામ છે, અને ત મને ત્ત 
જોઈએ'' ઈશારામાંથી છે. તલાક સિવાય બીજા કાર્યોમાં પણ વપરાય છે. પરંત 
પતિએ આ શબ્દો ગસ્સામાં કહયા છે એટલે એ તલાક માટે નકકી થઈ ગયા. માટે 
તેના પહેલા વાકયથી એક તલાકે બાઈન લાગી ગઈ. 

(કતાવા તાતારખાનિય્યહ : ૪ / ૪૫૮-૪૫૯) 

ત્યાર પછીનં બીજુ વાકય '' ત મને ન જોઈએ'' થી કોઈ તલાક લાગશે તહીં 
કારણ કે બાઈન તલાક પછી બીજી બાઈનના શબ્દો બેકાર થઈ જાય છે. (રદુલ 
મૃહતાર અલા દરિલ મખ્તારઃ ૩/૩૦૮) માટૅ પૂછેલી સૂરતમાં એક તલાકે બાઈન લાગશે. 

અને બાઈન તલાકનો હુકમ એ છે કે ઓરત ઈદ્દતમાં હોય અથવા ઈદ્દત 
ખતમ થઈ ગઈ હોય. બીજા નિકાહ (જે બંનેની ખુશીથી થશે) કરીને રજૂઅ કરી 
શકાય છે, તેમાં હલાલાની જરૂરત તથી. (કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર) ''વાત પુરી થઈ ગઈ'' ના શબ્દોથી તલાકનો હુકમ 
સવાલ (ર૨૮૩) : મારો પોતાની પત્ની ફાતિમાથી સામાન્ય બાબતે ઝઘડો થયો 
હતો. તેની ઉપર મારી સાસ હાજરાએ તલાકની માંગણી કરી હતી. તો મેં જવાબમાં 
કહયું '' વાત પુરી થઈ ગઈ'' તો શું આ શબ્દોથી તલાક થઈ કે તહીં ? મેં આ શબ્દો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 296 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
અનેક વખતે કહયા હતા, તેની ઉપર અમુક લોકો ગવાહ પણ છે. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં પતિના શબ્દો ''વાત પરી થઈ ગઈ'' થી તલાક નહીં લાગે 
કારણ કે પતિએ આ શબ્દો સાસના સવાલના જવાબમાં કહયા છે. 

(આ સહીહ છે કે તલાકની માંગણી સાસએ કરી હતી, પરંત તલાક તો 
પત્નીને જ આપવામાં આવે છે કોઈ પોતાની સાસુને તલાક આપતો નથી. વર્ણન 
કરેલી સરતમાં તલાકની માંગણી છે અને તેના જવાબમાં પતિએ કહંયં કે '' વાત 
પરી થઈ ગઈ”' તેમાં સાસુની માંગણી પર નિસ્બત તો પત્ની તરફ જોવા મળે છે, 
એટલે તલાક લાગી જશે.) (મજતબા કાસમી) 

અલબત્ત જો પતિ ઓરતને સંબોધીને આ શબ્દો કહે અને એ શબ્દોમાં 
તલાકની નિયષ્યત પણ કરે (અથવા વાતચીત તલાકતની હોય) તો તલાક લાગી જશે 
અને જો તે તલાકનો ઈન્કાર કરે છેં, તો તલાક નહીં લાગૈ, કારણ કે નિય્યત જોવા 
મળતી નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયડ : ૧ / ર૩૫) કક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૩) જો પતિએ કહયું : મારી ''જન્મતી'' (જન્મ 


આપનારી) ને તલાક તો શું હુકમ છે ? 


સવાલ (૨૨૮૪) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ગસ્સાની હાલતમાં એવં કહયં કે 
જો હું અથવા ત અથવા તારી અવલાદ તારી માતાના ઘરે ગયા તો મારી જન્મતી 
(જન્મ આપનારી) ને તલાક, એક વ્યકિતએ તેનાથી કહયું ચપ રેહ, તારી પત્નીને તો 
એક તલાક તો થઈ ગઈ પરંતુ પતિ એવું કહે છે કે મેં તો એવું કહયું છે, '' પોતાની 
માતાના ઘરે જશો તો તલાક'' તો એવી સુરતમાં શરીઅતમાં શું હુકમ છે ? શું તરત 
જ તલાક લાગી જશે અથવા શરત જોવામાં આવશે તો તલાક લાગશે ? જવાબ 
આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ ઃ હાંમેિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પતિત કહેવં સહીહ છે. માત્ર વર્ણન કરેલા શબ્દો બોલવાથી તલાક નહીં થાય, 
જયાં સધી શરત ત જોવામાં આવે, આ તલાકને શરીઅતની પરિભાષામાં ''મઅલ્લક 
તલાક'' કહે છે. માટે જયાં સધી ઓરત અથવા તેની અવલાદ અથવા તેનો પતિ તે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 297 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
ઓરતત્તી માતાના ઘરે નહીં જાય, તલાક નહીં લાગે. 

(હેદાયહ કી શર્હ બિદાયહ : ૧ / ર૪૪) 

આ હકમ પણ ત્યારે છે જયારે ક પૂછેલી સરતમાં પતિએ શબ્દ '' જન્મતી'' 

થી મારા બાળકોને જન્મ આપનારી'' મરાદ લીધી હોય, (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૩૭૪) 

અને જો '' જન્મતી'' થી તેનો અસલ અર્થ લીધો હોય એટલે મને જન્મ આપનારી'' 

મતલબ મારી માતા, તો જાહેર છે કે આ સરતમાં તલાક નહીં લાગે અને તેના આ 

શબ્દો બા1તિલ ગણાશે , કારણ કે વ્યકિતને પોતાની માતાને તલાક આપવાનો કોઈ 

અધિકાર નથી. પરંત સવાલમાં સ્પષ્ટ છે કે પતિએ '' જન્મતી'' થી પોતાની પત્ની જ 

મરાદ લીધી છે, માટે આ મૃઅલ્લક (શરતી) તલાક થશે અતે જયાં સધી શરત પરી 
નહીં થાય તલાક નહીં લાગે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪) ''મેં છોડી દીધી '' થી કઈ તલાક લાગશે ? 
સવાલ (રર૮૫પ) ? એક વ્યકેતએ પોતાની પત્ની સઈદાને પહેલા બે તલાકો આપી 
હતી અને રજૂઅ કરી લીધી હતી, આ વખતે તેને એવં કહયું કે '' મેં સઈદાને છોડી 
દીધી છે.” તો શું હુકમ છે ? તલાક થઈ કે તહીં ? અને થઈ તો કઈ તલાક થઈ ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

'મેં સઈદાને છોડી દીધી'' અસલમાં ઈશારાના શબ્દોમાંથી છે. પરંત રિવાજ 
પ્રમાણે તેને તલાક માટે બોલવામાં આવે છે. માટે એક તલાક લાગી જશે. 

(રદલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મૃખ્તાર : ૩ / ર૯૯) 

આ લખાણથી પહેલા પણ પતિ બે તલાક આપી રૃજૂઅ કરી ચુકયો છે. એટલે 
તે હવે પોતાની પત્નીને માત્ર એક તલાક આપવાનો હક ધરાવે છે. જે આ શબ્દોથી 
પૂર્ણ થઈ ગયો અને ત્રણ તલાક પૂર્ણ થઈને ઓરત પતિ માટે હરામ થઈ ગઈ. હવે 
હલાલા વગર હલાલ નહીં થાય. (તફસીરે કુર્તબી : ૩ / ૧૪૭, સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૫) મારે નથી રાખવી'' થી કઈ તલાક લાગુ પડશે ? 
સવાલ (રર૮#) ? ઝેદની પત્ની અને તેની વાલિદા વચ્ચે ઝઘડો થતો રહેતો હતો 
એક વખતે ઝઘડો થઈ રહયો હતો કે ઝેદે ગસ્સામાં કહયં ''મારે તને રાખવી નથી 
જેથી હમેશાનો ઝઘડો ખતમ થઈ જાય.” ઝેદને નિષ્યતની ખબર નથી. તો શું 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 298 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 

મસઅલો છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલ વાકય : ''મારે તને રાખવી નથી જેથી હમેશાનો ઝઘડો ખતમ થઈ 
જાય.'' તલાકના અનસંધાનમાં શબ્દ ઈશારાનો છે. જો નિષ્યત તલાકની છે તો એક 
બાઈન તલાક લાગી જશે. જો નિય્યત તલાકની નથી તો તલાક નહીં લાગે. 
લખાણની સરતમાં નિય્યતની ખબર નથી. માટે તલાક નહીં લાગે. (તબ્યીનુલ હકાઈક : 
ર / ર૧૪, ફતાવા ખાનિય્યહ : ૪ / ૪૬૦) કક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે, 


(ન) ''મેં રજા આપી દીધી'' કહેવાયી તલાક લાગી જશે 
કે નહીં ? 

સવાલ (રર૮૭) ઃ મારી બહેનના નિકાહ ''ખરોડ'' ગામમાં આજથી રપ વર્ષ પહેલા 
થયા હતા. હમણાં અમક મદતથી પતિ - પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયા કરે છે. બહેને 
કહયું કે મને રજા આપી દો તો બનેવીએ ગુસ્સામાં કહયું '' તને રજા જ છે.'' આ 
રીતે તેણે બે વખતે કહયં તો આ સરતમાં તલાક થઈ કે નહીં ? જો થઈ તો રજૂઅની 
શી સુરત રહેશે ? જો બે તલાક થઈ તો પછી શું હુકમ છે ? તફસીલથી જવાબ 
આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ :ઃ હામિઇંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલી સુરતમાં પતિનું ઓરતની માંગણી પર એ કહેવું કે '' તને રજા જ 
છે.'' તેનાથી તલાકે બાઈન લાગી જશે. કારણ કે આ શબ્દો ઈશારામાંથી છે અને જો 
કે ઓરતની માંગણી પર કહયા એટલે (નિય્યતથી) તેનાથી તલાકે બાઈન લાગી 
જશે. (તબ્યીતલ હકાઈક : ર / ર૧૪) અતે એક જ તલાક એટલે લાગશે કે કાયદો છે. 
ઝં ઝઃ% બાઈનતે બાઈન પર કોઈ હક નથી. (મજમઉલ અન્હરઃ ૧/૪૦૮, ૪૦૭) 

તલાકે બાઈનનો હકમ એ છે કે ઈદતમાં અથવા ઈદત પછી નવા નિકાહ 
પઢીતતે ફરીથી પત્ની બનાવી શકાય છે. તેમાં હલાલાની જરૂરત નથી. (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ ઃ ૧ / ૪૭ર) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે, 

(છ) તલાકમાં ઈશારાના શબ્દો અનેક વખતે બોલવાથી 


એક જ તલાક લાગશે 
સવાલ (૨૨૮૮) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ચાર - પાંચ વ્યકિતઓની સામે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 299 ઉપનામયી તલાકનો હુકમ 
કહયું તને એક તલાક, ત્યાર પછી તેને ચાર વખતે કહયું, ''મેં તારી છટ્ટી કરી દીધી'' 
આ વાત પર ચાર - પાંચ વ્યાકેતઓ ગવાહ છે. હવે એ વ્યકિત કહે છે કે મેં એક 
તલાક આપી છે. તો આ સરતમાં કેટલી અને કઈ તલાક લાગશે ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં જયારે તેને એક તલાક સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી તો તેનાથી એક 
રજઈ તલાક લાગી ગઈ. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) ત્યાર પછી ચાર વખતે 
'' મેં તારી છટ્ટી કરી દીધી'' તો આ શબ્દો ઈશારામાંથી છે. પરંત તલાકના અર્થમાં 
વપરાતા હોવાથી તેનાથી પણ બીજી તલાક લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૩૭૬) 
અતે જોકે આ ઈશારામાંથી છે, એટલે વારંવાર બોલવાથી પણ એક જ તલાક 
લાગશે. 

માટે પહેલી એક અને આ બીજી એમ બે તલાક ગણાશે. અતે આ બંને તલાકે 
બાઈન છે. એટલે કે રજઈ જયારે બાઈત્ત સાથે મળે છે, તો તે પણ બાઈન થઈ જાય 
છે. ભલે રજઈ બાઈતથી પહેલા હોય કે બાદમાં કારણ કે તલાકે બાઈન રજઈ સાથે 
મળવાથી રજૂઅનો હક ખતમ થઈ જાય છે. 

(રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૩૦૮) 

પરંત તે વ્યકેત બીજી વખતે નિકાહ કરીને એ ઓરતતને પોતાની પત્ની બનાવી 
શકે છે અને તેના માટે ઈદ્ત ભરવી અથવા હલાલો કરવાની જરૂરત નથી. 

(નોંધ : પૂછેલી સરતમાં પતિએ '' તને એક તલાક'' કહેવા પછી ચાર વખતે 
''મેં તારી છટ્ટી કરી દીધી'' કહેવાથી બે તલાકનો હુકમ ત્યારે લગાવવામાં આવશે 
જયારે કે તેમાં ''મેં તારી છટ્ટી કરી દીધી'' થી વધારાની તલાક આપવાનો ઈરાદો કર્યો 
હોય કારણ કે હઝરત મકતી સાહેબના કથન પ્રમાણે આ શબ્દો તલાક સંબંધે ઈશારા 
માટે વપરાય છે. તો તેમાં ત્યારે તલાક લાગશે જયારે કે તલાકનો ઈરાદો હોય. નહીં 
તો એ પણ બની શકે છે કે પતિએ તલાક આપ્યા પછી તેની જાણ માટે કહયા હોય, 
''મેં તારી છટ્ટી કરી દીધી.'' એટલે તલાક આપી દીધી. એટલે પૂછંલી સરતમાં 
પતિએ આ શબ્દોથી તલાકનો ઈરાદો કર્યા હોય તો તલાકે બાઈન લાગશે, નહીં તો 
માત્ર એક રજઈ તલાક લાગશે.) (મુજતબા હસન કાસમી) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 300 ઉપનામથી તલાકનો હકમ 
(૮) ''હું તને અલગ કરું છું તુ મારા કોઈ કામની નથી'' 


કહેવાથી તલાક લાગશે ? 

સવાલ (ર૨૮૯) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મામલામાં કે એક વ્યકિતનો 
હમેંશા પોતાના માતા - પિતા અતે પત્નીથી ઝઘડો થતો રહેતો હતો, કારણ કે તે 
વ્યકિત મહેનત મજરી કઈ કરતો ન હતો અને ઘરનો સામાન વેચીને જીવન ગજારતો 
હતો. તેમજ લોકોથી પણ કરજ લેતો હતો તને અદા કરવાની કોઈ સરત ન હતી. 
અંતે નોબત અહીંયા સધી પહોંચી કે ભરણપોષણની કોઈ સરત બાકી ન રહી તો 
ઘરમાં ઝઘડો શરૂ કરી દીધો અને પત્ની પર જુલ્મ કરવા લાગ્યો. પિતાથી હમેશાનો 
આ જુલ્મ ન જોવાયો એટલે તેમણે રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે તારી પત્નીનો શં ગનોહ 
છે? કે જેથી તૃ આટલો જુલ્મ કરે છે ? આ સાંભળીને છોકરાએ પોતાના પિતાને 
પણ ખુબ માર્યા અને પત્નીને પણ ખુબ મારી અને કહયં કે ત હમણાં જ ઘરેથી 
નીકળી જા. જતી રહ, ત મારા કોઈ કામની નથી, હં તારી આજે છઠટ્ટી કરં છું, તને 
એકલી જ લાવ્યો હતો અને આજે એકલી જ કાઢી રહયો છં, તારા કપડા, બેગ અને 
જે કંઈ અહીંયા છે, તે બધું લઈ જા, તારા આવવાથી મારું ઘર બરબાદ થઈ ગયું, ત 
ચાલી જા, નહીં તો લાત મારીને સીડી ઉપરથી નીચે કેંકી દઈશ, વગેરે શબ્દો તેમજ 
ગાળો પણ બોલતો રહયો. 

આ શોર સાંભળીને તેના પડોશમાંથી એક પરૃષ અને એક સ્ત્રી પણ તેતા ઘરે 
પહોંચ્યા કે કોઈ પણ રીતે ઝઘડાને ખતમ કરે તેને ઘણં સમજાવ્યો કે ત્‌ આવા શબ્દો 
ન બોલ, જો તારે તેને છોડી દેવી છે અને છટી કરવી છે તો વિશ્વાસુ વ્યાંકેતઓ સામે 
તેની છુટ્ટી કરી દેવી, આ સાંભળીને તેણે કહયું મને કોઈ ગવાહની જરૂરત નથી, એ 
હમણાં જ મારા ઘરેથી નીકળી જાય, નહીં તો લાત મારીને નીચે ફેકી દઈશ. અંતે 
છોકરી મજબર બનીને પોતાના પિતાના ઘરે આવી ગઈ. કારણ કે હવે તેને પોતાની 
જાનનો ખતરો હતો, જે વખતે એ વ્યકિતએ ઉપરોકત શબ્દો કહયા તે વખતે તેના 
પિતા, માતા, એક પડોશી પરષ અતે સ્ત્રી પણ હાજર હતા અને અમક લોકો 
બહારના પણ હાજર હતા, જેમણે આ બધં સાંભળ્યં અતે જોયું છે. 

જો કે વર્ણન કરેલ શબ્દો વારંવાર કહેતો રહયો, ઉપરાંત એ કે તલાકનામં 
લખેલં પણ હતં, જે તેની માતાએ લઈને ફાડીને ફેંકી દીધં છે. વર્ણન કરેલા શબ્દો જે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 301 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
પતિએ કહયા છે કે હું તને એકલી લાવ્યો હતો અને એકલી જ કાઢી રહયો છં, આ 
શબ્દો પર ગવાહ હાજર છે, બે પાંબદ ઈમામ છે. એક બીજી ઓરત અતે પતિનો 
પિતા પણ હાજર હતો, 

માટે પૂછેલી સરતમાં એ છોકરી પર તલાકે બાઈન લાગશે અથવા મગલ્લઝા 
અને શું છોકરીને હવે ઈદ્ત ભરવી પડશે ? ખુલાસા સાથે જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પતિએ પોતાની પત્નીને ગુસ્સાની હાલતમાં અને આજુબાજુથી આવેલા લોકો 
સામે કહયું કે હં તારી આજે છુટ્ટી કરું છું તો તલાક લાગી જશે. 

અસલમાં આ શબ્દો તલાકના ઈશારા માટેના છે. પરંતુ વધુ પ્રમાણમાં 
વપરાવવાથી તલાકના અર્થમાં વપરાય છે. માટે રજઈ તલાક લાગી ગઈ. 

એવી રીતે પતિનું પોતાની પત્નીને કહેવું કે તૃ મારા કોઈ કામની નથી. આ 
તલાક માટેનો ઈશારો છે. તેને કારણે તલાકે બાઈન લાગી ગઈ. 

માટે પરિણામ એ આવ્યું કે પતિએ જયારે પહેલા કહયું કે હું તારી છટ્ટી કરું છું 
તો તેનાથી એક રજઈ તલાક લાગી ગઈ. ત્યાર પછી આસપાસના લોકોએ આવીને 
સમજાવ્યો તો બીજી વખતે એ જ શબ્દો વાપર્યા તો બીજી તલાક લાગી ગઈ, તેની 
સાથે વર્ણન કરેલી હાલતમાં પતિએ કહયં કે ત મારા કોઈ કામની નથી, તેનાથી 
ત્રીજી તલાક લાગી ગઈ. બધી મેળવીને કુલ ત્રણ તલાક લાગવાથી તલાકે મુગલ્લઝા 
લાગી જશે. જો પતિ વર્ણન કરેલ કાર્યોનો એકરાર કરે છે તો તલાકે મગલ્લઝા લાગી 
જશે. 

જો પતિ ઈનકાર કરે છે તો ગવાહોને ઓરતના દાવા પર બોલાવીને સહીહ 
હકીકત પર ફેસલો કરવામાં આવશે. પતિના ઈન્કાર પર ઓરત ક્યા શબ્દોનો દાવો 
કરે છે અથવા ગવાહ કઈ વાતની ગવાહી આપે છે જેવું કે આપે લખ્યં જો એ વાત 
પર બે ઈમામો ગવાહી આપશે તો તલાકે બાઈત લાગી જશે. તલાકે બાઈનમાં ઈદ્દત 
ભર્યા પછી ઓરત બીજા નિકાહ કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 

(૯) તલાકે રજઈ અને તલાકે બાઈન 

સવાલ (ર૨૯૦) ઃ એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને બે તલાક આપી દીધી, હજુ એક 
તલાક બાકી છે. તો શં ઓરત તેના નિકાહમાં બાકી રહેશે અથવા તેને ઈદત ખતમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 302 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
કરીને ફરી નિકાહ પઢવા પઢશે ? તફસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જો શબ્દ 'તલાક'' (અથવા તલાક માટે વપરાતા સ્પષ્ટ શબ્દો) થી બે તલાક 
આપી છે તો બંને લાગી ગઈ. પરંત રજઈ હશે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) 
તેનો હુકમ એ છે કે જયાં સધી પત્ની ઈદ્દતમાં હોય ફરી નિકાહ કર્યા વગર રજૂઅ 
કરી શકે છે અને ઈદ્દત પછી ફરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત પડશે. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) 
અને જો તલાક શબ્દને બદલે બીજા ઈશારાના શબ્દોથી તલાક આપી તો 
ઈદ્દતમાં અને ઈદ્દત પછી દરેક હાલતમાં ફરી નિકાહની જરૂરત પડશે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર) જો કે આ તલાકે મગલ્લઝા નથી એટલે પત્ની માત્ર ફરી નિકાહ 
પઢવાથી હલાલ થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૭ર) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૧૦) તલાક બાઈનની ઈદ્ત અને તેમાં નિકાહ 
સવાલ (૨૨૯૧) : જો કોઈએ પોતાની પત્નીને તલાકે બાઈન આપી તો તેતી ઈદ્દત 
કેટલી છે ? અને જો ફરી તે ઓરતથી નિકાહ કરવા માગે તો ઈદ્દતમાં કરી શકે છે 
અથવા ઈદ્દત પછી કરવા જરૂરી છે ? તેમજ જો ઈદ્ત ખતમ થઈ જાય તો શું ત્રીજી 
તલાક પણ લાગી જશે? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
તલાકે બાઈન હોય, રજઈ હોય કે મગલ્લઝા બધાની ઈદ્દત જો હૈઝ આવતું 
હોય તો ત્રણ હૈઝ, ગર્ભ હોય તો બાળકના જન્મ સમયે (એટલે બાળકનો જન્મ થઈ 
જાય અથવા ગર્ભ પડી જાય) અને હૈઝ બંધ થઈ ગયં હોય તો ત્રણ મહિના પરા 
કરવા જરૂરી છે. એટલો વખત પસાર થયા પછી ઈદ્દત પુરી થઈ જશે, 
(સૂરએ બકરહ : રર૮, સૂરએ તલાક : ૪, હિદાયહ ફી શર્ત બિદાયહ : ર / ર૭૪) 
તલાકે બાઈન આપવા પર પતિ એ ઓરતથી ઈદ્દતમાં અથવા ઈદ્દત પછી 
(બંને હાલતમાં) હલાલા વગર નિકાહ કરી શકે છે. (દર્રે મુખ્તાર : ૩ / ૪૦૯) ઈદદત 
ગુજારવા પર તે (બાઈન) તલાકે મગલ્લઝા બનતી તથી. તલાક આપ્યા વગર કોઈ 
તલાક લાગતી તથી. (દરે મુખ્તાર : ૩ / રર૬-૨૨૭) તલાકે મૃગલ્લઝા માટે ત્રણ તલાક 
આપવી જરૂરી છે. (અલ લુબાબુ કી શર્હે કિતાબ : ૩ / ૪ર) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધૃ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 303 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
જાણનાર છે. 

(૧૧) જો પતિએ પત્નીને કહયું, તુ ત્રણ ચાર મહિના 

માટે તારા ઘરે ચાલી જા, તળે ? 

સવાલ (રર૯ર) ઃ એક વ્યકિતની પત્નીએ હાલાતથી મજબર થઈને પોતાના પતિથી 
કહય કે હવે મારાથી બરદાસ્ત થત નથી તો પતિએ કહયં કે હું પણ મજબર છું ત 
ત્રણ - ચાર મહિના તારા ઘરે ચાલી જા. તો શું આનાથી તલાક લાગશે ? 

જો આ સરતમાં ઓરતને તલાક લાગી ગઈ તો શં હલાલાની જરૂરત પડશે ? 

જવાબ : હા મેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

અમક શબ્દો એવા છે જે તલાકના અર્થમાં આવતા નથી, પરંત પતિ - પત્ની 
જો તલાક વિશે પરસ્પર ચર્ચા કરતા હોય, દા.ત. પત્નીએ પતિને એવું કહયું કે હું તો 
આ ઘરના કામથી કંટાળી ગઈ છું, આપને મંજર હોય તો મને તલાક આપી દો. એ 
વખતે પતિએ કહયું ત્‌ ચાલી જા, મારા ઘરેથી નીકળી જા, તો વર્ણન કરેલા શબ્દોથી 
જો પતિ તલાકની નિય્યત કરે તો ઓરતને તલાકે બાઈન લાગી જશે. 

જો તલાકતી નિય્યત ન હોય તો પતિના કહેવાનો અર્થ એ છે કે '' જા તૃ બહાર 
જા અને પોતાનં કામ કર, થાકી ગઈ હોય તો તારા માતા - પિતાના ઘરે ત્રણ - ચાર 
મહિના જઈને આરામ કર.'' તો તલાક નહીં લાગે. 

(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૨૩૫) 

તલાકે બાઈનમાં ભલે ઈદ્દત બાકી હોય કે ન હોય, નવા નિકાહ પઢવાની 
જરૂરત પડશે. હલાલાની જરૂરત નથી. પોતાના પતિ સાથે એ ઓરત ઈદતમાં 
અથવા ઈદ્દત પછી નિકાહ કરી શકે છે, જયારે કે એ ઓરત નિકાહ માટે રાજી હોય. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧ર) ''ફારગતી'' ના શબ્દથી તલાક આપવાનો હુકમ 
સવાલ (ર૨૯૩) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ફારગતી, કારગતી કહયું એ 
શબ્દોતે તેતી પત્ની અને બીજા લોકોએ પણ સાંભળ્યા, આ રીતે કહેવાથી પત્ની 
પતિના નિકાહમાંથી નીકળી જશે ? 

ફારગતીનો શબ્દ શું તલાકના અથમાં છે ? જો તલાકના અર્થમાં છે, તો તલાક 
માટે કેટલી વખતે તે બોલવં પડશે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 304 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
વર્ણન કરેલ ''ફારગતી'' સિવાય કુલ તલાકના શબ્દોમાંથી ઓછામાં ઓછા 
શબ્દો બોલ્યો હોય, તો કઈ તલાક લાગશે ? અને કેટલી ? બીજી વખતે નિકાહ માટે 
શં કરવં જોઈએ ? ફારગતી અને તલાક વચ્ચે શં ફરક છે. 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
'ફારગતી'' ગુજરાતી ભાષામાં તલાક માટે ઈશારાનો શબ્દ છે. જો તેતે 
બોલતી વખતે તલાકની નિય્યત હશે તો એક બાઈન તલાક લાગી જશે. ચાર - પાંચ 
વખતે બોલશે તો પણ એ ક જ તલાકે બાઈન લાગશે. 
(તબ્યીનલ હકાઈક : ર / ૨૧૪, ફતાવા તાતારખાનતિય્યહ : ૪ / ૪£૦) 
(જો રિવાજમાં ''ફારગતી'' તલાકના અર્થમાં જ વપરાતો હોય અને અન્ય 
કોઈ અર્થમાં ન વપરાતો હોય (જેમકે ગજરાતમાં રિવાજ છે કે તેનાથી ગુજરાત 
વાસીઓ તલાક જ સમજે છે.) તો પછી તેનાથી તલાકે રજઈ લાગશે, ભલે તલાકની 
નિય્યત હોય કે ન હોય અને એ સુરતમાં જો એક અથવા બે તલાક એ જ શખ્દોથી 
આપવામાં આવે તો પહેલી તલાક સાથે મળી જશે. જો એક અથવા બે તલાક આપી 
છે, તો ઈદ્તની અંદર રજૂઅ કરવું કાફી છે. હા, જો ઈદ્ત ખતમ થઈ જાય તો ફરી 
નિકાહ કરવા જરૂરી છે. પરંત જો ત્રણ વખતે આ શબ્દો બોલ્યો તો ત્રણ તલાક લાગી 
જશે. આ એવું જ છે જેમકે બિહારમાં ''મેં જવાબ આપ્યો'' કે બિહારવાસીઓ તેનાથી 
તલાક જ મરાદ લે છે અને બસ. માટે આ તલાક માટે સ્પષ્ટ થયું, જો કે તેમાં અરબી 
ભાષાનો અર્થ તલાક મૌજૂદ નથી. તેને સારી રીતે સમજવં જોઈએ.) 
ફિકહનો મશ્હૂર કાયદો છે કે જો એક તલાકે બાઈન પછી બીજી તલાકે બાઈન 
આપી છે તો બીજી તલાકે બાઈન તહીં લાગે. એટલે પૂછેલી સરતમાં એક જ તલાકે 
બાઈન લાગશે. (રદુલ મૃહતાર : ૩ / ૩૦૮) 
વર્ણન કરેલ કાયદો આપની સમજની બહાર છે અને આપને સમજવાની 
જરૂરત પણ નથી. માત્ર આ સરતનો હકમ એ સમજો કે પતિ - પત્ની પોતાની 
ખશીથી ઈદ્દતમાં અથવા ઈદ્ત ખતમ થયા પછી બે ગવાહોની હાજરીમાં નવી મહેર 
નકકી કરીને ફરી નિકાહ કરી શકે છે. જો ઓરત રાજી ન હોય તો પતિ જબરદસ્તી 
કરી શકતો નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર) 
તલાકનો શબ્દ પતિ - પત્નીને અલગ થવા માટે શરીઅતે સ્પષ્ટ કર્યો છે. 
એટલે ઓરતને જો આ શબ્દથી તલાક આપી હોય, તો તેનાથી એક તલાકે રજઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 305 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
લાગી જશે ભલે તલાકતી નિય્યત કરી હોય કે ન કરી હોય, (ફતાવા હિન્દિય્યપહ : ૧ / 
૩૫૪) બીજી વખતે પત્નીને નિકાહમાં લાવવા માટે ફરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત 
નથી, એવી રીતે તલાક, તલાક, તલાક ત્રણ વખતે બોલ્યો તો પણ ત્રણ તલાક લાગી 
જશે. પરંત ત્રણ તલાક લાગી જવાની સરતમાં હલાલા વગર ઓરત હલાલ નહીં 
થાય. (ફતાવા હિન્દિષ્યડ : ૧ / ૩૫૫) 

"ફારગતી'' શબ્દમાં તલાકની નિય્યત કરશે તો તલાક લાગી જશે નિષ્યત 
વગર તલાક નહીં લાગે. 

(યાદ રહે કે હઝરત મફતી સાહેબ (રહ.) ના જમાનામાં આ શબ્દનો ઉપયોગ 
માત્ર તલાક માટે જ નહીં હોય, બલકે તલાકની સાથે બીજા અર્થમાં વપરાતો હશે. 
મકતી સાહેબે તેને ઈશારામાં શમાર કરીતે જવાબ લખ્યો છે.) કકત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે. 

(૧૩) ત્રણ વખતે ''હું મારી પત્નીને ફારગતી આપું છું” 
સવાલ (રર૯૪) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ અને મફતીયાને ઈઝામ આ 
મસ્અલામાં કે ઝૈેદ નામના એક વ્યકિતએ બકરને ગવાહ બનાવીને ત્તીચેના શબ્દો 
કહયા $ ''હું મારી પત્નીને ફારગતી આપં છું, હું મારી પત્નીને ફારગતી આપં છું, હું 
મારી પત્નીને ફારગતી આપું છું'' 

અને પછી બકરને સંબોધીને કહયું કે જાઓ તેને લઈ જાઓ, તેને તલાક થઈ 
ગઈ, તો આ સરતમાં ઓરતને ત્રણ તલાક લાગી ગઈ કે નહીં ? શું તલાક થવા માટે 
તલાક આપનારાએ ''તલાક'' શબ્દ બોલવો જરૂરી છે કે નહીં ? અથવા ત્રણ વખતે 
ફારગતીનો શબ્દ બોલવાથી તલાક થઈ જશે ? હવે આ શબ્દો બોલવાથી ઝેદ જાતે 
પસ્તાય છે અને પત્નીને બીજી વખતે રાખવા તૈયાર છે અને ઓરત પણ પોતાના 
પહેલા પતિ પાસે આવવા તેયાર છે, તેમજ આ ઓરતથી ઝૈદની સાત અવલાદ પણ 
છે અને હમણાં પણ ગર્ભવતી છે તો હવે એ ઓરતે પોતાના પહેલા પતિની પત્ની 
બનવા શું કરવું જોઈએ ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાક પર સબૂત આપનારા અનેક શબ્દો છે જેનો હુકમ અલગ અલગ છે. 

'ફારગતી'' શબ્દ તલાક માટે ઈશારાનો છે. તલાકની નિય્યતથી ગવાહો સામે 
તે બોલ્યો તો તેનાથી એક તલાકે બાઈન પડી જશે. કારણ કે કાયદો છે કે તલાકે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 306 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
બાઈન માટે એક શબ્દ બોલ્યા પછી તે જ શબ્દને બીજી વખતે બોલવાથી બીજી અને 
ત્રીજી તલાક લાગશે તહીં, બલકે તે આગલા શબ્દની તાકીદ માટે શમાર કરવામાં 
આવે છે તેનો હુકમ એ છે કે ઈદ્તમાં અથવા ઈદ્દત પછી જો ઓરત રાજી હોય તો 
જયારે પણ ચાહે હલાલા વગર ફરી તિકાહ પઢીને તેને બીજી વખતે નિકાહમાં પરત 
લાવી શકે છે. (શામી: ર / #૪૬) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૪) હં:*:ક(હ#81;કપ5 થી તલાકની નિચ્ચત 

સવાલ (ર૨૯૫): એક વ્યકિત તલાકની નિય્યત કરતા આ આયત (પક 48 પ-5 
હ*%£:# ની તિલાવત કરે તો તેનાથી તલાક લાગી જશે કે નહીં ? અને જો તલાક 
લાગશે, તો કઈ તલાક લાગશે અને નહીં તો કેમ નહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાકની ન્િય્યતથી વર્ણન કરેલી આયતતી તિલાવત કરી છે અને તલાકતતી 
વાતચીત પણ ચાલી રહી છે તો એક તલાકે બાઈન લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
૩૭૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૫) ''તમે તમારી પુત્રીના નિકાહ જયારે ચાહો કરી 


લો' તેનાથી લાગુ પડતી તલાકનો હુકમ 

સવાલ (રર૯#) : એક પતિએ પોતાના સસરાને એવું લખ્યું કે '' તમે તમારી પત્રી 
માટે કોઈ ફેશનવાળા, આરામથી બેસીને ખવડાવનારા પતિની તલાશ કરી લો,'' તમે 
તમારી છોકરીની જયાં ચાહો શાદી કરી લો, મને કોઈ વાંધો તથી'' તો આ શબ્દોથી 
કંઈ તલાક લાગશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ઓરતતે એક તલાકે બાઈન લાગી જશે, ઈદ્દત ખતમ થયા 
પછી તે પોતાત્તા બીજા નિકાહ જયાં ચાહે કરી શકે છે. (જો તેનાથી અકે તલાક 
અથવા બે તલાકની નિય્યત કરી હોય તો એક તલાકે બાઈન લાગશે અને જો ત્રણ 
તલાકની નિય્યત કરી હોય તો ત્રણ તલાક લાગશે.) (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / 
૩૭૪-૩૭૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 307 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
(૧૦૬) તલ'ક બાઈન અને પતિએ આપેલા ઘરેણાને પરત 
કરવાનો હુકમ 

સવાલ (૨૨૯૭) : મારા નિકાહ મરયમબીબી રસૂલ રહમાન શેખ સાથે થયા હતા 
પરંત નિકાહના એક વર્ષ બાદ જયારે મારી પત્ની પહેલી ડિલેવરી માટે પોતાના 
પિતાને ત્યાં ગઈ તો પરતત ન આવી એટલે મેં મારા વકીલ દ્વારા નોટીસ આપીને તેને 
પોતાના ઘરે બોલાવી પરંત્‌ મારી પત્નીએ મારા ઘરે આવવાત્તો ઈન્કાર કરી દીધો. 
તેને કારણે મારા અને મારી પત્ની વચ્ચે મતભેદ ઉભો થઈ ગયો, મતભેદ એટલો 
વધ્યો કે સમાધાનની કોઈ સુરત ન રહી. એટલે મેં જાતે શરઈ પંચાયતમાં હાજરી 
આપીને મારી પત્નીને એક તલાકે બાઈન આપી દીધી અને તેને પોતાના નિકાહથી 
અલગ કરી દીધી. હવે મારો અતે તેનો કોઈ પતિ - પત્નીતો સંબંધ રહયો નથી. 

પરંતુ બીજી તરફ મારા જિમ્મે તેની મહેર ૧૨૭.૫૦ રૂપિયા વાજિબ છે, 

મારો ઈરાદો છે કે હું તેની મહેર ત્યારે આપીશ જયારે તે મારી યાદી પ્રમાણે મારા 
ઘરેણા ન આપી દ. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાકના ત્રણ પ્રકાર છે : (૧) તલાકે રજઈ : આ તલાકતો હકમ એ છે કે 
જયાં સૂધી ઓરતની ઈદ્ત બાકી છે, પતિ ફરી નિકાહ પઢયા વગર બીજી વખતે 
પોતાના નિકાહમાં લાવી શકે છે. તેની બહેતર સરત એ છે કે બે ગવાહોની હાજરીમાં 
એવં કહે કે હું પત્નીને મારા નિકાહમાં લાવી રહયો છું. એવી સરતમાં ઓરત 
તિકાહમાં પરત આવી જશે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪, કતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧/૪૬ ૮) 

(ર) તલાકે બાઈન આ તલાકનો હુકમ એ છે કે ન ઈદ્દતમાં રુજૂઅ કરી શકે છે 
અને ત તો ઈદ ખતમ થયા પછી, બલકે નિકાહમાં પરત લાવવા માટે ફરી નિકાહ 
પઢવા પડશે, તેમાં ઓરતની ખુશી પણ જરૂરી છે. અલબત્ત તેમાં હલાલાની જરૂરત 
નહીં પડે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ ઃ ૩/ ૧૮૭, કતાવા હિન્દિય્યહ ઃ ૧ / ૪૭૨) 

(૩) તલાકે મૃગલ્લઝા : તેમાં તલાકનો હકમ એ છે કે ઓરત્ત નિકાહથી 
બિલ્કલ નીકળી જશે. ન તેની સાથે રુજૂઅ કરી શકે છે, ત તો કરી નિકાહમાં પરત 
લાવી શકે છે. બલકે હલાલો કરવો પડશે. 

(બુખારી : ર / ૮૦૧, હદીસ તં, ૫૩૧૭, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪ર) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 308 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 

આપે પોતાની પત્નીને એક તલાકે બાઈન આપી છે. એટલે પત્ની આપના 
નિકાહથી નીકળી ગઈ છે. પત્નીની ખશીથી બીજી મહેર ત્તકકી કરીને, તવા નિકાહ 
દ્વારા આપ પોતાના નેકાહમાં પરત લાવવા માગો તો લાવી શકો છો, તેમાં 
હંલાલાની કોઈ જરૂરત નથી. 

પહેલા નિકાહની મહેરને આપવા માટે આપે જે શરત લગાવી છે તે સહીહ છે 
કારણ કે ગજરાતતો રિવાજ એ છે કે પતિ પોતાની પત્નીને ઘરેણા માત્ર વાપરવા 
માટે આપે છે. તેઓ પત્નીને માલિક બનાવતા નથી. એટલે આપની આ શરત 
લગાવવી જાઇઝ અને દરૃસ્ત છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૧૫૭) 

પરંત આપે જે ઘરેણાની યાદી પોતાની પત્નીને મોકલી છે તેને જો પત્ની 
માની લે તો ઠીક છે નહીં તો તેને બે ગવાહો દ્વારા સાબિત કરવી પડશે, જો બે ગવાહો 
દારા આપના આપની પત્નીને વર્ણન કરેલા ઘરેણા આપવા સાબિત ન થઈ શકયા તો 
આપના દાવાને રદ કરવા માટે ઓરતે કસમ ખાવી જરૂરી છે, જો ઓરતે કસમ ખાઈ 
લીધી તો આપનો દાવો રદબાતલ ગણાશે, તે વખતે આપે ઘરેણા વગર મહેર અદા 
કરવી પડશે. (તિરમિઝી : ૧ / ર૪૯, હદીસ તં, ૧૩૪૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણતાર છે. 


ક. 


(૧૪) પતિએ પોતાની પત્નીને પત્રમાં લખ્યું કે ''હું તને 


રજ આપે રહયા છું'' 
સવાલ (૨૨૯૮) : પેરિસથી એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને એક પત્ર લખ્યો, તેતો 
વિષય હતો કે, 

'સલામ બાદ ! તારી તરકથી વારંવાર શિકાયતને કારણે હં તંગ આવી ગયો 
છું એટલે હું તને રજા આપી રહયો છં, ખબ જ પરેશાન થઈને હું તને રજા આપી 
રહયો છું.'' 

આ શબ્દો લખ્યા પછી પત્ની નિકાહમાં રહેશે કે નહીં ? શરઈ હકમ જણાવવા 
મહેરબાની છે. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં પતિએ બે વખતે લખ્યં છે કે હું તને રજા આપી રહયો છું જો 
આ શબ્દો પતિએ તલાકની નિય્યતથી કહયા છે, તો તલાકે બાઈન શમાર થશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 309 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 

(બે તલાકે બાઈનનો હકમ છે કે જયારે પહેલા વાકયથી એક તલાકે બાઈન 
લાગશે તો બીજા વાકયથી તલાકે બાઈન નહીં લાગે, કારણ કે મશ્હૂર કાયદો છે, જે 
હઝરત મૃકતી સાહેબે અનેક વખતે જવાબમાં લખ્યો છે. ) 

તેનો હુકમ એ છે કે જો પતિ ઈદ્દત દરમિયાન અથવા ઈદ્દત બાદ એ જ ઓરત 
સાથે રહેવા માગે તો બીજી વખતે નિકાહ કરી શકે છે. તેમાં હલાલાની જરૂરત નહીં 
પડે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૮) ઈશારાના શબ્દ; અને તલક 

સવાલ (રર૯૯) ? (પ્રસ્તાવના) અમારા ગામમાં પતિ - પત્ની વચ્ચે અણબનાવ 
બની ગયો, અને મામલો આગળ વધ્યો. સમાધાન માટે બંને પક્ષો પોતાના વડીલો 
સાથે એકત્ર થયા. તેમાં છોકરા, છોકરી અને બંનેના માતા પિતા પણ હાજર હતા. 

પહેલા છોકરીના માતા - પિતાથી પૂછવામાં આવ્યં કે છોકરી વિશે તમારો શં 
ખ્યાલ છે ? તો તેમણે કહયં કે છોકરીને રાખનારો છોકરો છે માટે તેને બોલાવીને 
પૂછી લો, તેને બોલાવીને પૂછવામાં આવ્યું, તો તેણે હાથ ઝાટકીને કહયું કે (૧) હું 
તેને નહીં રાખું (૨) હવે મારે તેને રાખવી નથી (૩) તે મારા કામની નથી, 

ત્યાર પછી બંતે પક્ષોત્તા રિશ્તેદારોએ મહેર, ઈદ્દત, કપડા એવી રીતે 
દહેજના વાસણો વિશે વાતચીત કરી અને બધા પોત પોતાના ઘરે જતા રહયા. 

હવે સવાલ એ છે કે શું છોકરાના બોલેલા શબ્દોથી તલાક થઈ કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પતિના કહેલા શબ્દો ((૧) હું તેને નહીં રાખં (ર) હવે મારે તેને રાખવી નથી. 
(૩) તે મારા કામની નથી) અસલમાં તલાકના નથી, પરંત તલાકના અર્થમાં વપરાય 
છે. પતિએ જો તલાકની નિયષ્યતથી ઉપરોકત શબ્દો કહયા છે, તો તલાક લાગી જશે 
અતે આ તલાક તલાકે બાઈન હશે અતે જો તલાક્તી નિય્યત નથી કરી તો તલાક 
તહીં લાગે. (ફતાવા તાતારખાનિષ્યહ : ૪ / ૪૬૦) 

તલાકે બાઈતનો હુકમ એ છે કે પત્ની ભલે ઈદ્દતમાં હોય અથવા ઈદ્દત પરી 
થઈ ગઈ હોય, પતિ - પત્નીની ખશીથી માત્ર નવા નિકાહ કરી લે. હલાલાની 
જરૂરત નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩10 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 
(૧૯) કસમ ખાઈને પતિનું કહેવું કે " તુ તારા પિતાના 
ઘરે ચાલી જા'' અને ફરી તેની સાથે રહેવું 
સવાલ (ર૩૦૦) : એક વ્યકિતની શાદીને લાંબી મદત થઈ, તેના ચાર છોકરા છે, 
તેમ છતાં તેણે બીજી ઓરત સાથે ઝિના કરી લીધા. પછી તેણે કર્ઓાન હાથમાં લઈને 
કહયું કે '' હું હવે તારાથી કોઈ અવલાદ પ્રાપ્ત નહીં કરં.'' ત તારા પિતાના ઘરે ચાલી 
જા, આજથી ત મારી પત્ની તથી.'' 

થોડા દિવસો પછી એ ઓરતે, જેનાથી એ વ્યકિતને પ્યાર થઈ ગયો હતો. 
તેને છોડી દીધો અને બીજી જગ્યાએ શાદી કરી લીધી, ત્યાર પછી એ વ્યકિતએ 
પોતાની પત્નીને પોતાની પાસે બોલાવી અને સાથે રહેવા લાગ્યા. તેનાથી બીજા ત્રણ 
બાળકો છે. બે મૃત્ય પામ્યા છે અને એક હયાત છે. સવાલ એ છે કે શું એ ઓરતના 
પોતાના પતિ સાથે નિકાહ બાકી રહયા અને તેના માટે એ વ્યકિત સાથે રહેવં જાઈઝ 
છે. યાદ રહે કે પતિની વર્ણન કરેલી કસમ પર ગવાહ પણ છે. 

જવાબ : હા(મેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે તેતે કુર્ઓત્તે કરીમ હાથમાં રાખ્યું અને કહયું કે હું હવે 
તારાથી કોઈ અવલાદ પ્રાપ્ત નહીં કરું, તો આ કસમ થઈ અને તે પોતાની કસમને 
તોડનારો થયો. માટે કફફારો અદા કરવો પડશે. 

(ઉપરોકત વાતમાં ભલે કર્આાનની કસમને કસમમાં શમાર કરવામાં આવી 
તથી, જો કે કસમના મસાઈલ રિવાજ પ્રમાણે હોય છે અને આપણા રિવાજ પ્રમાણે 
કુઆંનને હાથમાં લઈને વાત કહેવી હકીકતમાં કસમ ખાવી છે. એટલા માટે હઝરત 
મકતી સાહેબે તેને કસમ કહી છે.) 

ત્યાર પછી કહયું કે ત તારા પિતાના ઘરે ચાલી જા, તો આ તલાક માટે 
ઈશારાના શબ્દો છે. તલાકની નિય્યત અથવા ગસ્સાની હાલત તો છે જ, માટે આ 
વાકમથી એક તલાકે બાઈન લાગી ગઈ. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૩૭૪-૩૭૫) 

તલાકે બાઈનનો હકમ એ છે કે ઓરત ઈદ્દતમાં હોય અથવા ઈદ્ત ખતમ 
થઈ ગઈ હોય. પરસ્પરની ખશીથી કરી નિકાહ કરી લે. હલાલાની જરૂરત નથી. 

તલાક લાગી ગયા પછી ફરી નિકાહ પઢયા વગર પતિ - પત્ની વચ્ચે જે 
સંબંધ રહયો તે ગૃનાહનો છે. માટે બંને તૌબા ઈસ્તિગ્ફાર કરે અને ફરી નિકાહ કરી 
લે. (સૂરએ ફરકાન ઃ ૭ર, સૂરએ માઈદહ : ર) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ ૩11 ઉપનામથી તલાકનો હુકમ 

કસમતા કફફારામાં દસ ગરીબોને ખાવાનં ખવડાવે અથવા દસ ગરીબોને 
એટલા કપડા આપે જેનાથી તેમનં સતર ઢંકાય જાય અથવા તો ત્રણ દિવસના રોઝા 
રાખે, (સૂરએ માઈદહ : ૮૯, મજમઉલ અન્હર : ૧ / ૫૪૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(ર૦) ''સંબંધ ખતમ સમજી લેવો'' થી કઈ તલાક લાગશે ? 
સવાલ (૨૩૦૧) : નર મહમ્મદ નીચેનો પત્ર પોતાના સસરાને લખે છે, 

સલામ બાદ આપની પૃત્રી (મારી પત્ની) પ જુન ૧૯#૪ જુમ્આની સાંજે 
કપડા અને ઘરેણા લઈને બે દિવસ માટે આપના ઘરે ગઈ, વાયદો કર્યો હતો કે 
રવિવારની સાંજ સુધીમાં પરત આવી જશે. આજે ૧૭ જુલાઈ છે તે પરત આવી 
નથી, એટલે એક મહિનો અને ૧૩ દિવસ થઈ ગયા છે. ૧૯ જુલાઈએ સાંજ સધીમાં 
મારા ઘરે છોડી જશો. જો તેમાં ચક થઈ અને ન છોડી ગયા તો જિમ્મેદારી આપની 
રહેશે. જો ૧૯ જલાઈએ સાંજ સધીમાં ન આવી તો સમજવં કે એ જ દિવસે સાંજથી 
સંબંધ ખતમ થઈ ગયો અને જિમ્મેદારી આપતી રહેશે. આપવામાં આવેલી મદત 
ખતમ થતા સંબંધ ખતમ સમજવો. 

આ સરતમાં શં હકમ છે ? જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

"સંબંધ ખતમ સમજવો'' આ શબ્દ તલાકનો ઈશારો છે. જો તલાકની નિય્યત 
છે, તો તલાકે બાઈન લાગી જશે. બીજી વખતે નિકાહ કર્યા વગર પોતાના પતિ માટે 
તે ઓરત હલાલ નહીં થાય, જો આપવામાં આવેલી મદદમાં ઓરત પરત ન આવી 
તો તલાકે બાઈન લાગી ગઈ. તલાકની નિય્યત ન હોય તો તલાક નહીં લાગે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


_ફવાવા લ્લહિયક ભાગ: ૫ 3૩૩4: વે 
“કકક ૫.05 પ ઝક પદ “અ જડ ડઝ, 
“ હજ ૭પ હડક હા! હૂડ ઇઝ 13 ઝી હાઇ હડ હક ૫ ગ ધ્ન 
6% ઠા % હગ ૪ “ર્ડો ૩5૫21 *: ૭“) ૫ પ8 ,, ૬ ૭%)! 
£૫591 ૭% “9 ઝં હક “ક પડે હગ્ઝ્ડે હઉ, ૭૦ કગ હર. 
હાદ 401, ૦ - વૌ ઉ) ઠો હ ૦પ ૭,* ૧)૫- ૧૭-૭૫ 
૭5 ? 810 ૭6,-,૪) «હ -૫5૫₹)%૬૨,- -પ- હર ૭5 -૯- 
ન્ડ, વફટડ'ઝ ગદ: હના હતતનંઈ 6, ૫550 હક 
કદ, કડ હોડ: પડે કા દગે ડડ 
[ક : હ 1318 « &. 1 ગ ૭%:10 5%, પડ [1-૬ પ હડ 
' હંગ્“ક ઝેક : ૭ છ ૯3551 ક, ગં) ગક ડઝ: નફ પ૦૩) 
તર્જીમો : જો કોઈએ પોતાની પત્નીને ઝુબાનથી બોલીને સાફ અને સ્પષ્ટ અક્ષરે 
લેખિતમાં તલાક આપી એટલે પત્ર કાયદસરથી વિયષ (શિર્ષક) આપીને પત્નીને 
સંબોધી તલાકનો લખ્યો હોય, દા.ત. તલાકનામામાં લખ્યું કે એ ફલાણી ! તત્તે તલાક 
છે તો તત્કાળ તલાક લાગી જશે, અથવા જયારે તને મારો આ પત્ર પહોંચે ત્યારે તને 
તલાક, તો પત્ર પહોંચતાની સાથે જ તલાક લાગી જશે. અને જો પતિ કહે કે મેં 
લેખિતમાં તલાકનામં લખતી વખતે તલાકની નિય્યત જ નથી કરી તો પતિની આ 
વાતને સાચી માનવામાં નહી આવે, બલકે તલાક લાગી જશે. હા, જો પતિ કહે કે મેં 
પત્ર લખતી વખતે તલાકની પાકી નિય્યત કરી હતી તો આ વાતની તેના અને 
અલ્લાહના દરમિયાન તસ્દીક કરવામાં આવશે, કારણ કે સાફ અને સ્પષ્ટ લખાણ 
ઝબાનથી બોલવા અતે ખિતાબતા દરજામાં છે. શં તમે જાણતા નથી કે રસૂલે 
અકરમ (સલ.) અમક વખતે ઝુબાતથી તબ્લીગ કરતા હતા, (કયારેક) પત્ર અને 
લખાણથી તખ્લીગ કરતા હતા અને કયારેક એલચીને રવાના કરી તબ્લીગ કરતા 
હતા. અને પત્ર, લખાણ અને એલચીને રવાના કરવાનો દરજો ઝુબાનથી ખોલીને 
તબ્લીગ કરવા બરાબર (જેવો) છે. આ એ વાતની દલીલ છે કે સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં 
તલાક આપવી જેને વાંચવું અતે સમજવું શકય હોય, ઝબાનથી તલાક દેવા સમાન 
છે. લેખિતમાં તલાક આપવાથી એ સમજવામાં આવશે કે પત્નીની મૌજૂદગીમાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ઝબાનથી તલાક આપતા કહયું હતું કે તને તલાક છે અથવા ઓરતતતી પાસે તેની 
ગેરહાજરીમાં એલચી (ટપાલી) ની સાથે તલાકનામું રવાના કયું હતું. 

ત્યાર પછી જો પતિ કહે કે મેં તલાકનો ઈરાદો અને નિય્યત કરી ન હતી બલકે 
વાતને જાહેરથી ફેરવવાનો ઈરાદો કર્યો હતો તો પતિની આ વાતને સાચી માનવામાં 
આવશે નહીં. 

નોંધ : અહીંયા ખત્તે મરસમથી આ મરાદ છે : 

કાયદેસરથી શિર્ષક મારીને પત્નીને સંબોધી તલાકનામું લખવું જેને પઢવું અને 
સમજવં મમ્કિન અને શકય હોય. (બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩ / ૧૦૯) 


લેખિત તલાકનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩14 લેખિત તલાકનું બયાન 
લેખિત તલાકનું બયાન 
(૧) ''મેં તલાક આપી, તે મારી પત્ની ન રહી'' થપિ કઈ 


અને કેટલી તલાક લાગશે ? 

સવાલ (ર૩૦૨) : મારી પુત્રી શેહનાઝની શાદીના બે અઢી મહિના પછી તેના 
પતિએ એક તલાકનામ્‌ મોકલ્યં છે. તેમાં તેની અને તેના વકીલ વગેરેની સહી છે. 
પતિએ દહેજનો સામાન અને સાથમાં મહેર અને ઈદ્દત ખર્ચ પણ મોકલી દીધો છે. 
હવે તલાકનામં અમે આપની તરફ રવાના કરી રહયા છે. ઉમ્મીદ છે કે શરીઅતની 
રોશનીમાં આપના મુબારક હાથોની સહી સાથે જવાબ આપશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાકનામ્‌ વાંચ્યં, તેમાં પતિએ લખ્યંછે '' મેં તલાક આપી'' ત્યાર પછી લખ્યં 
છે, ''તે મારી કાયદેસરત્તી પત્ની ન રહી. અમારી શાદી હંમેશા માટે ખતમ થઇ ગઇ. 
'' તો તેમાં પહેલું વાકય ''મેં તલાક આપી'' થી એક તલાકે રજઈ લાગી ગઈ. 
(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૧ / ૨૨૫) ત્યાર પછી પતિનું કહેવં કે ''તે મારી કાયદેસરની 
પત્તી ન રહી, અમારી શાદી હમેશાં માટે ખતમ થઈ ગઇ.'' તેનાથી એક તલાકે 
બાઇન લાગી જશે. આ રીતે કલ બે તલાક લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૫) 

અતે તલાક આપવાને ત્રણ માહેનાથી વધારે સમય થઈ ગયો છે, એટલે 
ઓરતની ઈદ્દત પણ પુરી થઈ ગઈ હશે. (સૂરએ બકરહ : ર૨૮, સૂરએ તલાકઃ ૪) માટે 
હવે ઓરત બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરવા ચાહે તો કરી શકે છે અને તલાક આપેલા 
પતિ સાથે નિકાહ કરવા ચાહે તો પણ કરી શકે છે. તેમાં હલાલાની જરૂરત નથી. 
(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ર૫૭) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર) તલાક અને પત્ર 

સવાલ (ર૩૦૩) : એક વ્યકિતએ પોતાની સાસરીમાં એ પત્ર લખ્યો કે '' તમારી 
છોકરીને મોકલશો તહીં. પોતાતે ત્યાં જ રાખી મકશો.' અતે '' હં તેની ઉપર રાજી 
તથી કે તમારી છોકરી મારા ત્યાં આવે.'' '' હવે મને સરૈયાને નથી બોલાવવી, મારી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩15 લેખિત તલાકનું બયાન 
તેનાથી બનતી નથી.'' 

આ પ્રકારના અનેક શબ્દો લખ્યા છે તો શું તેનાથી તલાક લાગી જશે ? 

બીજી વાત એ કે તેને ચાર વ્યકિતઓની સામે આ વાત કહી કે ''મેં મારી 
પત્નીને છોડી દીધી છે'' તે ચારેવ આ વાત પર ગવાહ છે અને તે બધા બાલિગ છે. 

ત્રીજી વાત એ કે તેને એક વ્યકિતની સામે આ ચીટ્ઠી લખી હતી કે હં મારી 
પત્નીને અલગ કરું છું. ૧1-૨-૩ પરંત્‌ એ ચીટ્ટી ઓરત સધી પહોંચી નથી. બલકે 
તેને લખીને ફાડી નાંખી હતી. હવે તે એવં કહે છે કે વર્ણન કરેલા શબ્દોં મેં કહયા નથી 
અને ન તો ચીઠ્ઠી લખી છે. પરંત તેની ઉપર ગવાહ છે. તો એવી સુરતમાં શરીઅતનો 
શું હકમ છે ? તફસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પહેલી વાત : પતિએ જે પત્ર લખીને સાસરીયામાં મોકલ્યો છે, તેના કોઈ 
શબ્દથી તલાક નહીં લાગે, કારણ કે (પોતાની પુત્રીને મોકલશો નહીં, પોતાને ત્યાં જ 
રાખી મકશો અને હં તેની ઉપર રાજી નથી કે તમારી છોકરી મારા ત્યાં આવે અને 
હવે મને સરેયાને બોલાવવી નથી. મારી તેનાથી બનતી નથી.) આ શબ્દો તલાક માટે 
વપરાતા નથી. માટે તેનાથી કોઈ તલાક લાગ્‌ પડતી નથી. 

(જો આ શબ્દોનો કોઈ પણ રીતે તલાક માટે વપરાશ ન થતો હોય, તો આ 
હંકમ છે જે હઝરત મફતી સાહેબ (રહ.) એ લખ્યો છે. કે એ શબ્દોથી કોઈ તલાક 
લાગશે નહીં, પરંત જો આ શબ્દો તલાક માટે પણ વપરાય છે. ખાસ કરીને ''પોતાની 
છોકરીને મોકલશો નહીં. પોતાને ત્યાં જ રાખી મકશો.'' તો તેનો હકમ ઈશારાત્તા 
શબ્દોથી છે જો પતિએ તેનાથી તલાક મુરાદ લીધી છે. તો તલાકે બાઈન લાગી જશે.) 

બીજી વાત : એ વ્યકિતએ ચાર વ્યકિતઓની સામે કહયું કે ''મેં મારી પત્નીને 
છોડી દીધી છે.'' તો તે ખબર આપી રહયો છે અને ખબર સાચી અતે ખોટી બંતે હોઈ 
શકે છે. માટે જૂઠી ખબર આપવાથી તલાક નહીં લાગે. 

(પરંત તલાકનો એકરાર કરવાથી તલાક લાગી જશે. ભલે પતિ પોતાના 
એકરારમાં સાચો હોય કે જુઠો. કારણ કે જે લેખનો માલિક હોય છે તે ખબરનો પણ 
માલિક હોય છે અને લેખ ભૂતકાળ અને વર્તમાન માટે પણ હોય છે.) 

(રદુલ મૃહતાર : ૩ / ર૩૬) 
ત્રીજી વાત : પતિએ પત્ર લખ્યો અને હવે પતિ ઈન્કાર કરે છે. તો તેમાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩16 લેખિત તલાકનું બયાન 
દીનદાર ગવાહોની ગવાહી જરૂરી છે જેમાં ગવાહી આપે કે અમારી સામે તેણે લખ્યં 
હતં અને અમે વાંચ્યું હતં તો તલાક લાગશે. વિશ્વાસ ગવાહોની ગવાહી વગર તલાક 
લાગશે નહીં અને તે વ્યકિત પોતાની પત્ની સરૈયા સાથે રહી શકે છે. અલબત્ત જો 
ખરેખર તેને પત્ર લખ્યો છે, ભલે એકાંતમાં લખ્યો હોય, તો તેણે જોઈએ કે અલ્લાહ 
તો ડર રાખીને પત્નીને સાથે ન રાખે કારણ કે ઈમાનદારીથી તલાક લાગી જાય છે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩/ ર૪૬) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩) ત્રણ તલાક પછી હલાલા વગર પાતિ પત્નીએ સાથે 
રહેવું 

સવાલ (૨૩૦૪) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાકનો પત્ર લખ્યો. 
આઔરતે એ પત્રને વાંચીને રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્રારા એ વ્યકિતને પરત રવાના કરી દીધો. 
એ ઓરતને એક છોકરો પણ છે. હવે થોડી મદત પછી એ વ્યકિતએ હલાલો કર્યા 
વગર ઓરતને પોતાના ઘરે બોલાવી લીધી અને તે બંને હવે સાથે રહે છે. તો શં આ 
રીતે હલાલા વગર ઓરત સાથે રહેવં જાઈઝ છે ? અને વર્ણન કરેલી હરકતથી તે 
ઓરત તેના નિકાહમાં રહેશે કે નહીં ? તફસીલથી જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પુરષ મૌખિક અથવા પત્ર દ્વારા (ભલે પત્ર પોસ્ટ દ્રારા મોકલે) જેટલી પણ 
તલાક આપશે અથવા લખશે, તલાક લાગી જશે. (બહરુર્રાઈક : ૩ / રપર) જયારે 
પતિએ લખ્યું કે '' તને ત્રણ તલાક'' તો હવે ઓરત પત્ર વાંચે કે ન વાંચે, કબૂલ કરે કે 
ત કરે. ત્રણે તલાક લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૮, અલ મુહીતુલ બુરહાની : ૩ / 
ર૭૪) અતે ત્રણ તલાકનો હુકમ એ છે કે હલાલા વગર એ બંનેએ સાથે રહેવું હરામ 
છે. અલ્લાહ તઆલાની લાનતનો હકદાર છે. માટે (જો જરૂરત હોય તો) કાયદેસર 
હલાલો કરીને તેણે ફરી નિકાહ કરવા જોઈએ. (તફસીરે કુર્તબી : ૩ / ૧૪૭, સૂરએ બકરહ 
:૨૩૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪) તલાકનામું લખીને કમિટીમાં મોકલ્યું, પરંતુ તેની 
જાણ પત્નીને નથી, તા શું હુકમ છે ? 


સવાલ (૨૩૦૫) : એક વ્યકિતએ પત્નીને તલાક આપી અતે તલાકનામાની એક 
નકલ કમિટીને મોકલી. પરંત્‌ પત્નીનું કહેવું છે કે મતે કોઈ તલાક મળી નથી. એ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ૩17 લેખિત તલાકનું બયાન 
ઓરતતી એક છોકરી પણ છે, તેની સાથે તે પોતાના પિતાને ત્યાં રહે છે જયારે કે 
પતિ પોતાના પિતાને ત્યાં રહે છે. પતિનં ઝુપડી જેવં મકાન છે, તે કહે છે કે મેં એ 
મકાત અને તેમાં જે કંઈ સામાન છે. ઈદ્દતમાં આપી દીધો. તો આ સિલસિલામાં 
શરઈ હકમ શું છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિએ જયારે તલાક લખીને મોકલી છે તો કમિટીવાળા તેની જાણ ઓરતને 
કરી દે. તલાક લખવાથી તલાક લાગી જશે. ઓરત સધી એ કાગળનું પહોંચવું જરૂરી 
નથી. (રદલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૨૪૬) પરત એટલી શરત છે કે તે 
તલાકના શબ્દો ઓરત સામે ન લખવામાં આવ્યા હોય. (રદુલ મૃહતાર અલા દોરરેલ 
મખ્તાર : £ / ૭૩૭) માટે જયારે પતિએ તલાક લખીને તલાકનામાની એક નકલ 
કમિટીવાળાઓને મોકલી છે, જેથી તેમને પણ જાણ થાય કે તલાક થઈ ગઈ છે તો 
હવે કમિટીવાળા ઓરતને જાણ કરી દે. 

તલાક પછી ઈદ્તનો ખર્ચ પતિના જિમ્મે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧/૫૫૭) જો 
પતિ ખર્ચને બદલે પોતાની ઝુંપડી આપે છે. (અને ઓરત તેત્તે મંજર કરી લે છે.) તો 
દુરુસ્ત છે. ઓરત એ ઝુંપડીની માલિક થઈ જશે. 

(આ સમાધાનની સરત છે, જે જાઈઝ છે.) (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૨ / 
ર૮૮) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(પ) તલાકનામા પર સહી કરવાથી તલાક લાગશે કે નહીં ? 
સવાલ (ર૩૦૬) : એક ઓરતના પતિએ એક વ્યકિત (દા.ત. ઝેદ)ને કહયં કે ત 
અને મારા પિતા બંને શહેર કાઝી પાસે જઈને મારી તરફથી તલાકનામં લખાવી લો, 
હં મારી પત્નીને તલાક આપવા માંગ છં, એ તલાકનામા પર તમારી અને એક 
ગવાહની સહી હશે. માટે તેના પિતા અને એ વ્યકેત બંનેએ કાઝી પાસે જઈને 
તલાકનામં લખાવ્યં અને તેની ઉપર એ વ્યકિત (દા.ત. ઝૈદ) એ સહી કરી પરંત 
જયારે બીજા ગવાહને સહી માટે કહેવામાં આવ્યં તો તેણે ઈન્કાર કરી દીધો કે તેની 
ઉપર પતિની સહી નથી, એટલે ઢું સહી નહીં કરું. 

પતિ તે વખતે બહાર હતો. જયારે તે આવ્યો, તે સૂઈ ગયો, તેના પિતાએ તેને 
ઉંઘમાંથી ઉઠાવીને કહયું : બેટા આની ઉપર સહી કરી દે. તેણે પોતાના પિતાના 
કંહેવા પર સહી કરી દીધી. ત્યાર પછી એ બીજા ગવાહે પણ સહી કરી દીધી. ત્યાર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩108 લેખિત તલાકનું બયાન 
પછી આ તલાકનામં છોકરીવાળાઓને પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું. પરંત્ત છોકરી 
વાળાઓએ એ રજીસ્‍ટર કબલ કર્ય નહીં અને છોકરાવાળાઓને પાછું મોકલી દીધું, 
પછી છોકરીવાળાઓએ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરી દીધો. 

થોડી મૃદ્ત પછી પતિ - પત્ની વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું અને પતિ એ 
ઓરતને પોતાતી સાથે લઈ આવ્યો. હવે એ બંને એક સાથે રહે છે. જમાતવાળા અને 
બિરાદરીનં કહેવં છે કે પતિ એ ઓરતને રાખી શકતો નથી. હવે હઝરતથી આ 
સિલાસિલામાં નીચેના સવાલોના જવાબો માંગીએ છીએ. 

(૧) આ હાલતમાં પતિ એ ઓરતતને પોતાની સાથે પત્ની બનાવીને રાખી શકે 
કે નહીં? 

(૨) જમાત અને બિરાદરીના લોકોએ એ પરપથી પછયં કે તલાક પછી તમે 
એ ઓરતને કઈ બુનિયાદ પર પોતાના ઘરે લઈ આવ્યા. તો તેણે જવાબ આપ્યો કે 
તલાકનામા પર સહી કરતી વખતે મારં દિમાગ ઠેકાણે ન હતં. મેં મારા પિતાના 
કહેવા પર સહી કરી હતી. તો તેના વિશે શરીઅતનો શું હુકમ છે ? 

(૩) જમાત અતે બિરાદરીના લોકોએ એવી હાલતમાં એ પરષ અને તેત્તા 
કટુંબિજનો સાથે શું વ્વવહાર કરવો જોઈએ ? એટલે કેવી રીતે તેમની સાથે મામલો 
કરવો જોઈએ ? ઉપરોકત સવાલોના જવાબ તફસીલથી આપવા વિનંતી છે, જેથી 
તેની ઉપર અમલ કરી શકાય. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) આપે તલાકનામં મોકલવાનું હતં, તેમાં કયા શબ્દો લખ્યા છે, તે જાણ્યા 
વગર મારા માટે જવાબ લખવો મશ્કેલ છે. પરંત આપનો બીજો પત્ર પણ મળ્યો 
તેમાં લખ્યું છે કે જવાબની સખત જરૂરત છે. એટલે શકય એટલી બધી સરતો લખું 

યાદ રહે કે પતિએ જયારે કહયં કે મારે તલાક આપવી છે અથવા આપવાનો 
ઈરાદો છે. માટે આપ લોકો કાઝી પાસે જઈતે લેખિત લઈ લો. જો કાઝી સાહેબે 
પતિ તરફથી જે કંઈ લખ્યું તેમાં આ શબ્દો છે કે હું એક તલાક આપં છું, અથવા બે 
તલાક આપં છું (પછી પતિએ તેત્તી ઉપર સહી કરી હોય અથવા તેતે મંજર કરી લીધું 
હોય) તો તલાકે રજઈ લાગશે. 

(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૧ / રરપ) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૧109 લેખિત તલાકનું બયાન 

તલાકે રજઈનો હુકમ એ છે કે ઓરત જયાં સધી ઈદ્દતમાં હોય પતિ ફરીથી 
તેને પત્ની બનાવી શકે છે, તેમાં હલાલો બલકે ફરી નિકાહ પઢવાની પણ જરૂરત 
નથી, હા જો રૃજૂઅ ન થયા અને ઈદ્દત ખતમ થઈ ગઈ, તો પછી માત્ર નિકાહની 
જરૂરત પડશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦, બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩/ ૧૮૮) 

જો કાઝીએ ત્રણ તલાકના શબ્દો લખ્યા છે અને પતિના પિતાએ જયારે 
તેનાથી સહી કરાવી, તે વખતે તેને બતાવી દીધં કે તેમાં ત્રણ તલાકના શબ્દો છે 
અથવા પતિએ વાંચી લીઘું હોય, પછી સહી કરી હોય તો ત્રણ તલાક લાગી જશે. 
(જયારે કે પતિ એ પત્રનો એકરાર કરતો હોય) અત્તે હલાલા વગર ઓરતને સાથે 
રાખવી હરામ છે. 

પરંત જો તેના પિતાએ એવું કહયં કે બેટા તે તલાક માટે કહયું હતું. હં 
લખાવીને લાવ્યો છં તૃ તેની ઉપર સહી કરી દે અને છોકરાએ એક તલાક (અથવા 
પૂર્ણ તલાક) નં કહયં હતં અને (તેમાં શં લખ્યં છે, તેને જાણ્યા વગર) તેને સહી કરી 
દીધી તો ત્રણ તલાક લાગી જશે. (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪£, ૨૪૭) 

મેં મસ્અલાતી બધી સરતો લખી દીધી છે, તલાકનામં વાંચીને જમાત તે 
પ્રમાણે ફેસલો કરી લે. 

(ર) પતિનં કહેવં કે ''મારું દિમાગ ઠેકાણે ન હત્‌'' કબલ કરવામાં નહીં આવે, 
એટલા માટે કે ઉપર વર્ણન કરેલ નંબર ૧ પર અમલ કરવો જોઈએ. 

(મજમઉલ અત્ણૂર : ૧ / ૩૮૪) 

(૩) રજઈ તલાક છે તો પતિ ઓરતને સાથે રાખી શકે છે. જમાતનું રોકવં 
જાઈઝ નથી. ઈદ્દતમાં રૂજૂઅ કરીને અથવા ઈદ્દત પછી બીજા નિકાહ કરીને પતિ એ 
ઓરતને પોતાની સાથે રાખી શકે છે. 

પરંત જો તલાક પોતાની મરજીથી આપી છે, અથવા તલાકનામામાં ત્રણ 
તલાકનું વર્ણન છે તેનું જ્ઞાન હોવા છતાં તેણે તેની ઉપર સહી કરી દીધી તો હવે 
હંલાલા વગર ઓરત તેના માટે હલાલ નહીં થાય. હવે પત્ની બનાવીને તેને સાથે 
રાખવી બિલકલ જાઈઝ નથી. 

જો ત્રણ તલાક આપ્યા પછી પણ પત્નીને સાથે રાખે છે તો જમાત અને 
બિરાદરીને જોઈએ કે છોકરા અને છોકરીના રિશ્તેદારો સાથે તમામ સંબંધો તોડી 
તાંખે અને એવું કરવું (ઈબ્રત માટે) જરૂરી છે. અલ્લાહ તઆલાનો ઈર્શાદ છે : 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 320 લેખિત તલાકનું બયાન 
ઝાઝઈટકકઈડાડફડ5ઈઝ 
તો નસીહત કર્યા પછી એવા જલ્મી લોકો સાથે બેસો નહીં. 
(સૂરએ અન્આમ : €૮) 
રસૂલલ્લાહ (સલ.) નેં ફરમાન છે કે બરાઈને હાથથી રોકો જો તેની તાકત ન 
હોય તો મોઢાથી જો તેની તાકત ન હોય તો દિલથી બરુ સમજો અને આ ઈમાનનો 
અંતિમ દરજ્જો છે. (મસ્લિમ : ૧ / ૫૦-૫૧, હદીસ નં. ૭૮-૪૯) જો જમાત વાળા અને 
બિરાદરીના લોકો આ નિર્લજ્જ કાર્ય માટે કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરે તો બધા ગૃતેહગાર 
થશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છ. 
(ન) તલ&5કનો પત્ર મળ્યો, પરંતુ માલુમ નહીં કળણે લખ્યો 


છે ? 


સવાલ (૨૩૦૭) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં કે અમારી 
છોકરીની તલાક વિશે એક પત્ર પોસ્ટ દ્વારા તા. ૧૭ ઓકટોબર ૧૯૭૯ના રોજ 
અમને મળ્યો. તેમાં ત્રણ તલાક લખેલી હતી. તે પત્ર ન અમે લખ્યો છે અને ન તો 
લખાવ્યો છે અને ન તો એ વિશે અમે કંઈ જાણીએ છીએ. છોકરી બાલેગ હતી ત્યારે 
તેના નિકાહ થયા હતા અતે હજુ સધી તેની રૂખ્સતી થઈ નથી. માટે ઈદત, મહેર 
અને તલાક વિશે શં હુકમ છે ? જવાબ આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આપ લોકોને જે પત્ર ૧૭ ઓકટોબર ૧૯૭૯ એ મળ્યા છે, જો તેતો 
લખનારા પતિ સમજદાર બાલિગ હોય અને તે પત્ર લખવા અથવા લખાવવાનો 
એકરાર કરતો હોય તો ત્રણે તલાક લાગી જશે અને જો પતિ ઈન્કાર કરે છે તો એ 
વાતની સાબિતી માટે કે આ પત્ર પતિનો છે. બે ગવાહોની હાજરી જરૂરી છે. તે 
સિવાય તલાક નહીં થાય. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩/ ર૪૬) 

ઈદ્ત વિશે એ હુકમ છે કે જો પતિ પત્નીમાં એકાંત ન થઈ હોય (એટલે 
શાદી પછી બંનેમાં એકાંતમાં મલાકાત ન થઈ હોય) તો ઈદ્દત વાજિબ નહીં થાય 
અને જો એકાંતમાં મલાકાત થઈ હોય, ભલે ખલ્વતે કફાસિદા જ કેમ ન હોય ઈદ્દત 
વાજિબ થશે. (સૂરએ અહઝાબ : ૪૯, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / પર દ) 

મહેર વિશે એ હકમ છે કે જો ખલવતે સહીહા થી પહેલા તલાક આપી છે તો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ૩21 લેખિત તલાકનું બયાન 
જે મહેર નકકી કરવામાં આવી હતી તેની અડધી મહેર પતિ પર જરૂરી છે. (સૂરએ 
બકરહ : ૨૩૭, દરે મૃખ્તાર : ૩ / ૧૦૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૪) એક તલાક પછી રજૂઅ કરવું 

સવાલ (૨૩૦૮) : એક મસલમાન ડોકટરે એક મસ્લિમ છોકરીથી નિકાહ કર્યા 
હતા. નિકાહ પછી લોકોના બહેકાવવાથી તેણે છોકરીના પિતા પર તલાકનામું 
લખીને મોકલ્યં, તેમાં લખ્યં હતં કે હું મારી પત્નીને તલાક આપું છં, તો તેનાથી 
કેટલી તલાક લાગશે ? પછી બાદમાં પતિ પત્ની સાથે રહેવા માટે રાજી થઈ ગયા 
અતે પતિએ રજૂંઅ કરી લીધં અને છોકરી પતિના ઘરે જતી રહી પરંત બીજી વખતે 
તેમણે નિકાહ નથી કર્યા, તો આ રીતે નિકાહ કર્યા વગર સાથે રહેવું કેવું છે? આ 
મસ્અલામાં તિકાહની જરૂરત નથી ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાકનામામાં લખેલા શબ્દોથી શરઈ દ્રષ્ટિએ એક તલાકે રજઈ લાગી જશે. 
(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) તેતો હુકમ એ છે કે ઓરત જયાં સધી ઈદ્દતમાં 
હોય પતિ ફરી નિકાહ કર્યા વગર તેને બીજી વખતે પત્ની બનાવીને રાખી શકે છે. 

(બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩/ ૧૮૮, કંતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) 
માટે પૂછેલી સરતમાં પત્તિએ જો ઈદ્તમાં રજૂઅ કર્ય છે તો તેનું આ કાર્ય 
સહીહ છે. ઓરત તેના નિકાહમાં જ છે. 

(મસલમાન હોવાને કારણે એ જ ગમાન કરવં જોઈએ કે ડોકટર સાહેબે 
ઈદ્દતમાં રજૂઅ કર્યું હશે, બીજી સુરત (એટલે રુજૂઅ ન કર્યું અને ઈદ્દવ ખતમ થઈ 
ગઈ હોય તો) ફરી નિકાહ કર્યા વગર એ ઓરત (પત્ની) ને સાથે રાખવી જાઈઝ 
તથી. વહેલી તકે ફરી નિકાહ પઢી લે અત્તે પહેલાની ગલતી પર તોબા ઈસ્તિગ્કાર 
કરે.) (મજતબા હસન કાસમી) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૮) પત્નીને માત્ર ડરાવવા તલાક આપવી 
સવાલ (૨૩૦૯) : એક વ્યકિતની પત્ની જયારે પણ પિતાના ઘરે જતી તો ત્યાં 
રોકાય જતી. તેને કારણે પતિ ખુબ જ પરેશાન રહેતો હેતો. પત્ની પિતાના ઘરે જ 
હતી કે તેને માત્ર ડરાવવા માટે એક બિન મસ્લિમ છોકરીથી જે નાબાલિગ હતી, 
ચીટ્ટી લખાવી કે તમારી પરેશાનીને કારણે આજે છું તમને તલાક આપું છં. હાલાંકે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ ૩322 લેખિત તલાકનું બયાન 
તેતી નિય્યત તલાકની ન હતી. માત્ર ડરાવવા માટે ચિટ્ઠી લખાવી હતી. પરંતુ આ 
ચિટ્ઠટીઓરતને મળી ગઈ અને તે આવવા ન માગતી હતી, થોડા દિવસો પછી ઓરત 
આવી ગઈ, શરઈ દ્રષ્ટિએ શં હુકમ છે, તફસીલથી જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલી સરતમાં '' તને તલાક આપું છું'' થી એક તલાકે રજઈ લાગી 
ગઈ. (હેદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ) 

તેનો હુકમ એ છે કે જો ઓરત ઈદ્દતમાં જ આવી ગઈ છે અને પતિએ પતિ - 
પત્નીનો સંબંધ કાયમ કરી લીધો. (એટલે તેણે તલાકથી રજૂઅ કરી લીધું હવે) તે 
પત્ની બતી ગઈ અતે જો ઓરત આવી ન હતી અને પતિએ ઓરતેને પત્ર લખીને એ 
કહયં કે હું તારાથી રજૂઅ કરં છું તો પણ એ ઓરત પતિના નિકાહમાં રહેશે, ફરી 
તિકાહતી જરૂરત નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) પરંતુ ઈદ્દત ખતમ થઈ ગયા 
પછી આપે અને પતિએ ઈદ્તમાં રજૂઅ ન કર્ય, તો કરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત 
પડશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૯) બહેનની ખોટી રજુઆત પર પત્નીને તલાક આપી, 


તો તલાક લાગશે કે નહીં ? 
સવાલ (૨૩૧૦) : એક વ્યકિતએ વિદેશથી પોતાની પત્નીને તલાકનામં લખ્યં. એ 
ઓરતના બે છોકરા અને એક છોકરી છે. તલાકંનામ લખવાનં કારણ એ બન્યં કે 
હિંદુસ્તાનમાં એ વ્યકિતની એક બહેન રહે છે, તેની સાથે તેની પત્નીનો ઝઘડો થઈ 
ગયો હતો. તો એ બહેત્તે પોતાના ભાઈ સધી પણ ખોટી ખોટી વાતો પહોંચાડી. 
તેનાથી નારાજ થઈને ભાઈએ પોતાની પત્નીને તલાકનામ્‌ મોકલ્યું. તો આ રીતે 
ખોટી રજુઆતને કારણે તલાક આપવામાં આવે તો શરઈ દ્રષ્ટિએ તલાક લાગ્‌ પડશે 
કે નહીં ? જો તલાક થઈ ગઈ તો હવે તેનો હલ શું છે ? જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પછેલી સરતમાં આપના કહેવા પ્રમાણે બહેનના ઉશ્કેરવા પર અથવા અન્ય 
કોઈ કારણે જયારે પતિએ તલાકનામ્‌ મોકલી દીધં, તો તેનાથી તલાક લાગી જશે. 
(બદાઈઉસ્સતાઈઅ : ૩/ ૧૦૯) 
જો ત્રણ તલાક આપી છે તો હલાલા વગર ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 323 લેખિત તલાકનું બયાન 
નહીં થાય અને જો એક અથવા બે તલાક આપી છે તો ઈદ્દતની અંદર ર્જૂઅ કરી શકે 
છે. અને જો ઈદ્દત પુરી થઈ ગઈ છે, તો ઓરતને બીજી વખતે પત્ની બનાવવા માટે 
ફરી નિક્હ કરવા જરૂરી છે. (તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / ૧૪૭, સૂરએ બકરહ : ર૩૦) 

અને જો તલાકે બાઈન આપી છે તો ઈદતમાં પણ અને ઈદ્ત પછી પણ ફરી 
તિકાહ પઢવાતી જરૂરત પડશે. (પરંત તેમાં હલાલાની જરૂરત નથી.) 

(બદાઈઉસ્સતાઈઅ :૩/ ૧૮૮) 

આપે સવાલની સાથે તલાકનામ્‌ મોકલ્યું નથી, એટલે આ તફસીલ લખી 

દવામાં આવી છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૦) તલાકે રજઈ ચોક્ક્સ શબ્દોથી થાય છે, માત્ર 
તલાકનો વાયદો કે ધમકીથી થતી નથી 

સવાલ (૨૩૧૧) : એક પતિએ પોતાની પત્નીને પત્ર લખ્યો કે જો તૃ પોતાની જાત 
(એટલે કૌટુંબિક બરી ફિતરત) બતાવશે તો ખુદાની કસમ તારા પત્રના જવાબમાં 
તલાક, તલાક બે વખતે લખી દઈશ અતે પત્રથી બધ કામ પર થઈ જશે. હવે માત્ર 
એક તલાક તારા માટે બાકી રહેશે. 

ત્યાર પછી બીજી વખતે લખ્યં કે જો તારા પત્રનો જવાબ મત્તે પસંદ ત આવ્યો 
તો જવાબમાં તલાક, તલાક મળી જશે. 

ત્યાર પછી કઈક આગળ લખે છે કે મેં મારા પિતાને પણ આ પત્ર લખી દીધો 
છે કે ખૃદાની કસમ મેં તેને બે તલાક આપી દીધી છે અને તેને પત્રનો જવાબ સહીહ 
ન આપ્યો તો ત્રીજી તલાક પણ આપી દઈશ. તો આ સરતમાં ઓરતને કેટલી અને 
કઈ તલાક લાગશે ? એ ઓરતને ગર્ભ પણ છે, એટલે તેની ઈદ્દત વિશે પણ 
માર્ગદર્શન આપશો. ઉમ્મીદ છે કે વહેલી તકે જવાબ આપશો. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

આપના લખાણ પ્રમાણે પતિએ ઔરતને સંબોધીને જે લખ્યં છે કે ''પોતાતી 
જાત (એટલે કૌટુંબિક બરી ફિતરત) બતાવશે તો ખદાની કસમ તારા પત્રના જવાબ 
માં તલાક, તલાક બે વખતે લખી દઈશ અને પત્રથી કામ પુરું થઈ જશે. હવે માત્ર 
તારા માટે એક તલાક બાકી રહી જશે.'' 

ત્યાર પછી લખે કે '' જો તારા પત્રનો જવાબ મને પસંદ ન આવ્યો તો 
જવાબમાં તલાક, તલાક મળી જશે.'' તો તેમાં પતિના આ શબ્દો કે'' લખી દઈશ, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૩24 લેખિત તલાકનું બયાન 
ક્રામ પર્‌ થઈ જશે, તલાક મળી જશે.'' આ તલાક માટે ચોક્કસ શબ્દો નથી, બલકે 
એક ધમકી છે એટલે ઓરતને તલાકથી ડરાવવાની છે અને શરત પરી ન થતા 
તલાકનો વાયદો છે, માટે આ શબ્દોથી તલાક નહીં લાગે. (રદુલ મુહતાર : ૩/ ૩૧૯) 

પરંત પતિના આ શબ્દો કે '' મેં મારા પિતાને એ પત્ર લખી દીધો છે કે મેં 
ખદાની કસમ તેને બે તલાક આપી દીધી છે, અને જો તેને પત્રનો જવાબ સહીહ ન 
આપ્યો તો ત્રીજી તલાક પણ લખી દઈશ.'' એ શબ્દોથી જાહેર થાય છે કે પતિએ 
ઓરતને બે તલાક આપી દીધી છે, અને આ વાતથી તે જાતે એ શબ્દોથી એકરાર કરે 
છે. તો શરઈ રીતે વ્યકિત પોતાના એકરારમાં સાચો હોય છે. તેના એકરારથી બે 
તલાક લાગી જશે. કારણ કે શકય છે કે તેને બે તલાક ખરેખર આપી દીધી હોય અને 
એ વાતને પહેલા જાહેર ન કરી અને હવે કહી રહયો છે. હવે ઓરતતે તેના પત્રનો 
જવાબ મળે ક ન મળે અને તે પત્ર તેને મળે કે ન મળે. દરેક હાલતમાં તેના એકરાર 
કરવા પર બે તલાક લાગી જશે. (શર્હે કવાઈદલ ફિકહ : ૪૦૧, અલ મબ્સતઃ # / ૧૩૩) 

અતે આ બે તલાક રજઇ હશે. (હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૧ / ર૨૫) 

એટલે ઓરત જયાં સધી ઈદ્દમાં છે, પતિ માત્ર બે ગવાહો સામે માત્ર એટલં 
કહી દે કે હં તેને પત્ની બનાવં છું અથવા રજૂઅ કરં છં તો રૃૂજૂઅ થઈ જશે. અને 
ઓરત તેતા નિકાહમાં બાકી રહેશે. નિકાહ ખતમ તહીં થાય, પરંતુ જો તેતી ઈદ્દત 
પુરી થઈ જશે એટલે ગર્ભથી બાળક થઈ જશે તો ફરીથી નિકાહ કરવા જરૂરી 
બનશે. તે સિવાય ઓરત હલાલ નહીં થાય, પરંત તેમાં હલાલાની જરૂરત નથી. 
(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪, મજમઉલ અન્ડર : ૧ / ૪૩ર) પરંત જો ઈદ્દતમાં 
ત્રીજી તલાક આપી દેશે તો પછી ઓરતતે તલાકે મગલ્લઝા લાગી જશે અને હવે 
હલાલા વગર તે પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / 
૧૮૭) અને જો ઈદ્દત પરી થયા પછી તલાક આપે છે તો તે તલાક બેકાર જશે કારણ 
કે ઈદ્ત ખતમ થયા પછી પતિતે તલાકનો હક રહેતો નથી. (અબૂદાવૂદ : ૧ / ૨૯૮, 
હદીસ તં. ૨૧૯૦) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૧) ગવાહોની સામે કોર્ટમાં તલાક અ]પવાથી શરઈ 
દ્રષ્ટિએ તલાક લાગશે કે નહીં ? 
સવાલ (ર૩૧૨) : કોર્ટમાં પાંચ વ્યકિતઓની હાજરીમાં છોકરાએ પોતાની સહી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩25 લેખિત તલાકનું બયાન 
કરી કે મેં મારી પત્નીને છટી આપી દોધી છે અને પત્ની પણ ત્યાં હાજર હતી. 
કોર્ટથી અલગ થવાના બધા કાગળો પણ ઘરે આવી ગયા છે. સવાલ એ છે કે આ 
સુરતમાં શરીઅત પ્રમાણે ઔરતને તલાક લાગી જશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિએ પોતાની પત્નીને ગજરાતી, અંગ્રેજી અથવા કોઈ પણ ભાષામાં 
પોતાની પત્નીને તલાક વિશે કોર્ટમાં લેખિત લખીને આપી દીધં અને તેની ઉપર 
ગવાહ પણ છે. તો એ ઓરતને તલાક લાગી જશે. 

(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૮, અલ મૃહીતલ બરહાની : ૩ / ૨૭૪) 
પતિએ કેટલી તલાક લખી છે, તેની સ્પષ્ટા આપે સવાલમાં કરી નથી એટલે 
તેનો હકમ લખવા અશકત છું, હા, જો પતિએ ત્રણ તલાક લખી છે, તો એ ઓરત 
હલાલા વગર પોતાના પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. (તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / ૧૪૭, સૂરએ 
બકરહ: ૨૩૦) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧ર) બિન મુસ્લિમ જજનું પતિની ખુશી વગર ઓરતને 
તલાક આપવી 
સવાલ (૨૩૧૩) : મારી એક ઓરતથી શાદી થઈ હતી, પરંત બીજા કેટલાક 
કારણોથી મને બીજી શાદી પણ કરવી પડી, હવે મારી પહેલી પત્ની મારી સાથે 
રહેવા તૈયાર નથી, મારા સસરાએ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો કે છોકરીને તલાક આપી 
દેવામાં આવે. જયારે કે હું મારી પત્નીને પોતાની પાસે રાખવા તૈયાર છેં. પરંતુ મારા 
[નિકાહમાં રહેવા માટે ન ઓરત તેયાર છે અને ન મારા સસરા પોતાની છોકરીને 
મારા નિકાહમાં બાકી રાખવા રાજી છે. કેસ દાખલ થયા પછી થોડી મુદતમાં કોર્ટમાં 
બિત્ત મસ્લિમ જજે મારી ખશી વગર અને મારી સહી વગર મારી પત્નીતે તલાક 
આપી દીધી. 

આ ફેસલા પછી અહીંયા બાર્બાડોઝમાં અમક લોકોનં કહેવં છે કે તલાક લાગી 
જશે, અને અમક લોકોનું કહેવં છે કે તલાક નહીં લાગે. તો આ વિશે આપથી સવાલ 
છે કે ઔરતને તલાક લાગશે કે નહીં ? 

તેમજ ઓરત મારા ઘરેથી જયારે પોતાના પિતાના ઘરે જતી રહી તેના બે 

દિવસ પછી તે મારા ઘરે આવીને મારી ઈજાઝત વગર મારા ઘરનો ઘણો સામાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૩6 લેખિત તલાકનું બયાન 
લઈ ગઈ અને કોર્ટમાં પણ જજ પાસે મારી પાસેથી સાડા ત્રણસો ડોલર મંજુર 
કરાવ્યા તો શું આ બધી ચીજો તેના માટે જાઈઝ છે ? 
જવાબ ઃ હા મેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલી સુરતમાં જો આપે તલાક આપી હતી અથવા ખશી વ્યકત કરી હતી 
અથવા તલાકનામા પર પોતાની સહી કરી હતી. તો તલાક લાગી જશે, ભલે તે વખતે 
કોઈ ગવાહ હોય કે ન હોય. કારણ કે ગવાહની જરૂરત ત્યારે પડશે જયારે કે પતિએ 
તલાકનો ઈત્તકાર કર્યો હોય. જો કે પતિ તલાક આપવાનો એકરાર કરે છે તો 
ગવાહોની કોઈ જરૂરત નથી. એટલે પૂછેલી સરતમાં આપ જાતે અલ્લાહને હાજર 
રાખીને ફેસલો કરી દો. 
(રદલ મહતાર અલા દરિલ મુખ્તાર : ૩/ ર૩૬, કતાવા હિત્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૮) 
જો ખરેખર આપે ન તો તલાકના શબ્દો લખ્યા છે અને ન તો તલાકનામા પર 
સહી કરી છે અને ત તો મોઢાથી તલાકતા શબ્દો કહયા છે તો જજ ભલે બિન 
મૃસ્લિમ હોય અથવા મસ્લિમ, તેના તલાક આપવાથી તલાક નહીં લાગે. 
(તબ્યીતુલ હંકાઈક : ર / ૧૯૫) 
તેમજ ઓરતનં પોતાના પતિના ઘરેથી તેની ઈજાઝત વગર તેનો સામાન લઈ 
જવો પણ જાઈઝ નથી, હરામ છે. તેમજ જજ પાસે પોતાના દર મહિને સાડા 
ત્રણસો ડોલર મંજુર કરાવવા પણ જાઈઝ નથી, કારણ કે ઓરત પોત્તાના પતિ 
તરફથી ભરણપોષણની હકદાર ત્યાં સુધી હોય છે જયાં સુધી તે પોતાના પતેની 
તાબેદારી કરતી રહૈ, પરંત જયારે તે પોતાના પતિની ફરમાબરદારી ત્ત કરે તો તેતા 
માટે પોતાના પતિ પાસેથી કોઈ રકમ લેવી અથવા કોર્ટના જજ દ્વારા તેને મંજુર 
કરાવવી જાઈઝ નથી, હરામ છે. (અહમદ : ૨૪/ ૨૩૯, હદીસ નં. ૧૫૪૮૮) ફકંત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૩) બીજી વ્યકિત પાસેથી તલાકનામું લખાવ્યું પરંતુ 
પત્નીને ખબર ન પડો 
સવાલ (ર૩૧૪) : એક અભણ વ્યકિતએ બીજી વ્યકિત પાસે એવું કહીને કે મારે 
પોતાની ઓરતતે અલગ કરવી છે એટલે તમે મને એક તલાકનામં લખી આપો. એ 
બીજા વ્યકિતએ પોતાની સમજદારી અને હોશિયારીથી તેને એક તલાકનામ્‌ લખી 
આપ્યં પરંત તલાક આપનારાએ એ તલાકનામાની નીચે સહી કરી નથી. ત્યાર પછી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩27 લેખિત તલાકનું બયાન 
તલાક આપનારા વ્યકિતના પિતાને જાણ થઈ તો તેની પાસેથી એ તલાકનામું લઈ 
લીધુ. 

પછી બીજા દિવસે તલાક આપનારાએ એક બીજા વ્યકિતને કહયું કે મારે 
મારી પત્નીને તલાક આપવી છે, તમે મને તલાકનામં લખી દો. એ વ્યકિતએ 
તલાકનામ્‌ લખી દીધ તેમાં ત્રણ તલાકનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તલાક આપનારાએ તેની 
ઉપર સહી પણ કરી દીધી. ત્યાર પછી તેણે એ પત્ર ફાડી નાંખ્યો અને ઓરતને કોઈ 
પણ પ્રકારની જાણ ન થઈ. ન તો લેખિત અથવા મૌખિક, તો શું આ સરતમાં 
ઓરતને તલાક લાગશે કે તહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જયારે એ અભણ વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને તલાક આપવા માટે કોઈ 
બીજાને વકીલ બનાવ્યો અને તેને એ અભણની પત્નીને ત્રણ તલાક લખી નાંખી, 
દા.ત. એ લખ્યં કે ''હે ફરીદા હૈં તને ત્રણ તલાક આપી રહયો છં.'' તો ત્રણ તલાક 
લાગવા માટે શરત એ છે કે પતિ એ વાતને કબુલ કરતો હોય કે મેં તેને ત્રણ તલાક 
લખવા માટે કહયું હતં. પરંત જો પતિ તલાકનામ લખવા અથવા લખાવવાથી 
ઈનકાર કરતો હોય. તો બે નેક ગવાહોની જરૂરત પડશે, જો બે ગવાહ વર્ણન કરેલ 
તલાકનામ લખાવવા પર ગવાહી આપે, તો પછી તલાક લાગી જવામાં તલાકનામા 
પર સહી કરવાતી જરૂરત ત્તથી. તેમજ ગવાહ બતાવવા પણ જરૂરી નથી. વર્ણન 
કરેલ બે ગવાહોની ત્યારે જરૂરત પડશે જયારે પતિ તલાકનો ઈન્કાર કરતો હોય. 

(રદુલ મૃહંતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / ૨૪૬,૨૪૭) 

પરંત્‌ પતિને આ મોકા પર અલ્લાહનો ડર પણ રાખવો જોઈએ, જો 
તલાકનામ્‌ લખવા વિશે કહયું હોય અને સહી પણ કરી હોય તો ઓરતને ત્રણ તલાક 
લાગી જશે અને તે ઓરત માટે હરામ થઈ જશે. ઈદ્દત પરી કર્યા પછી હલાલો 
કરીને બીજી વખતે શાદી કરી શકે છે. (તફસીરે કર્તુબી : ૩ / ૧૪૭, સૂરએ બકરહ : ર૩૦, 
ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૪) ગવાહ વગર લેખિત તલાકનો હુકમ 

સવાલ (૨૩૧૫) : પતિએ બે ગવાહો વગર પોસ્ટ દ્વારા તલાકનામું લખીને મોકલ્યં, 
તો શં તલાક લાગી જશે ? શું બે ગવાહો વગર તલાક લાગી શકે છે ? અને તલાક માટે 
ગવાહોની સહી જરૂરી છે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩:૩8 લેખિત તલાકનું બયાન 
જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પતિએ હાથો હાથ તલાકનામ્‌ આપ્યંં કે પોસ્ટ દ્રારા રવાના કર્ય, તેમાં પત્નીને 
સંબોધીને તલાક વિશે લખાણ લખ્યું હતં, તો તલાક થઈ જશે (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ 
મુખ્તાર : ૩ / ૨૪૬) તેના માટે ગવાહોનું હોવં જરૂરી નથી જયારે કે તલાકતું લખાણ 
જાતે પતિએ લખ્યું છે, હા, જો તેને કોઈનાથી તલાકનું લખાણ લખાવ્યું હોય તો 
તેનાથી ત્યારે તલાક લાગશે જયારે પતિ એકરાર કરતો હોય અથવા નિશાનીથી 
સાબિત થઈ જાય કે લખાણ તેને જ લખાવ્યં છે. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૩૭૯) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૫) કોરા કાગળ પર સહી કયર્& પછી બીજાનો તેના 
તરફથી તલાક લખવાને હુકમ 
સવાલ (૨૩૧ £) : એક છોકરો હમણાં દુબઈમાં રહે છે. તેના પિતાનં કહેવં છે કે મેં 
પોતાના પુત્રથી કોરા કાગળ પર સહી લીધી છે. હવે એ સહી કરેલા કાગળ પર મારા 
પત્ર સિવાય કોઈ બીજો છોકરો મારા પત્ર તરફથી પોતાની પત્નીને તલાક લખે તો 
તલાક લાગી જશે ક નહીં ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
કોરા કાગળ પર જો કોઈ વ્યકિત પોતાની સહી કરી દે ત્યાર પછી એ કાગળ 
પર તેના પિતા અથવા તેનો ભાઈ અથવા તેનો કોઈ રિશ્તેદાર તેના તરફથી તલાક 
લખી દે તો તેતી પત્નીને તલાક નહીં લાગે. કોરા કાગળ પર માત્ર પોતે સહી કરી 
લેવાથી તલાક પર ખશી તહી કહેવાય. એટલે છોકરા તરફથી કોઈ બીજાએ તલાક 
લખી દેવી જાઈઝ પણ નથી અને તેને લખેલી તલાક પણ નહીં લાગે. 
(રદલ મણતાર અલા દુરિંલ મખ્તાર : ૩ / ૨૪૭, ફંતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૯) 
(તલાક આપવાની ઈજાઝત માત્ર પતિને છે અથવા તેના વકીલને, અહીંયા 
તલાક આપનારો ન પતિ છે અને ન તો તેનો વકીલ, એટલે તલાક નહીં લાગે.) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૦) ત્રણ મહિના દસ દિવસના અંતરે ત્રણ તલાક 
આપવાનો હુકમ 
સવાલ (૨૩૧૭) : કુદસીયા અને કમર બંને લગભગ ૨૦ વર્ષથી એક સાથે રહે છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩29 લેખિત તલાકનું બયાન 

આ લાંબી મૃદ્દતમાં બંતે વચ્ચે વચ્ચે ઝઘડો તો દરરોજ થતો હતો. છેવટે એક દિવસે 
ઝઘડાએ સંગીન સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને કમરે કુદસીયાને તલાક આપી દીધી અને તે 
પણ લેખિત તલાક કે આજે એક તલાક, બીજી ત્રણ મહિના દસ દિવસ પછી એટલે 
ફલાણી તારીખે અને બીજી તલાક ત્રણ મહિના દસ દિવસ પછી એટલે ફલાણી 
તારીખે, એવી રીતે ૩૦૦ દિવસની મૃદ્દતમાં એક પછી એક ત્રણ તલાક લાગશે. હવે 
તલાક આપવાના બીજા અથવા ત્રીજા દિવસે એવું કહે છે કે મને તલાક મંજુર નથી 
અને મારી પત્ની મને પરત જોઈએ, તો શરઈ માર્ગદર્શત આપશો કે પહેલી તલાક 
રજઈ શમાર થશે કે નહીં ? અને બાદની બે તલાકો શરતી એટલે વાયદા પ્રમાણે. 

બીજી બાજુ કુદસીયાએ કમરતતે ઘરે એ જ દિવસે ઠુકરાવી દીધો અને કમરને 
તેણે બીજી વખતે નિકાહમાં લાવવાના ઈરાદાને સખ્તીથી મનાઈ કરી દીધો અને એવં 
કહયું કે મને હવે તેતી સાથે રહેવું નથી, હા. શરીઅતનો હુકમ છે તો હવે તે તેની 
સાથે નિકાહમાં રહેશે. વખત આવવા પર નિકાહથી અલગ થઈ જશે ? 

યાદ રહે કે બીજી તલાક પછી ત્રણ મહિતા દસ દિવસથી પહેલા જ 
કદસીયાની ઈદ્દત પુરી થઈ ગઈ છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

કમરે કુદસીયાને જે શબ્દો કહયા છે તેને લીધે સૌથી પહેલા એક તલાકે રજઈ 
લાગી જશે અને તલાકે રજઈનો હુકમ એ છે કે જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં છે. પતિ 
તેનાથી ર્જૂઅ કરી શકે છે, એટલે બીજી વખતે નિકાહમાં લાવી શકે છે. જવી રીતે 
અહીંયા કમરે ક્હયું કે મને તલાક મંજુર નથી અને મારી પત્ની મને પરત જોઈએ 
અથવા આ પ્રકારના બીજા શબ્દો કહે દા.ત. એવું કહે કે તે ઓરતને પોતાની પત્ની 
બનાવીને રાખવા માંગ્‌ છં. તો હવે કુદસીયા કમરના નિકાહમાં ફરી પરત આવી 
જશે. (હિદાયહ ફી શહે બિદાયહ : ૨ / ર૫૪, કફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૬૮) 

પછી ત્રણ મહિના દસ દિવસ પછી બીજી તલાક પણ લાગી જશે. બીજી 
તલાક પછી પાતિએ પત્નીથી રુજૂઅ ન કર્યું અને આપના લખવા પ્રમાણે ઈદ્દત ત્રણ 
મહિના દસ દિવસ પહેલા પરી થઈ ગઈ, તો હવે ત્રીજી તલાક નહીં લાગે અને જો 
પત્ની કુદસીયા બીજી તલાકની ઈદ્દતમાં હતી અને ત્રણ મહિના દસ દિવસ પસાર 
થઈ ગયા તો ઈદ્દતમાં હોવાને કારણે ત્રીજી તલાક પણ લાગીને પત્ની પતિ માટે 
હરામ થઈ જશે. પછી હલાલા વગર કૃદસીયા પોતાના પતિ કમરના નિકાહમાં પરત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩330 લેખિત તલાકનું બયાન 
નથી આવી શકતી, એટલે બીજી તલાક લાગી ગયા પછી જો કમર ર્‌જૂઅ ન કરે અને 
ઈદ્દત પરી થઈ જવા દે. તો હવે ઈદ્દત ખતમ થઈ જવાથી નિકાહનો સંબંધ બિલ્કુલ 
ખતમ થઇ જશે. હવે ત્રણ મહિત્તા દસ દિવસ ખતમ થવા પર ત્રીજી તલાક તહીં 
લાગે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ ઃ ર / ર૫૪) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) છાકરા તરફથી પિતા વકીલ બનીને સહી કરેલ 


પત્ર પર તલાકનામું લખી દે. 

સવાલ (ર૩૧૮) : દુબઈ ગયેલો છોકરો ત્યાં બે વ્યકિતઓની સામે એવી રીતે પત્ર 
લખે કે મેં મારા પિતાતે એક કોરા કાગળ પર સહી કરીને આપી છે. માટે એ કાગળ 
પર જો મારી પત્ની માટે તલાક લખીને આપવામાં આવે તો એ તલાકતને મારા 
તરફથી સમજવામાં આવશે. જો આવં થઈ જાય કે છોકરાના સહી કરેલા કાગળ 
પર તલાક લખી દેવામાં આવે તો તલાક લાગી જશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સુરતમાં છોકરો પોતાના પિતાને તલાકનો વકીલ બનાવી રહયો છે. 
(માટે જો એ કાગળ પર પિતા તલાક લખી દે તો તલાક લાગી જશે. અલબત્ત આ 
તલાક વકીલ દ્વારા થશે અને તલાક આપવાનો કોઈને વકીલ બનાવવો જાઈઝ છે.) 

(અલ મબ્સૂતઃ ર / ૧૯) 

તેમાં ઉત્તમ તરીકો એ છે કે છોકરો જાતે બે ગવાહોની સહીથી પોતાની 
પત્નીને તલાક લખી દ, અથવા એ પ્રકારનં લખાણ રવાના કરી દ કે હું મારા પિતાતતે 
મારી પત્નીને તલાક આપવા માટે વકીલ બનાવં છં, માટે મારો પત્ર મળતા જ 
પત્નીને એક રજઈ તલાક અથવા એક બાઈન તલાક આપી દે. ઈદ્ત પરી થયા પછી 
ઓરત બીજા નિકાહ કરી શકે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૩૫ર) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૮) લેખિત તલાકનો હુકમ, જયારે કે તલાકનામું 
ઓરતને પતિના ઈરાદા વગર મળ્યું હોય 

સવાલ (૨૩૧૯) : એક વ્યકિતએ ગુસ્સામાં પોતાની પત્નીને તલાકનામ્‌ લખ્યું. 
બીજા વ્યકિતએ તેને આવું કરવાથી રોક્યો, બીજા વ્યકિતના સમજાવવાથી તેણે 
લખેલું તલાકનામુ પોતાની પેટીમાં મકી દીધં, પરંત થોડા દિવસો પછી લખેલું 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ ૩૩1૧1 લેખિત તલાકનું બ્રયાન 
તલાકનામ્‌ કોઈ રીતે પત્નીને હાથે આવી ગયું. પત્ની તેને વાંચી શકતી ન હતી. તેણે 
કારણે બીજી વ્યકિતથી તેને ફતવો માલમ કરવા વંચાવ્યં, તેમાં આ લખાણ લેખલુ હતું 
'' હું મારી પત્નીને આજે તલાક આપી રહયો છું.'' 
જે વખતે આ વાત જાહૈર થઈ ત્યારથી પત્ની બીજા અમક લોકોના કહેવાથી 
પોતાના પાંતેના ઘરે જવાનો ઈન્કાર કરે છે, બીજા દિવસે પતિનો ગુસ્સો ઠંડો થયો 
તેણે એ જાહેર કર્ય કે મેં મારી પત્નીને નિકાહથી અલગ કરી નથી. ત્યાર પછીથી 
પત્ની પોતાના પતિની સાથે રહેવા લાગી, તેની ચાર અવલાદ પણ છે અને પત્ની 
જાતે નોકરી કરીતે પોતાતં, પતિત અને બાળકોનં ભરણપોષણ કરે છે અને પતિએ 
હજુ સુધી મહેર અદા કરી નથી. તો શું આ સુરતમાં પત્નીને તલાક લાગશે કે તહીં ? 
અને જો તલાક લાગશે તો કેટલી લાગશે ? 
જવાબ : હરમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પતિ પોતાની પત્નીને ભલે સંબોધીને તલાક આપે અથવા લેખિત તલાક 
આપે. પત્નીને તેની જાણ હોય કે ન હોય, તેને તલાક લાગી જશે. 
(રદલ મહતાર અલા દુરરિંલ મખ્તાર : ૩ / ર૪૬) 
તલાકતામાંમાં પતિએ પત્નીને સંબોધીને એવું લખ્યું છે કે હું મારી પત્નીને 
તલાક આપી રહયો છં. '' તેનાથી એક રજઈ તલાક લાગી જશે. 
(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૧ / રરપ) 
અને રજઈ તલાકનો હકમ એ છે કે જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં છે, પતિ 
તેનાથી તવેસરથી નિકાહ વગર બે ગવાહોની હાજરીમાં રુજૂઅ કરવા માગે તો કરી 
શકે છે તેની બહેતર સરત એ છે કે બે ગવાહોની હાજરીમાં એવં કહે કે હં મારી 
પત્નીને બીજી વખતે મારા નિકાહમાં પરત લાવું છું. 
ઈદ્દત ખતમ થઈ ગયા પછી નવેસરથી નિકાહ પઢવાની જરૂરત પડશે, 
(હિદાયહ કી શર્હ બિદાયહ : ૨ / ર૫૪, કતાવા દિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૬૮) 
જો પતિ વર્ણન કરેલ તલાકનામાનો ઈનકાર કરે, તો ગવાહો વગર તેને તલાક 
નહીં લાગે કારણ કે શકય છે કે કોઈ બીજાએ પતિનું લખાણ નકલ કરીને કિતનો પેદા 
કરવા શરારત કરી હોય. (દર્રે મુખ્તાર : ૫ / ર૦૩) અને જો પતિ તેનો ઈનકાર કરતો 
હોય, તો ગવાહોની જરૂરત પડશે. ગવાહો વગર તલાક નહીં લાગે. (તિરમિઝી : ૧ / 
ર૪૯, હદીસ નં. ૧૩૪૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩332 લેખિત તલાકનું બયાન 
(૧૯) વિદેશમાં રહેતા પતિના તલાકનામા પર સહીને 


કારણે ઓરતના નિકાહ તુટી જવા 

સવાલ (ર૩૨૦) : એક વ્યકિતના નિકાહને આજે લગભગ દસ વર્ષ થશે પરંત તે 
પોતાની ઓરતથી બિલ્કુલ અલગ પાકિસ્તાનમાં રહે છે, અને ભરણપોષણ ખર્ચ પણ 
આપતો નથી. અને ત્ત તો પત્ની સાથે પત્ર વ્યવહાર દ્વારા કોઈ સંબંધ છે. ઓરતતા 
તેની સાથે કોર્ટ મેરેજ થયા હતા. 

પતિના આ પ્રકારના વ્યવહારને કારણે તેણે કોર્ટમાં તલાકની અરજી કરી 
હંતી. કોર્ટે પતિની સહી અને ખુશી વગર નિકાહ તોડવાની મનાઈ કરી દીધી. 

એટલે વર્ણન કરેલ ઓરતના વકીલે પાકિસ્તાનમાં એક વકીલ સાથે વાતચીત 
કરીને કોર્ટ મેરેજને ખતમ કરવા માટે પતિથી સંમાંતિની સહી લીધી અને અહીંયા 
ભારત રવાના કરી. પછી સંમાંતેની એ સહીને આધારે અહીંયા ભારતની કોર્ટે 
ઓરતના નિકાહ તોડી નાંખ્યા, તો સવાલ એ છે કે આ સહીના આધારે જે નિકાહ 
ખતમ ક્યાં છે, તેના વિશે ઈસ્લામ શં કહે છે ? તલાક થશે કે તહીં ? ઈસ્લામમાં આ 
તલાક માન્ય ગણાશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો બે ગવાહોથી આ વાત સાબિત થઈ જાય કે વર્ણન કરેલ તલાકનામા પર 
સહી પતિની છે અને તેણે તે સહી પોતાની ખૂશીથી, કોઈ પણ બાહય દબાણ વગર 
કરી છે, તો ઓરત પર તલાક લાગી જશે. (રદલ મહતાર અલા દરિંલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૬) 

(મુફતી સાહેબતા જવાબથી એ વાત સમજમાં આવી રહી છે કે પતિએ 
લેખિત તલાક આપી છે. જો ખરેખર એવું જ છે તો તેના માટે બે ગવાહોની જરૂરત 
તથી, હા, જો પતિ ઈનકાર કરે તો સુબૂત માટે બે ગવાહોની જરૂરત પડશે. 

અને જો તેને કાઝી તરફ નિસ્બત કરવામાં આવે તો ખરેખર તેના માટે બે 
ગવાહોની જરૂરત પડશે. જે આ વાતની ગવાહી આપે કે મારી સામે ફલાણા ઈબ્ને 
ફલાણાએ પોતાની પત્નીને તલાક આપતા આ તલાકનામા પર સહી કરી છે, જાહેર 
છે કે આ સરત અહીંયા મશ્કેલ છે. 

હકીકત એ છે કે વિદેશથી વકીલે કોર્ટ હારા તલાક આપવા વિશે, પતિથી 
તલાકનામા પર સંમતિની જે સહી મેળવી છે, તે એક પ્રકારનું ''મારા તરફથી કોઈ 
વાંધો તથી'' એવું લખાણ છે અથવા એવું કહી શકાય કે પતિ પોતાની સહી દ્વારા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 333 લેખિત તલાકનું બયાન 
હિંદુસ્તાની કોર્ટને વકીલ બનાવે છે કે તે મારા તરફથી તલાક આપે અથવા તલાકની 
કાર્યવાહી કરે. 

એટલે જો કોર્ટને સંપૂર્ણ યકીન હોય કે સંમતિ પર આ સહી પતિની છે, ભલે 
બે ગવાહો દ્વારા હોય અથવા કોઈ અન્ય હારા, તો તેના માટે તલાક આપવાની 
અથવા તલાકની કાર્યવાહી કરવાની ઈજાઝત હશે. ભલે કોર્ટનો જજ બિન મૃસ્લિમ 
હોય.) 

( આ ફેસલો નથી કે આક્ષેપ હોય કે બિન મસ્લિમનો ફેસલો તલાક માટે 
મસલમાનો માટે લાગ્‌ નહીં પડે, બલકે આ પતિ તરફ તલાકનો વકીલ બનાવવો છે 
અને મુસ્લિમ અને બિન મુસ્લિમ કોઈને પણ તલાકનો વકીલ બનાવી શકાય છે.) 

તેની એક સરત એ છે કે ઓરતના રિશ્તેદારો પતિના નામે એવં લખે કે તમારી 
સહી વાળો એક પત્ર અહીં ભારતની કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે તો શું તમે તમારી ખશીથી 
પોતાની પત્નીને તલાક આપી છે ? ત્યાર પછી પતિ તરફથી પત્ર આવી જાય જેમાં 
પોતાની પત્નીને તલાક આપવાનું વર્ણન હોય અથવા પાકિસ્તાનથી બે ગવાહોની 
હાજરીમાં પતિનું આ એકરારનામુ આવી જાય કે અમે પતિથી પુછયું કે ''શં તમે 
પોતાની પત્નીને તલાક આપી કે નહીં ? તો પતિએ જવાબ આપ્યો કે હા, મેં પોતાની 
પત્નીને તલાક આપી છે.'' તો બંને સુરતોમાં ઓરતને તલાક લાગી જશે. (રદુલ 
મૃહતાર અલા રર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૬ - ર૪૭) આ તપાસ દરમિયાન ઈદતની મદત 
પણ ખતમ થઈ જાય તો ઈદ્દત પુરી થઈ સમજવામાં આવશે અને ઓરત ત્યાર 
પછી બીજી જગ્યાએ શાદી કરી શકશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૦) પત્ર દ્વારા તલાક મોકલવી 
સવાલ (ર૩૨૧) : પતિએ પોતાની પત્નીને સંબોધીને તીચેત્તો પત્ર લખ્યો છે તો 
તેનો શં હકમ છે ? 

રૂકેયા અને મસીહ તરફ ...... અલ્લાહ તઆલા તમતે બધાને તંદુરસ્તી 
બખ્શે. આમીન 

મેં ભારતના રોકાણ દરમિયાન જાતે પણ અને બીજા રિશ્તેદારો દ્વારા પણ 
સમાધાન કરીને તને બોલાવવાની કોશિશ કરી, પરંત્‌ તારા માતા - પિતાને મારાથી 
નફરત થઈ ગઈ હતી. એટલે તને મોકલવાથી ઈનકાર કરી દીધો, હવે હું મારા 

ખરાબ જીવન સાથે તારું જીવન ખરાબ કરવા માંગતો નથી અને ત્‌ તારું જીવન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૩4 લેખિત તલાકનું બયાન 
બહેતર બનાવી શકે એટલે તને ઈસ્લામી નિકાહથી હૈં અલગ કરં છં. ત મારા છોકરા 
મસીહ અને છોકરી રૂકૈયાને મારી બહેનના હવાલે કરી દેજે. તારા તરફથી કરવામાં 
આવેલી માંગણીથી મજબુર થઈને આ પત્ર લખ્યો છે, અલ્લાહ તઆલા માફ ફરમાવે 
અને દીને ઈસ્લામ પર મૃત્યુ નસીબ ફરમાવે. 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પત્રમાં લખેલા શબ્દોથી માલમ થાય છે કે ભલે લખનારે પોતાની પત્નીનં 
તામ નથી લખ્યું, પરંત પત્નીને સંબોધન કર્યું છે. માટે તલાક લાગી ગઈ અને ઈદ્દત 
પણ પરી થઈ ગઈ. હવે ઓરત બીજા નિકાહ કરવા ચાહે તો બીજા નિકાહ કરી શકે 
છે, ઈદ્તનો ખર્ચ અને મહેર પતિથી વસુલ કરી શકે છે. તેમજ અવલાદ સાત વર્ષની 
થઈ જાય તે દરમિયાનનો પરવરિશનો ખર્ચ ઓરત પણ માગી શકે છે. શરત એ છે કે 
તે બીજી શાદી છોકરીના ગેર મહરમથી ત્ત કરે, નહીં તો બાળકોની પરવરિશનો ખર્ચ 
રદ થઈ જશે. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૨૪૬, ફંતાવા પિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૨) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૧) પતિએ પોતાના પિતાના આગ્રહ પર તલાકનામું 
વાંચ્યા વગર તેની ઉપર સહી કરી દેવી 

સવાલ (ર૩રર) : સલામ બાદ અરજ કે મૃનીરા ખાતમના નિકાહ તારીખ : ર૪ / 
૩ / ૧૯૮૯ના રોજ નિસાર એહમદ સાથે થયા હતા. મતીરા ખાનમે બી.એડ.તી 
ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે. પરંત્‌ હમણાં ક્યાંય તોકરી નથી, નિસાર અહમદના માતા - 
પિતાને એ લાલચ હતી કે વહુ નોકરી કરશે અને તેના પગારમાંથી અમે ૬૦ હજારતનું 
કરજ અદા કરીશું. તેમાં નિષ્ફળ જતા તેઓ છોકરીને પોતાના પિતાથી રૂપિયા 
માંગવા મજબર કરે છે. અને પોતાના પત્રને માતાના દધની કસમ આપીને વારંવાર 
આગ્રહ કરે છે કે તે તેને તલાક આપી દે. છેવટે પતિના માતા - પિતા અને એક 
ત્રીજા વ્યકિતએ મળીને વકીલ દ્વારા એક તલાકનામુ તૈયાર કરાવ્યું અને પોતાના 
પુત્રને તેની ઉપર સહી કરવા મજબુર કર્યો માટે તેણે સહી કરી દીધી. 

એ જ દિવસે પતિએ પત્નીના માતા - પિતાને તમામ હાલાતની ખબર કરી 
દીધી અને રાત્રે આઠ વાગે જાતે ત્યાં પહોંચીને કહયં કે જો તલાકનામ ટપાલ દ્વારા 
પહોંચે તો તે વસલ ન કરવં અતે કસમ ખાઈને કહયં કે મેં તલાકનામ વાંચ્યા વગર 
મજબ્‌ર બનીને સહી કરી છે. માટે પત્નીએ એ તલાકનામ્‌ વસુલ પણ ન કર્યું અને ન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩3૩% લેખિત તલાકનું બયાન 
તેને જોયં છે, હવે આ તલાકનામાનો પત્ર વકીલ પાસે પાછો પહોંચ્યો. પતિ હમણાં 
પોતાના સાસરીયામાં રહે છે. પરંત પત્નીના માતા - પિતા તેનાથી મળવાની મનાઈ 
કરે છે, તો આ હાલતમાં તલાક લાગી કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

માતા - પિતાએ તલાક આપવાનો આગ્રહ કરવો અથવા માતાના દુધની 
કંસમ આપવી શરઈ દ્રષ્ટિએ બળજબરી ન કહેવાય. કતલ કરવાની અથવા હાથ - 
પગ તોડી નાંખવાની ધમકી જો એવા વ્યકિત તરફથી આપવામાં આવે જે કતલ 
કરવા પર અથવા હાથ પગ તોડવા પર શકિત ધરાવતો હોય, તો તેને બળજબરી 
કહેવાય. (જવહીરતુન્નય્યિરહ : ૨ / ર૨૫૩) 

જો તલાકનામં કોઈએ લખ્યં છે અને તેની ઉપર પતિએ માત્ર સહી કરી છે. 
પરંત મોઢાથી તલાકના શબ્દો કહયા નથી અને ત્ત તો તલાકનો કોઈને વકીલ બનાવ્યો 
છે. તો તલાક નહીં લાગે. 

પક1.-કાકાંઝઝા,,૯૫*૭%%#૬9*-*:શ* ર -# ૫૫૭૪, 
(રદુલ મુહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩/ ર૪૬, ર૪૭) 

હા, જો પતિએ તલાકના શબ્દો કહયા છે, અથવા પોતાની ખશીથી તલાકનામ 
લખ્યં છે તો તલાક લાગી જશે. જો તલાકનામ ટપાલથી રવાના કર્ય છે તો પણ 
તલાક લાગી જશે ભલે પત્નીએ તે ટપાલને કબલ ન કરી હોય, પૂછેલી સરતમાં કઈ 
તલાક લાગશે તે તલાકનામાના લખાણ પર આધારેત છે. તલાકનામ્‌ વાંચ્યા પછી 
તલાકતનો પ્રકાર અને તેનો હુકમ નકકી કરી શકાય છે. 

કઝ ..8%9૫ છાં ૭1/49: 8%, કઝ 31,65121,.1હાન્-ર્હક 
કગગહાઝડકડપગ,પ્ડઝ૫શઝાપદન્હ્ગજકઝહટડહ્ાગડઝતડ 
(રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૨૩૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(રર) પતિનું કાગળ પર ત્રણ તલાક લખીને પત્નીથી 


કહેવું કે તુ આ કાગળને વાંચી લે 


સવાલ (૨૩૨૩) : મારી છોકરી નાઝીમાબાનની શાદી સરતમાં થઈ હતી ૧૨ 
ઓકટોબર ૧૯૮૯ના રોજ હું મારી પુત્રીને પોતાના ઘરે કોઈ પ્રસંગ માટે બોલાવીને 
લાવ્યો. ઘરે પહોંચીને મારાથી મારી પુત્રીએ કહયું કે મારા પતિ મૃહમ્મદ ઠુસેને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૩6 લેખિત તલાકનું બયાન 
આજે સવારે જયારે હું રોટલી બનાવતી હતી મારાથી કહયું કે ઉપરતા કમરામાં જઈ 
ટીવી પાસે એક કાગળ લખેલો રાખ્યો છે તે ત્‌ વાંચી લેજે, જયારે હું ઉપરના 
કમરામાં ગઈ અને તે કાગળ વાંચ્યો તો તેમાં ત્રણ વખત તલાક લખ્યં હતં. પછી આ 
ક્રાગળ મેં મારી સાસને આપી દીધો. પછી તેના ચાર દિવસ પછી મારી પૃત્રીના 
સસરાથી મારી મૂલાકાત થઈ તે વખતે તેમણે એ તલાકની એક કોપી મને આપી. જે 
આ સવાલ સાથે જોડેલી છે હવે સવાલ એ છે કે શું એ કાગળત્તે કારણે મારી પત્રીને 
તલાક થઈ ગઈ કે નહીં? 

જવાબ : હમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલ લખાણ પ્રમાણે ત્રણ તલાક લાગી ગઈ. 

(રદલ મુહતાર અલા દુરિલ મખ્તાર : ૩ / ર૪૬, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૮) 

ઈદ્દત પુરી થઈ ગયા પછી એ ઓરત બીજા નિકાહ કરી શકે છે જો ગર્ભવતી 
છે તો બાળકના જન્મ સધી અને જો હેઝ આવે છે તો ત્રણ હેઝ પરા થતા ઈદ્દત ખતમ 
થઈ જશે. નહીં તો ત્રણ મહિના પરા થતા ઈદ્ત ખતમ થશે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 

(ર૩) પત્ર દ્વારા ત્રણ તલાક આપવી 


સવાલ (૨૩૨૪) : એક વ્યક્તિએ પોતાની પત્નીતે એક પત્ર લખ્યો. તેનો વિષય એ 
હતો કે ત માર્‌ ઘર છોડીને સવા વર્ષથી પોતાના પિતાના ઘરે રહે છે. વારંવાર 
બોલાવવા છતાં ત્‌ આવવા માટે તૈયાર તથી. આ રીતે ત્‌ માર્‌ અને અવલાદનું જીવત 
બરબાદ કરી રહી છે. માટે આ હાલતમાં મને લાગત નથી કે આપણું જીવત્ત પસાર 
થાય માટે હું ઈસ્લામી શરીઅત પ્રમાણે તલાક આપીને તને પોતાના નિકાહમાંથી 
અલગ કર્‌ છું 

(૧) તલાક (૨) તલાક (૩) તલાક 

હવે તમે પોતાની મરજી પ્રમાણે જેવી રીતે ચાહો રહો. મહેર નિકાહ વખતે 
રોકડમાં આપી દીધી છે અને આ પત્ર સાથે ઈદ્દતનો ખર્ચ પણ રવાના કરી રહયો છં. 

યાદ રહે કે આ તલાકનામ્‌ હં મારી રાજીખશીથી કોઈની બળજબરી વગર, 
કોઈ નશા વગર, સ્વસ્થ ભાનમાં લખી રહયો છું. જેની ઉપર મારી અને બે ગવાહોની 
સહીઓ પણ છે. 

આ તલાકનામા વિશે ઈસ્લામી શરીઅતનો શં હકમ છે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩3૩7 લેખિત તલાકનું બયાન 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પત્રમાં લખેલ લખાણથી ત્રણ તલાક લાગી જશે. માટે નિકાહ બિલ્કુલ તટી 
ગયા છે અને પત્ની હરામ થઈ ગઈ છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૮) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર૪) પતિએ પત્ર દ્વારા ત્રણ તલાક આપવી 
સવાલ (ર૩રપ) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને પત્ર મોકલ્યો, તેનું લખાણ હતું કે 
ત્‌ મારું ઘર છોડીને ચાલી ગઈ છે અને લાંબી મૃદતથી ત્‌ તારા પિતાના ઘરે છે. ખુબ 
સમજાવવા છતાં ત આવવા રાજી નથી. એટલે મારી અને મારી અવલાદની જિંદગી 
ખરાબ થઈ ગઈ છે. આવા હાલાતમાં મતે લાગે છેં, આપણં સાંસારિક જીવન બંધાય 
એવ મને લાગતં નથી માટે તને ઈસ્લામી શરીઅત પ્રમાણે એક તલાક, બે તલાક 
અને ત્રણ તલાક આપું છું. 

હવે તમે પોતાની મરજી પ્રમાણે જિંદગી ગજારી શકો છો. રોકડ મહેર 
નિકાહ વખતે આપી હતી. આ પત્ર સાથે ઈદ્તનો ખર્ચ પણ રવાના કરં છં આ 
તલાકનામ્‌ મેં પોતાની મરજીથી ગવાહોની હાજરીમાં લખ્યું છે. આ લખાણ વિશે 
શરઈ હકમ શું છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાકતામા પર પતિએ પોતાની ખશીથી સહી કરી છે. માટે તલાક લાગી 
જશે. નિકાહ ખતમ થઈ જશે અને તેથી ઓરત પતિ માટે હરામ થઈ ગઈ છે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(રપ) લેખિત તલાકની સુરતમ તલાક ક્યારથી લાગશે ? 
સવાલ (ર૩૨૬) : એક વ્યકિતએ લખ્યું મારી પત્ની જેનું નામ....... છે. પિતાનં 
નામ...... છે. જે મારી સાથે રહેવા અને મારી પાસે આવવા તેયાર નથી. એટલે હું 
તેને તલાક આપી રહયો છું. સહી.............. 

બોલ્યો કઈ નથી. અલબત્ત ગવાહોથી કહયું છે : આપ સહી કરી દો. હમણાં 
મેં તલાકની નિષ્યત કરી નથી. બાદમાં જોઈશ. તે કાગળ તલાક લખનાર પાસે જ છે. 
હવે સવાલ એ છે કે તલાક જયારથી લખી ત્યારથી ગણાશે અથવા જયારે પત્નીને 
તલાકનો કાગળ આપશે ત્યારથી ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૩૩ લેખિત તલાકનું બયાન 

વર્ણન કરેલી સુરતમાં જયારે તલાક લખી ત્યારથી એક તલાકે રજઈ લાગી 
ગઈ, નિય્યત કરી હોય કે ન કરી હોય. ઈદ્દત પણ ત્યારથી શરૂ થશે, કાગળ ઓરતને 
આપ્યો હોય કે ન આપ્યો હોય, (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૭૮) 

હવે જો તે વ્યકિત એ જ ઓરતને સાથે રાખવા માંગે છે, તો ઈદ્ત દરમિયાન 
ઓરતને પત્ર લખી દે અથવા બે ગવાહોની સામે કહે દે કે મેં એક તલાકે રજઈ આપી 
હતી, પરંત તેને બીજી વખતે પત્ની બનાવીતે રાખવા માગ છું, એટલે રજૂઅ કરું છું. 
જો ઈદત ખતમ થઈ ગઈ હોય તો બીજી વખતે નિકાહ પઢીને પોતાની પત્ની બનાવી 
શકે છે. હલાલાની જરૂરત તથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : 
૧ / ૪૭૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(ર૬) માત્ર તલાકનામઇ પર સહી કરવાથી તલાક લાગશે 
કે નહીં ? 

સવાલ (૨૩૨૭) : હં વકીલ પાસે ઘરેલં મસઅલા વિશે સલાહ લેવા ગયો અને મારા 
દિલમાં મારી પત્નીને તલાક આપવા વિશે કોઈ ઈરાદો ન હતો. વકીલે જાતે 
તલાકતામ્‌ લખ્યં, તેમાં છે '' મેં તમને તલાક આપી અને મોઢાથી આપી છે એટલે 
બોલીને આપી છે.” 

મેં સહી કરી દીધી, પોતાના મોઢાથી કોઈ શબ્દ બોલ્યો નથી, વકીલ પાસે 
જવાનો હેત્‌ પણ માત્ર મશ્વરો લેવાનો હતો. તો તેનાથી તલાક લાગી જશે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાકનામામાં લખ્યં છે : '' મેં તમને તલાક આપી અને મોઢાથી આપી છે.'' 
તેનાથી એક તલાકે રજઈ લાગી ગઈ. હવે તેનો હુકમ એ છે કે આપની પત્ની જયાં 
સુધી ઈદ્દતમાં છે તેને શહવત સાથે હાથ લગાવી દીધો અથવા એવું કહી દીધું કે હું 
તત્તે પત્ની બનાવીને રાખું છં તો તે આપની પત્ની થઈ ગઈ. નવેસરથી નિકાહત્તી 
જરૂરત નથી. આ ત્યારે છે જયારે કે પત્ર પર સહી કર્યા પછી ત્રણ હૈઝ નત આવી ગયા 
હોય. જો ઈદત ખતમ થઈ ગઈ તો નવેસરથી નિકાહ પઢવા પડશે. ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


#જ હો ઇડ. ણંછા કે, હડ હ) ક. હો હો 3) 
શાદ જં. - કગ દપક) . 159 હડક 141 હડ4ડ-2 હાં : હો, 5 
હઝ: હે હ હળી « હગ દઈ ૬૬૯ / 1: હુ) ઝક હર ૨૫, 
૩: ૩૬.5) 13, હાં ““હ- ૭૫21 કાક હૈ હ છ ૪1૬૭», 3.50૫ 
(5 
તર્જમો : જો તલાકને શરત સાથે આપી તો શરત જોવા મળતા જ તલાક 
લાગી જશે. દા.ત. કોઈએ પોતાની પત્નીને કહયું કે જો ત દરવાજામાં દાખલ 
ઘઈ તો તને તલાક. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : :૧ / ૪૨૦) 
હ હોડ ન હક્ક ક 41 1, હાઈ હગ સો કક 
હન * 82૫3] હડ « ૪૦ / ₹ : પકયા 21 પત્યા) ». કર્ક) (]ડ--3 
(“%:#-- 550113: 9૬ 5 કા ૩ 2૬ ઝક 
તર્જમો : બહરમાં લખ્યં છે કે તું ઘરમાં દાખલ થવાથી અથવા તને માસિક 
આવવાથી તતે તલાક છે, તલાક ત્યાં સધી નહીં થાય જયાં સધી તે ઘરમાં 
દાખલ ન થાય અથવા તેને માસિક ન આવે. 
(રદલ મૃહતાર અલા દુરિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૫૨) 


શરતી તલાકનો હુકમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 340 શરતી તલાકનો હુકમ 


શરતી તલાકનો હુકમ 
(૧) શરતી તલાકની એક સુરતનો હુકમ 


સવાલ (૨૩૨૮) : પતિએ કહયું '' જો તારી માતાના ઘરે ગઈ તો તને તલાક'' તો જો 
એ ઓરતની માતા પોતાનું ઘર બદલીને બીજા ઘરે રહેવા જતી રહે, તો પણ તેના ઘરે 
જવાથી તલાક લાગશે ? જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સુરતમાં ઓરતની માતા જો બીજા ઘરે રહેવા જાય છે, તો પણ તલાક 
લાગી જશે. 

(કારણ કે આ કથનનો હેત, માતાના ઘરે જઈને તેની મુલાકાતની મનાઈ છે. 
માતાએ ઘર બદલી લીધં અને પત્રી મલાકાત માટે ત્યાં જતી રહી, તો પણ હેતની 
વિરૃદ્ધ છે. એટલે તલાક લાગી ગઈ. કારણ કે શરત જોવા મળે છે અને ફુકહાએ 
કિરામ ફરમાવે છે કે જો પત્નીની તલાકતને શરત પર છોડી હોય, તો શરત જોવામાં 
આવતા તલાક લાગી જશે.) (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ :૧ / ર૪૪) અલબત્ત એ તલાક '' 
તલાકે રજઈ'' હશે. (હિયાદહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ૨૨૫] 

તેનો હુકમ એ છે કે જો પતિ તેનાથી સંભોગ કરી ચકયો છે, તો તલાક પછી 
જયાં સધી તે ઈદ્દતમમાં રહે, તેનાથી રજૂઅ કરી શકે છે, (તેમાં નિકાહની જરૂરત 
નથી.) પતિ બે ગવાહોની સામે માત્ર એટલં કહી દે કે હું મારી પત્નીને નિકાહમાં 
પરત લાવં છું. ફરીથી તેના નિકાહમાં આવી જશે. (અલ જવહિરતુન્નવ્યિરહ : ૨ / ૩૩, 
ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર) શરતી તલાક શરત સાથે લાગે છે. 
સવાલ (ર૩૨૯) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ કે શરતી તલાક આપવી જાઈઝ 
છે કે નહીં ? દા.ત. ઝેદે કહયું અથવા લખ્યં કે જયારે મારી પત્ની મને ૬૦૦ પાઉન્ડ 
આપશે, તો તેતે તલાક, અથવા તેના પિતા અથવા ફલાણા હાજી સાહેબ મને દસ 
હજાર રૂપિયા આપશે તો મારી પત્નીને તલાક. તો તેતો શું હુકમ છે ? અને આ 
તલાક હમણાં લાગશે અથવા શરત પછી ? ઉમ્મીદ છે કે તફસીલથી જવાબ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 341 શરતી તલાકનો હુકમ 
આપશી. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

શરતી તલાકતે ''તલાકે મઅલ્લક'' કહે છે, જરૂરત પ્રમાણે જાઈઝ છે. અને 
આ તલાક લખતા અને બોલતા તરત જ લાગતી નથી. બલકે જે કઈ શરત 
લગાવવામાં આવી છે એ શરત પછી લાગશે. જેમકે સવાલ પ્રમાણે જયારે ઓરત 
૮૦૦ પાઉન્ડ આપશે, અથવા તેના પિતા અથવા ફલાણા હાજી સાહેબ દસ હજાર 
રૂપિયા આપશે તો એ ઓરતને તલાક લાગશે અને જયાં સુધી આ રકમ પતિને નહીં 
આપે. તલાક નહીં લાગે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૨૦) 

(સવાલમાં વર્ણન કરેલી સરત હકીકતમાં તલાક બદલાની છે. બદલાને શરત 
રૂપે વર્ણન કર્યું છે. મફતી સાહેબે તેને ઘ્યાનમાં રાખીને જવાબ લખ્યો છે. એટલે 
જવાબના બીજા ફકરામાં હઝરતે શરતી તલાકને ખલઅનો એક તરીકો લખ્યો છે. 
ઉલમાએ કિરામ જાણે છે કે શરતી તલાક ખલઅનો પ્રકાર નથી. બલકે બદલાની 
તલાક ખલઅનો પ્રકાર છે. (ભજતબા હસન કાસમી) 

અને આ હકીકતમાં ખલઅનો એક પ્રકાર છે. તેમાં પતિ રૂપિયાઓ સાથે 
મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ પણ માફ કરાવી શકે છે. માટે જયારે ઓરત શરત પ્રમાણે 
રકમ આપશે અને મહેર અને ઈદતનો ખર્ચ માફ કરી દેશે. તો તેની ઉપર તલાકે 
બાઇન લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : 1 / ૪૮૮) ઈદ્ત પછી તે બીજા નિકાહ કરી 
શકે છે. (બહરર્સાઈક : ૪ / ૬૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩) મહેર અને ઈદ્તનો ખર્ચ માફ કરવાની શરત પર 


તલાક આપવી 

સવાલ (ર૩૩૦) : એક વ્યકિતએ નિકાહ કર્યા ત્યાર પછી તેની પત્ની તેતાથી તલાક 
માંગે છે અને પતિ તલાક આપતો નથી. એ દરમિયાન પતિએ ઓરતથી કહયું કે હું 
એક શરત પર તલાક આપી શકું છું કે ઈદદ્તનો ખર્ચ નહીં આપં અને તમે મહેર પણ 
માફ કરી દો. તો આ રીતે ખર્ચ અને મહેર માફ કરાવીને તલાક આપવી કેવં છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

તલાક આપવાનું કારણ શું છે ? જો પતિ ઓરતના બધા હક્કો અદા કરે છે, 
તેમ છતાં ઓરત તેની સાથે રહેવા તેયાર નથી અને તલાકની માંગણી કરે છે તો પતિ 
મહેર અને ઈદ્દનો ખર્ચ વગેરે માફ કરવાની શરત લગાવે અત્તે એ શરત પર તલાક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ૫ 342 શરતી તલાકનો હુકમ 
આપે અને ઓરત પણ તેતે મંજુર કરે તો જાઈઝ છે. તેને શરીઅતમાં ખલઅ કહે છે. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૮૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૪) શરતી તલાકનો હુકમ 

સવાલ (ર૩૩૧) : બે બહેનોના અલગ અલગ જગ્યાએ નિકાહ થયા. તેમાં નાની 
બહેતના નિકાહ, મોટી બહેને અને તેના પતિએ મળીને કરાવ્યા હતા. નિકાહ પછી 
તાની બહેનના પતિએ મોટી બહેન પાસેથી એક હજાર રૂપિયા કરજ લીધા. થોડી 
મદત પછી અમક કારણોસર મોટી બહેન અને તેનો પતિ, નાતી બહેનને તેના પતિ 
પાસે જવાથી રોકવા લાગ્યા અને તલાકની માંગણી કરી. તાની બહેનના પતિએ કહયું 
કે હં તલાક નહીં આપં. હા, એક શરત પર તલાક આપી શકં છં કે મારી શાદીમાં જે 
કંઈ ખર્ચ થયા છે તે ખર્ચ મતે અદા કરો. એવી રીતે મેં જે એક હજાર રૂપિયા કરજ 
લીધા છે તે પણ માફ કરો, તો શં આ રીતે શાદીના ખર્ચની માંગણી કરવી અને કરજ 
માફ કરાવીને તલાક આપવી કેવું છે ? 

તે વ્યકિત તલાક આપવા પર રાજી ન હતો, પરંત જબરદસ્તી કરીને તેનાથી 
તલાક લેવામાં આવી છે અને તેતે તલાક આપતી વખતે વર્ણન કરેલી શરતો સાથે, 
ઈદ્દતનો ખર્ચ અને મહેર પણ માફ કરવામાં આવે એટલે હં તલાક એ શરત પર 
આપું છું કે ઉપરોકત શરતો સાથે ઈદ્દતતનો ખર્ચ અતે મહેર પણ માફ કરવામાં આવે, 
તો શં આ રીતે કરવં જાઈઝ છે ? અને આ સરતનો શું હકમ છે ? તફસીલથી જવાબ 
આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હમેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો ઓરત તરફથી નાફરમાની હોય તો મહેર વગર બીજી રકમ માંગવી 
અથવા માફ કરાવવી મકરૂહે તન્ઝીહી છે અને જો ઓરત નાફરમાન ન હોય, બલકે 
પરષ તરફથી જલ્મ હોય, તે ઓરતના હકો બરાબર અદા ન કરતો હોય તો કંઈ પણ 
માંગવું અથવા માક કરાવવં મકરૂહે તહરીમી છે. મહેર માફ કરાવવી પણ મકરૂહ 
છે. 

તેમ છતાં જો પતિએ વર્ણન કરેલી શરતો પ્રમાણે તલાક આપી હોય તો તે 
પ્રમાણે લાગશે અને જે હકો હશે. અહીંયા સુધી કે એક હજારનું કરજ જે તેને પોતાના 
સાળભાઈ પાસેથી લીધું હતું (જો તેણે મંજુર કરી લીધ્‌ તો) તે પણ માક થઈ જશે. 
(સૂરએ બકરહ : ૧૨૯, સૂરએ નિસાઅ : ૨૨૯, રદલ મહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૪૪૫, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ 343 શરતી તલાકનો હુકમ 
અને સાળભાઈએ સમજવું જોઈએ કે ઈસ્લામ જોડ શિખવાડે છે, ન કે તોડ, 
પતિ - પત્નીમાં શકય હોય ત્યાં સધી સલેહ કરાવવી જોઈએ. તલાક લેવા માટે 
સાળીને બહેકાવવી અને તેની મદદ કરવી જાઈઝ નથી. (સૂરએ બકરહ : ૧૨૮, બુખારી 
૧ / ૩૭૧, હદીસ નં. ૨£૯૨) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૫) પુત્રને ઘરમાં દાખલ કર્યો તો તને તલાક 
સવાલ (૨૩૩૨) : એક વ્યકિતનો પોતાના છોકરા સાથે ઝઘડો થઈ ગયો તેને કારણે 
તેને પોતાની પત્નીને કહયું કે જો તે તેને પોતાના ઘરમાં દાખલ કર્યો તો તને તલાક, 
તો હવે જો પિતાએ પત્રને દાખલ કર્યો અથવા પત્ર જાતે દાખલ થઈ જાય તો તલાક 
લાગશે કે નહીં ? અને આ તલાકે રજઈ થશે અથવા બીજી કોઈ તલાક ? 
જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
આ શરતી તલાક છે. એવી સરતમાં શરત જોવા મળે તો તલાક લાગશે. 
અહીંયા શરત એ છે કે માતા જો એ છોકરાને દાખલ કરે તો તલાક લાગશે. માટે જો 
માતાએ છોકરાતે ઘરમાં દાખલ તન કર્યો બલકે પિતાએ દાખલ કર્યો અથવા માતાતતી 
મતાઈ કરવા છતાં છોકરો જબરદસ્તી ઘરમાં દાખલ થઈ ગયો, તો એ તમામ 
સુરતમાં તલાક નહીં લાગે. કારણ કે શરત જોવા મળતી નથી. 
જો માતા પોતાની ખુશીથી છોકરાને ઘરમાં દાખલ કરે. (આવવા દે) તો શરત 
જોવા મળતા તલાક લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૨૦, બહરરરાઈક :૪ / ૩૩૧) 
અતે એ સરતમાં એક રજઈ તલાક લાગશે. 
(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરપ, લિસાનલ હક્કામ : ૩૨૫) 
તેનો હુકમ એ છે કે જયાં સધી ઈદ્દત બાકી હોય, નવેસરથી નિકાહ કર્યા વગર 
પતિ તેનાથી રજૂઅ કરી શકે છે અને તેને પત્ની બનાવી શકે છે. પરંત જો ઈદ્દત 
ખતમ થઈ જાય, તો નવેસરથી નિકાહ પઢવાની જરૂરત પડશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
૪૭૦, બદાઈઉસ્સતાઈઅ : ૩ / ૧૮૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૦) જો હવે પછી હસ્તમેથુન કર્યું તો પત્નીને ત્રણ તલાક 
સવાલ (૨૩૩૩) : એક પરણિત વ્યકિતને હસ્તમૈયન કરવાની આદત હતી. શાદી 
પછી પણ આ કામ કરતો હતો. તેનાથી મૃકિત મેળવવાની ઘણી કોશિશ કરી પરંત તે 
આદતથી મજબર હતો. એક વખતે તેણે આ આદતથી છટકારો મેળવવા માટે આ 
કસમ ખાધી કે જો મેં હવે પછી હસ્તમૈથન કર્યું તો મારી પત્નીને ત્રણ તલાક. આવું 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 344 શરતી તલાકનો હુકમ 
તેણે એકાંતમાં કહયું, તેના વગર કોઈ સાંભળનાર ન હતં. એ કસમ પછી પણ તેણે 
આદતથી મજબર થઈને હસ્તમૈથન કરી લીધં. તો આ સરતમાં તેની પત્નીને ત્રણ 
તલાક લાગી ગઈ કે નહીં ? સંતોષકારક જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં જયારે તેણે કહયું હવે પછી મેં હસ્તમૈથન કર્ય તો મારી 
પત્નીને ત્રણ તલાક અને સવાલમાં વર્ણન પ્રમાણે તેણે ફરી હસ્તમૈથન કર્ય. તો શરત 
જોવા મળતા તેની પત્નીને ત્રણ તલાક લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૪૨૦, રદુલ 
મહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩૫ર) હૈવે હલાલા વગર પત્ની તેના માટે હલાલ નહીં 
થાય. (તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / ૧૪૭, સૂરએ બકરહ : ૨૩૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(છ) ફલાણી તારીખ સુધી ન આવી તો તલાક 

સવાલ (૨૩૩૪) : પતિએ પત્નીને જે પોતાના પિતાના ઘરેથી બોલાવવા છતાં અને 
ખૂબ જ કોશિશ છતાં ત આવતી હતી. એવું લખીને મોકલ્યું કે જો તુ તારીખ ૩૦ 
ફેબ્રઆરી ૧૯૭૯ સુધી નહીં આવે તો તને એક તલાક અને તેની ઉપર બે ગવાહોની 
સહી પણ લઈ લીધી. તો આ સરતમાં શું હુકમ છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં જો ઓરત પોતાના પતિના ઘરે તારીખ ૩૦ કફેબ્રઆરી 
૧૯૭૯ સધી જતી રહે છે તો કોઈ તલાક નહીં લાગે અને જો આ તારીખ સધી ન 
ગઈ તો એક રજઈ તલાક લાગી જશે, [હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ર૪૪) 

રજઈ તલાકનો હુકમ એ છે કે જયાં સધી તલાકવાળી ઓરત ઈદ્દતમાં હોય 
પતિ તેનાથી રજૂઅ કરી શકે છે, નિકાહની જરૂરત નથી અને જો રજૂઅ ન કર્ય અને 
ઈદતની મદત ખતમ થઈ ગઈ (એટલે તલાક પછી ત્રણ માસિક આવી ગયં.) તો 
નિકાહ ખતમ થઈ ગયા. હવે બીજી વખતે પત્ની બનાવવી હોય તો નવેસરથી 
નિકાહની જરૂરત પડશે, ત્યાર પછી ઔરત તેને માટે હલાલ થશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : 
૩/ ૧૮૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે, 


(૮) ફલાણાથી વાત કરી તો તને તલાક 
સવાલ (ર૩૩૫) : મેં પોતાની પત્નીને પહેલા ત્રણ તલાક આપી હતી. પછી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 345 શરતી તલાકનો હુકમ 
શરીઅત પ્રમાણે હલાલો કરાવીને બીજી વખતે તેનાથી નિકાહ કર્યા, બીજા નિકાહ 
વખતે મેં એ શરત લગાવી હતી કે ત્‌ કોઈ પ્રકારનો ઝઘડો નહીં કરે. તેમજ ફલાણાં 
ચાર વ્યકિતઓથી વાત નહીં કરે. જો આ ચારમાંથી કોઈની સાથે વાત કરી તો તને બે 
તલાક આ લેખિતમાં એકરાર થયો. તેની ઉપર માતા અને બે છોકરાઓની સહીઓ 
લેવામાં આવી. 

થોડી મદત પછી એ ઓરત (મારી પત્ની) મને ખબ જ ગાળો આપવા લાગી 
અને એ મોકા પર મેં જોયું કે એ ચાર વ્યકિતઓમાંથી એક વ્યકિત સાથે તેણે વાત 
કરી, જેની મેં મનાઈ કરી હતી. તો મે કહયં, તે એ વ્યકિતથી વાત કરી એટલે તને બે 
તલાક લાગી ગઈ કારણ કે મેં તલાકને તેની સાથે રાખી હતી. પરંત્‌ ઓરત મના કરે 
છે અને છોકરો પણ તેના સમર્થનમાં કહે છે કે તલાક તથી થઈ અને મને ધમકી 
આપે છે કે આ વાત કોઈને બતાવવી નહીં અને એ પણ કહી દઉં કે ઓરતને માસિક 
આવવાનંં લગભગ પાંચ વર્ષથી બંધ થઈ ગયં છે. તો આ મસ્અલામાં શરીઅતનો શું 
કેસલો છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સુરતમાં જયારે આપે પત્નીતે કહયું કે ત્‌ ફલાણાં ચાર વ્યકિતઓમાંથી 
કોઈની સાથે વાત કરશે તો તને બે તલાક અને ઓરતે તેમાંથી એકની સાથે વાત કરી 
લીધી તો શરત પ્રમાણે બે તલાક લાગી જશે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / ર૪૪) 
અને આ બે તલાકે રજઈ છે. (જવહિરત્તન્નચ્યિરહ : ર / ૩૩) ઈદ્દતમાં એટલે વાત 
કરવાના ત્રણ મહિનાની અંદર નિકાહ વગર રુજૂઅ કરી શકે છે. બે ગવાહોની સામે 
એવું કહી દે કે મેં રજૂઅ કરી લીધ. અથવા પત્નીથી સંભોગ કરી લે તો તેનાથી રજૂઅ 
થઈ જાય છે. અને જો ઈદ્તમાં એટલે ત્રણ મહિનાની અંદર રુજૂઅ ન કર્યું તો હવે 
નવેસરથી નિકાહ પઢવા પડશે, (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪, ફતાવા હિન્દિય્યહ : 
૧ / ૪૭૦) પરંત હલાલાની જરૂરત પડશે નહીં. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 
(૯) જો કાલે તારા પિતાના ઘરે ન ગઈ તો ત્રણ તલાક 
સવાલ (૨૩૩૮) : એક વ્યક્તિએ ઝઘડામાં પોતાની પત્નીથી કહયું કે જો ત કાલે 
સવારે તારા પિતાને ત્યાં ન ગઈ તો તને ત્રણ તલાક. તો જો તેની પત્ની પોતાના 
પિતાના ઘરે જાય અને સાંજે જ પરત આવી જાય, તો તલાક થશે કે નહીં ? અને જો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ 346 શરતી તલાકનો હુકમ 
તે કાલે સવારે ત જાય, બલકે આજે જ નીકળી જાય. અથવા ત્રીજા દિવસે જાય, તો 
આ વિશે શં હુકમ છે ? 

જવાબ ઃ હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આ મસ્અલામાં તલાક માટે કોઈ શરત કરવી, જો તેની પત્ની કાલે સવારે 
પિતાના ઘરે ગઈ તો તલાક નહીં લાગે, કારણ કે તેણે શરત પ્રમાણે અમલ કર્યો છે. 
અતે જો બીજા અથવા ત્રીજા દિવસે ગઈ તો શરત પ્રમાણે તલાક લાગી જશે. 
તલાકનો આધાર ઓરતતનું કાલે પિતાના ઘરે જવા ન જવા પર છે. (હિદાયહ કી શર્હે 
બિદાયહ : ૧ / ૨૪૪, ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૪૨૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર 
છે. 

(૧૦) આ શરત પર તલાક કે મારી વસ્તુઓ મને સોંપી દે 
સવાલ (ર૩૩૭) : હું મારી પત્ની ''સારા''ને બે ગવાહોની હાજરીમાં સંપૂર્ણ અકલ 
અતે હોશ સાથે, આ શરત પર ત્રણ તલાક આપું છં કે મારી જે વસ્તુઓ તેની પાસે 
છે જેમકે ઘરેણાં, ઘડિયાળ, ૧૫૦૦ રૂપિયા રોકડ વગેરે તેમજ મારો છોકરો હારૂન 
રશીદ, બધ મતે સાંપી દે. તો આ સરતમાં શું હુકમ છે ? તલાક લાગશે કે નહીં ? 
અને થશે તો કયારે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં ફિકહની પરિભાષામાં તલાકને કોઈ શરત પર આપવી કે 
જયારે તે શરત જોવા મળશે તો તલાકનો હુકમ લગાવવામાં આવશે. 

તેનો હકમ એ છે કે જો શરત જોવા મળશે એટલે તમારી પત્ની વર્ણન કરેલી 
વસ્તઓ તમને સૉંપી દે તો તલાક લાગી જશે અને જો નહીં સૉપે તો શરત ન જોવા 
મળવાના કારણે તલાક નહીં લાગે. (રદુલ મૃહતાર : ૩ / ૩૪૧) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે, 

(૧૧) જો મારી હયાતીમાં ફ્લાણાંથી કોઈ પણ વખતે વાત 

કરી તો તને ત્રણ તલાક 

સવાલ (૨૩૩૮) : ઝેદે પોતાની પત્નીને કોઈ કારણથી એવં કહી દીધં કે જો તે 
ફલાણાં વ્યકિતથી મારા મૃત્યુ સુધી વાત કરી, કોઈ પણ વખતે, તો તને ત્રણ તલાક, 
તો એ વ્યકિતથી ઔરત વાત કરે તો શું તલાક લાગી જશે, જો તલાક લાગી જાય છે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 347 શરતી તલાકનો હુકમ 
તો એવી શકલ બતાવો કે જેનાથી તલાક ન લાગે. 

વાત કરવાથી તલાક ન લાગે એવી શકલની જરૂરત એટલા માટે છે કે તે 
વ્યકિત એ ઓરતનો નજીકનો રિશ્તેદાર છે, પંદર વર્ષ સધી એ ઓરતે વાત કરી 
નથી. પરંતુ હવે વ્વવહાર એવો છે કે હવે પછી બચવં મશ્કેલ છે. જવાબ આપી 
મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

ગેદ દ્વારા વાપરવામાં આવેલા શબ્દો '' મારા મૃત્યુ સધી, કોઈ પણ સમયે 
વાત કરી તો તને ત્રણ તલાક'' એટલે જયારે ઓરત વાત કરશે, શરત જોવા મળવાથી 
તલાક લાગી જશે. જો શબ્દોમાં 'કોઈ પણ વખતે''ના શબ્દો ન હોત તો કોઈ શકલ 
પેદા થઈ જતી. હવે પૂછેલી સરતમાં માત્ર સબર સિવાય કોઈ રસ્તો તથી. જેવી 
ફલાણાંથી વાત કરવાની શરત જોવા મળશે. તલાક લાગી જશે. (હિદાયહ કી શર્હે 
બિદાયહ : ૧ / ૨૪૪) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧ર) નાફરમાન આરતને પત્ર દ્વારા શરતી તલાક આપવી 
સવાલ (ર૩૩૯) : અનેક દિવસોથી પતિ - પત્ની વચ્ચે ઝઘડો ચાલી રહયો છે. 
પત્ની પોતાના પતિની કફરમાબરદાર નથી, અને ખબ જ સમજાવવા છતાં સુધરવા 
તૈયાર નથી. ઘણી વખતે પોતાના પતિની ઈજાઝત વગર પણ તે બીજા ગામમાં જતી 
રહે છે. તેમજ પતિની ઈજાઝત વગર તે બજારોમાં પણ ફરે છે. પતિ તેનાથી ખબ જ 
તંગ આવી ગયો છે. તેના વિશે તેના રિશ્તેદારોને પણ જાણ કરી. સમજાવવાથી પણ 
આ પ્રશ્ન હલ થયો નથી. આ બધી હરકતો છતાં તેના રિશ્તેદારોને અને ખાસ કરીને 
તેના ભાઈઓને સાવધ કર્યા કે પોતાની બહેનને પોતાના ઘરે લઈ જાઓં અને તેને 
સમજાવો. થોડા દિવસો તેને ત્યાં રાખો, પરંત રિશ્તેદારો આટલું બધૃ કહયા છતાં 
પણ માનવા તેયાર નથી અને ન પોતાની બહેનને લઈ જાય છે. 

હવે મારો સવાલ એ છે કે પતિ તરફથી તેના સાળાને પત્ર લખવામાં આવે છે 
તેનું લખાણ આ છે કે ''ફ્લાણી તારીખ સધી તમે તમારી બહેનને લઈ જાઓ જો આ 
મદદ સધીમાં પોતાની બહેનને નહીં લઈ જાઓ તો તેને તલાક લાગી જશે. '' હવે જો 
તેનો ભાઈ ઓરતને ન લઈ જાય તો શં ઓરતને તલાક લાગી જશે ? અને લાગશે તો 
કેટલી લાગશે ? એક વખતે પહેલા પણ પતિ તેને તલાક આપીને રૃજૂઅ કરી ચકયો 
છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 348 શરતી તલાકનો હુકમ 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં ઓરતને તલાક લાગી જશે અને આ પ્રકારની વાત સામાન્ય 
રીતે બોલચાલમાં પણ વપરાય છે, દા.ત. ફ્લાણાં કામ વિશે હું આપની પંદર દિવસ 
સધી રાહ જોઈશ. જો તમે આ તારીખ સધી મારી પાસે ન આવ્યા તો આ કામ થઈ 
જશે અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તમારી રહેશે વગેરે. આપણે રાત - દિવસની 
વાતચીતમાં પણ આ પ્રકારના શબ્દો બોલીએ છીએ અને તેને વિશ્વાસપાત્ર પણ 
માનવામાં આવે છે, એટલે વર્ણન કરેલી તારીખ સધીમાં જો ઓરતનો ભાઈ તેને 
આવીને ન લઈ ગયો, તો એક તલાકે રજઈ લાગી જશે. 

(રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૩પર) 
તલાક લાગવાથી તેતી ઈદ્દતત શરૂ થઈ જશે. એક તલાકે રજઈ તો આપ 
પહેલા આપી ચકયા છો અતે આ બીજી તલાકે રજઈ થઈ. જયાં સધી તે ઈદ્દમાં છે 
આપ તેને બીજી વખતે નિકાહમાં પરત (રજૂઅ કરીને) પોતાની પત્ની બનાવી શકો 
છો. ફરી નિકાહ પઢવાની જરૂરત નથી. પરંત ઈદ્.ત ખતમ થયા પછી બીજી વખતે 
નિકાહમાં લાવવા માટે નવેસરથી નિકાહ પઢવા પડશે, (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / 
ર૫૪, કતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૭૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૧૩) શરતી તલાકનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (ર૩૪૦) : અમારા ગામ કફલેતાની જમાતના દીની મામલાની વિરૃદ્ધ અને 
દુન્યવી કાર્યામાં અન્યાયને કારણે અમે લોકો પરેશાત્ત થઈ ગયા છે અને ભારે ગમથી 
છુટકારા માટે પોતાની ખશીથી નીચેના એકરારનામા પર અમે પોતાની સહીઓ 
કરીએ છીએ. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનં બાહય દબાણ નથી, તે એકરારનામં આ છે. 

(૧) ગામની જમાતે શરીઅતનો ખોટો ઉપયોગ કરીને દીની અથવા દન્યવી 
મામલામાં અમારા આ વચનમાં શામિલ કોઈ પણ કાયદા પર જમાતી શકલમાં જો 
પગલ ભરવામાં આવ્યં તો અમે સહી કરનારાઓ એક થઈને એ દીની અથવા 
દુન્યવી મામલામાં એક બીજાની મદદમાં આવીને કામ કરીશું. 

(૨) ઉપરોકત એકરારનામાના કોઈ પણ મદ્દાનો કોઈએ પણ વિરોધ કર્યો 
અને કામ કરવામાં અમારો સાથ ન આપ્યો તો વિરોધ કરનારની પત્નીને ત્રણ તલાક 
અને આ વિશે કોઈ પણ બહાન ચાલશે નહીં. 

(૩) એકરારનામા પર સહી કર્યા પછી જો કોઈ વ્યકિત પોતાની ખશીથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 349 શરતી તલાકનો હુકમ 
તેતાથી અલગ થવા માગે તો કોઈ પણ હાલતમાં તે તેનાથી અલગ થઈ શકતો નથી, 
જયાં સૂધી એકરારનામા પણ સહી કરનારા બધા લોકો એકમત થઈને તેને અલગ ત 
કરે. જો તે પોતે અલગ થશે, તો તેની પત્નીને ત્રણ તલાક, જેની ઉપર અમે બધા 
ભેગા મળીને સહીઓ કરીએ છીએ. 

(૪) આ કરારને કોઈ વ્યકિત પોતાની રીતે રદ કરી શકતો નથી. પરંત બધા 
લોકો ભેગા મળીને જો તેને રદ કરવા માંગે તો રદ કરી શકે છે અને જયાં બધા લોકો 
ભેગા મળીને તેને રદ કરે તો કોઈની ઓરતતે તલાક તહીં લાગે. જૈની ઉપર અમે 
બધા ભેગા મળીને સહી કરીએ છીએ. 

ઉપરોકત મદદાઓ પર ખબ જ વિચાર વિમર્શ કર્યા પછી અમે સહી કરીએ 
છીએ :ઃ 

(૧) ગલામ મહમ્મદ યસૂફ મૃસેજી 

(ર) અબ્દુલહય યુસૂફ પટેલ 

(૩) અબ્દુલ અઝીઝ યસફ મસેજી 

(૪) અહમદ સઇદ મૃહમ્મદ 

(૫) અહમદ યસક પટેલ 

(€) ઈસ્માઇલ મહમ્મદ મલ્લા 

હઝરત મફતી સાહેબ ! 

ઈ.સ, ૧૯૭૪માં અમારા ગામત્તી જમાતત્તા ઘણા મામલામાં અન્યાયને 
કારણે અમારા એક સભ્ય અબ્દલઅઝીઝે આ કરારને લખતા પહેલા મરહૂમ 
અહમદ પટેલના ઘરે આવીને રડતા રડતા, ઓરતને ત્રણ તલાકની કસમ ખાઈને 
કહય કે ગામના લોકોના અન્યાયને બરદાશ્ત કરીને, ગામવાસીઓને દંડ ભરવાનો 
નથી. જો હું તેમના તાબે બની જાઉં, તો મારી પત્નીને ત્રણ તલાક. હું તમને તલાકની 
કસમ ખાઈને વિશ્વાસ અપાવં છું. 

આ ઘટના બન્યા પછી અમે એક કરારનામ તારીખ : ૧૦ / ૨ / ૭૪ ના રોજ 
કર્ય હતં. અને તેનો ખાસ હેત અમારા દિલમાં એ જ હતો કે કોઈ તેની વિરદ્ધ કરે તો 
તેની માફી નહીં બલકે તેની પત્નીને ત્રણ તલાક પડશે. 

આ કરારનામાનો હેત એ જ છે કે અમારામાંથી જે લોકોએ મોઢાથી વાયદો 

કર્યા હતો. તેમાં ભાઈ અબ્દુલ અઝીઝે આ કરારતામાની અને પોતાના મૌખિક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 350 શરતી તલાકનો હુકમ 

વચનની વિરૂદ્ધ કર્ય છે અને પછી માફી માંગીને દંડ પણ આપ્યો છે. તો અબ્દુલ 

અઝીઝની પત્નીને ત્રણ તલાક લાગશે કે નહીં ? અને તેમની બે પત્નીઓ છે તો 
તેમાંથી કઈ પત્નીને તલાક લાગશે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલી તફસીલ પ્રમાણે બંને ઓરતાને બે બે તલાક લાગશે. (અલ 
મવસુઅતૃલ [િકહિય્યઠ : ર૯ / ૩૮) અતે બંને ઓરતને મદખૂલ બિહા (તેમની સાથે 
સંભોગ થયો) હોવાને કારણે બંનેને તલાકે રજઈ લાગી જશે. ઈદ્દતમાં જયારે પણ 
અબ્દલ અઝીઝ તેમનાથી ર્જૂઅ કરવા માંગે રજૂઅ કરી શકે છે. ઈદ્ત ખતમ થયા 
પછી નવેસરથી નિકાહ કરવા પડશે. હલાલાની જરૂરત નથી. અલ્લાહ તઆલા 
કોમના નવયવાનોને સાચી સમજ આપે, કારણ કે આ અન્યાયનો હલ બીજી રીતે 
પણ થઈ શકતો હતો. એટલે તલાકની કસમ ખાવાની કોઈ જરૂરત નથી. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૪) શરત સાથે તલાકનો હુકમ 

સવાલ (ર૩૪૧) : શું પતિ પોતાની પત્નીને શરતી તલાક આપી શકે છે ? એટલે 

પરષ જે શરતો પોતાની ઓરત સામે રજૂ કરે એ બધી શરતોને ઓરત કબૂલ કરે, તો 

તલાક થઈ જશે અને એ શરતોમાંથી એક પણ શરત ઓરત કબલ કરવાનો ઈનકાર 
કરે તો તલાક થશે કે નહીં ? શરતો નીચે પ્રમાણે છે : 

(૧) નિકાહ વખતે મેં તને મહેર રોકડમાં આપી હતી. એટલે હવે મહેર નહીં આપું. 

(૨) ત (ઓરત) ઘરમાં જે કંઈ નાની - મોટી વસ્તઓ લાવી છે તે તને હં પરત નહીં 
કરું. એ રીતે ત એ વસ્તઓ પર પોતાનો કોઈ હક બાકી નહીં રાખી શકે અને 
પરત માંગી તો તને આપેલી તલાક રદ સમજવી, ભલે કોર્ટ દ્વારા હોય અથવા 
ખાનગી કે સમાજ દ્વારા હોય. 

(૩) જો ત્‌ તલાક કબલ કરી લે તો તલાક પછીના જે હકો પતિ પર લાગ પડે છે દા. 
ત. ભરણપોષણ, રહેઠાણ વગેરે ભલે તે થોડા દિવસો માટે હોય અથવા હમેશાં 
માટે. હું તેનો જવાબદાર નહીં રહું. ભલે તે કાનૂન પ્રમાણે હોય કે કાનૂન વિરૃદ્ધ 
અને જો માંગીશ તો આપેલી તલાક રદ. 

(૪) મારો છોકરો જે તારી પાસે છે. જો ત્‌ પરત આપવા તૈયાર હોય તો હું તેને 

રાખવા તૈયાર છં. અને જો ત પરત ન કરે તો તેના ભરણપોષણનો કોઈ ખર્ચ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 3છ1 શરતી તલાકનો હુકમ 
નહીં આપું અને કોઈ પણ રીતે જો તેની માંગણી કરી તો આપેલી તલાક રદ 
સમજવી. 

વર્ણન કરેલી શરતોમાંથી જો એક પણ શરત તને મંજુર ન હોય તો આપેલી 

તલાકતે રદ સમજવી. તલાક તહીં થાય અને મારા નિકાહમાં રહીશ. 

શં શરત વગરની તલાક આ રીતે લખી શકું છું ? 

(૧) શાદીની વાત થયા પછી મારા પિતાએ તમને (એટલે તમારા પિતાને 
અથવા તમારા ભાઈ દ્વારા) જે રકમ આપી હતી. તેનાથી બનાવેલા ઘરેણા જો સંપૂર્ણ 
અમને આપી દેશો તો અમે પણ તમારુ જે કંઈ છે તે બધં પરત આપી દઈશં. અને 
સાથે તલાક પણ આપી દઇશું. 

(ર) જો ત્‌ અમારી સાથે રાજી ખુશીથી નિષ્ઠાપર્વક ઘર આબાદ કરવા માંગે 
છે તો ત્‌ મારો છોકરો અને મારા રૂપિયાથી બનાવેલા ઘરેણા લઈને ખશીથી પરત 
આવી શકે છે. હં તારી સાથે ખશીથી ઘર આબાદ કરવા તૈયાર છં. અને હં તને 
રાખવા તૈયાર છં. 

તો શં તલાકનામામાં ઉપર લખેલ શરતો વગર તલાક લખી શકાય છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

બહેતર એ છે કે પહેલા આપ સંપૂર્ણ તફસીલ કોઈ દીનદાર અને સમજદાર 
વ્યકિત સામે રજુ કરો. જે આપનો અને આપના પુત્રનો હમદઈ હોય, તેતે સંપૂર્ણ 
સમજાવી દો. લવાદી બનાવીને છોકરી અને છોકરીના રિશ્તેદારો સામે ઉપરોકત 
સમસ્યાનો હલ શોધવા માંકલો કે પતિ - પત્ની બંતે પરસ્પર મુૃહબ્બતથી બીજી 
વખતે રહેવા લાગે. કર્આાને કરીમમાં અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે : 


[1 કન” ક કલિ ઈક ક” ક ઉ દા ક ક 1 મ. કક.” 
સન 40 છકદપ્્ઝગાસ્ઝઈવર્કડપ્કકકશ્રાર્મટ#પ્ક્ડાપકપ 


મથા ક 





(સૂરએ નિસાઅ : ૩૫) 
જો બંને પક્ષોમાં સુલેહ નથી થતી તો મજબરી અને લાચારીમાં તેને તલાક 
આપવી અતે શરતો સાથે તલાક આપવી જાઈઝ છે. 
(તેરમિઝી : ૧ / ર૫૧, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૦૩) 
(૧) ઓરત જો પોતાના પતિ સાથે રહેવા રાજી ત હોય તો પતિ તેની પાસેથી 
પોતે આપેલી મહેરની રકમ અને પોતે આપેલા ઘરેણા પરત લઈ શકે છે, 
(૨) વર્ણન કરેલી તાફરમાન ઓરત, ઈદ્દતના ખર્ચની હકદાર નથી. તેમજ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફ્તાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ 3૩૪2 શરતી તલાકનો હુકમ 
તલાકનામ લખતી વખતે આપે લખ્યું છે કે ઓરત પોતાની ઈદ્તનો ખર્ચ માફ કરી 
દેશે તો તેને તલાક, જો ઓરત તે કબલ કરી લે તો પતિના જિમ્મે ઈદ્દતનો ખર્ચ 
વાજિબ નહીં થાય. (મજમઉલ અન્હર : ૧ / ૪૮૮, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૫) 

ઓરતે પોતાના પતિની સાથે બે - ત્રણ વર્ષ રહીતે કપડા વગેરે કાડયા પણ 
હશે એટલે તે માંગી શકાતા ત્તથી, પરંતુ જે પણ ઘરેણા હશે, તે પતિ પરત માંગવાત્તો 
હંકદાર છે અને તેના બદલામાં ઓરતની જે પણ વસ્તુઓ તેની પાસે હશે પતિ 
પોતાના આપેલા ઘરેણાની કિંમતનો હિસાબ કરીને એ વસ્તુઓ લઈ શકે છે. 

પતિ અથવા પતિની માતા જો બાળકની પરવરિશ કરવા માંગે અને ઓરત 
પરવરિશનો હક આપી દે. તો જાઈઝ છે. ઓરત પતિની વાત ત માનીને નાફરમાન 
છે. એટલે તેની પાસેથી પતિ મહેરની રકમ અને ઘરેણા પરત માંગી શકે છે. 
ઉપરોકત બધી શરતો ઓરત કબુલ કરશે તો જ તલાક લાગ્‌ પડશે. 

પરંત્‌ તલાક લાગી ગયા પછી જો ઓરત કોઈ અયોગ્ય હરકત કરે તો તેનાથી 
આપેલી તલાક રદ તહીં થાય અને જે શરતોનું વર્ણન નંબર ૧-ર અને ૪ માં છે. 
પતિ તલાક આપવા માટે બધી શરતો લગાવી શકે છે. 

નોંધ : વર્ણન કરેલ બધ કામ બે ત્રણ સમજદાર ગવાહોને સાથે રાખીને 
કરવામાં આવે, જો ગવાહ નહીં હોય તો આપને બાદમાં પરેશાની વેઠવી પડશે. દુઆ 
કરું છું કે અલ્લાહ તઆલા આપની પરેશાનીને દુર ફરમાવે, (આમીન) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૫) જો તુ ફલાણી તારીખ સુધીમ;/ ન આવી તો તને 
તલાક 
સવાલ (ર૩૪૨) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને તીચેનું લખાણ લખીને મોકલ્યું 
તેના વિશે જવાબ જોઈએ. 

(૧) તે નસબંધીનું ઓપરેશન મારી ઈજાઝત વગર મારી મરજી વિરૃદ્ધ મારા 
નામની સહી બીજાથી કરાવીને કરાવ્યું છે. 

(ર) મેં તને તારા પિતાના ઘરેથી ત્રણ વખતે બોલાવવા વ્યકિત મોકલ્યો હતો 
પરંત તે જવાબ આપ્યો કે મારી માતા બિમાર છે. અને કોઈ સંભાળ કરનાર નથી 
એટલે જયારે મારી માતા તંદુરસ્ત થશે ત્યારે હું આવીશ. 

(૩) મેં તને પોસ્ટથી બે ત્રણ પત્ર મોકલ્યા હતા પરંત તે તેના કોઈ જવાબ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ 3૩૪૩ શરતી તલાકનો હુકમ 
આપ્યા નથી અતે ન તો ત્‌ મારા ઘરે આવી. ત પોતાની મરજીથી તારા ઘરે ગઈ છે. 
મેં તને મોકલી નથી. હું તને છેવટે પત્ર લખીને મોકલું છં તને અધિકાર છે, જેવં તારે 
કરવં હોય તે પ્રમાણે ત કરી શકે છે, 

તારીખ ૨૬ ઓકટોબર ૧૯૮૦ સધી ત મારા ઘરે નહીં આવે તો તને એક 
તલાક, પછી જો ર૬ નવેમ્બર ૧૯૮૦ સધી નહીં આવે તો બીજી તલાક અને રદ 
ડિસેમ્બર ૧૯૮૦ સધી નહીં આવે તો ત્રીજી તલાક. 

તો ઓરત ર૮ ડિસેમ્બર સધી પતિના ઘરે ન આવી પરંતુ હવે તે પોતાના 
પતિના ઘરે આવવા માટે તૈયાર છે. તો તેતા માટે શં હકમ છે ? જો નિકાહ બાકી 
હોય, તો પાંતે લાવવા માટે તૈયાર છે અને જો હલાલાની જરૂરત પડે તો પતિ તેના 
માટે તેયાર નથી. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલી સરતમાં જયારે ઓરત ર૬ ડિસેમ્બર ૧૯૮૦ સધી પતિના ઘરે આવી 
તથી તો શરત પ્રમાણે તેની ઉપર ત્રણ તલાક લાગી જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / 
૪૨૦) હવે તેનો હુકમ એ છે કે ઈદ્ત ખતમ થયા પછી ઓરત બીજા પરૃષથી નિકાહ 
કરવા માંગે તો કરી શકે છે અતે જો ઓરત પહેલા પતિથી નિકાહ કરવા માંગે તો 
હંલાલા વગર તેની ગુંજાઇશ નથી. 

હલાલાનો તરીકો એ છે કે બીજો પતિ તેની સાથે નિકાહ પછી સંભોગ કરે, 
પછી તે પરષ પોતાની ખુશીથી ઓરતને તલાક આપી દે. જયારે તેની ઈદ્દત પુરી 
થઈ જાય તો તે ઓરત પહેલા પતિ સાથે નિકાહ કરી શકે છે. હલાલા વગર નિકાહ 
કરવા હરામ છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૬) શરત પર તલાકની સુરતમં મહેરનો હુકમ 
સવાલ (ર૩૪૩) : ઝૈદે પોતાના છોકરા હબીબની શાદી ઉમરત્તી છોકરી ઝેતબથી 
કરી હતી, તે વખતે પત્નીની મહેર ૧૫૨ રૂપિયાનો આમ રિવાજ હતો. એ જ 
મહેરમાં શાદી થઈ ગઈ. હવે હબીબ અતે જેનબને ત્રણ બાળકો છે, હમેશા ઝઘડો 
થવાને કારણે હબીબે નીચેની શરતો સાથે ઝેનબને તલાક આપી છે. 

નોંધ : ગોધરાતા રિવાજ પ્રમાણે જે ઘરેણા અતે કપડા આપવામાં આવે છે તે 
ભેટ રૂપે તહીં, કપડા અને ઘરેણા માત્ર વાપરવા માટે આપે છે. તેને વેચવાની 
ઈજાઝત ત્તથી હોતી. કાગળમાં તલાકની શરત આ રીતે છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ 3૭૩4 શરતી તલાકનો હુકમ 

ચાર તોલા સોન્‌ અને વીસ તોલા ચાંદી પરત કરે તો એક તલાક અતે બાકીતતા 
ઘરેણા પરત કરે તો બે તલાક અને બધ્‌ પરત કરી દે તો ત્રણ તલાક. 

ઉપરોકત શરત પ્રમાણે તલાક આપી છે તો શું ઝેનબને તલાક પછી મહેર 
મળી શકે છે ? અને તે બીજા નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? ઉપરતા લખાણ પ્રમાણે 
ઘરેણા પરત કરવા પડશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

આપે સવાલમાં જે વસ્ત્‌ઓનું વર્ણન કર્યું છે. તે તલાકતી શરતો છે. લખેલી 
શરત પ્રમાણે તલાક લાગશે. તેના વગર તલાક નહીં લાગે, પરંત પતિ એ ઓરતને 
શરત પુરી કર્યા વગર પણ તલાક આપવા માંગે તો આપી શકે છે. તેની ઈજાઝત છે. 

(દરે મખ્તાર : ૩/ ૩૪૮) 

અને જયારે રિવાજ વાપરવા માટે ઘરેણા આપવાનો છે. તો ઓરત માટે 
જરૂરી છે કે જયારે માલિક માંગણી કરે, તો તેના ઘરેણા તેને પરત આપી દે, નહીં તો 
ગુનેહગાર થશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : # /ર૧ ૬) 

મહેર ઓરતતો હક છે, પતિતા જિમ્મે ફરજ છે. તલાક આપે કે ન આપે 
મહેર આપવી પતિની જવાબદારી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : 1 / ૩૦૩) કકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૭) "મારા નિકાહથી નીકળી જઈશ'' કહેવાથી કઈ 


તલાક લાગશે ? 

સવાલ (૨૩૪૪) : મારી પત્ની બે વર્ષથી તેના પિતાના ઘરે ગઈ હતી. મેં તેને એક 
પત્ર લખ્યો. તેનો વિષય હતો. ''મકબલ જહાં તમને એક મહિનાની મદત આપવામાં 
આવે છે. નકકી કરેલી મદદની છેલ્લી તારીખ સધીમાં ચાલી આવો અને પત્રથી જાણ 
કરો કે હું આવી રહી છં, જો તમારા તરફથી કોઈ પત્ર ન આવ્યો અને તમે ન આવી 
તો હું એવં સમજીશ કે તમે ત્રણ તલાક લેવા માંગો છો. નક્કી કરેલી મદત પ્રી થતા 
તમે મારા નિકાહથી નીકળી જશો. એટલે મારા તરફથી તમને ત્રણ તલાક લાગી 
જશે. 

આ પત્રને લખ્યે પંદર દિવસ થયા હતા કે હું જાતે સાસરીયામાં ગયો અને 
ત્યાં પત્નીથી સમાગમ પણ કર્યુ અને મારી પત્ની મારી સાથે આવવા તેયાર પણ થઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફ્તાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ દ ---” શરતી તલાકનો હુકમ 
ગઈ, પરંત બંને કટંંબોમાં ઝઘડાને કારણે મારા સસરાએ મારી પત્નીને મારી સાથે 
આવવા ન દીધી અને મારી પત્ની પોતાના પિતાની સામે મારી સાથે આવવા માટે 
વધારે જોર ન કરી શકી. તેથી મારે એકલું જ આવવું પડયું, હમણાં સુધી મારી પત્ની 
આવવા માટે તૈયાર છે.અને હું પણ લાવવા માંગ છું પરંત મારા સસરા કહે છે કે પત્ર 
પ્રમાણે ત્રણ તલાક થઈ ગઈ છે. માટે આપ સહીહ મસઅલો સહી સાથે આપો કે 
મારી પત્નીને તલાક થઈ કે નહીં ? અત્તે થઈ તો કેટલી થઈ ? 

જવાબ : હમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

'તકકી કરેલી મૃદત પરી થતા તમે મારા તિકાહથી તીકળી જશો. એટલે મારા 
તરફથી તમતે ત્રણ તલાક લાગી જશે.'' આપનં આ લખવં શરતી તલાક છે. જો 
આપની પત્તી નક્કી કરેલી મદદમાં ન આવી તો ત્રણ તલાક લાગી જશે. મદત પરી 
થયા પછી આપના સસરાનં કહેવં કે ત્રણ તલાક લાગી ગઈ છે, દરસ્ત છે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૨૦, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૪૪) હંલાલા વગર એ ઓરત 
આપના માટે હલાલ નથી. (તફસીરે કુર્તુબી : ૩ / ૧૪૭, સુરએ બકરહ : ૨૩૦) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કોઈને તલાકનો અધિકાર 





અ ૫ 
આપવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ ૩૬7 કોઈને તલાકનો અધિકાર સૌોપવો 





કોઈને તલાકનો અધિકાર સૉંપવો 
(૧) નિકાહનામામાં તલાકનો હક સૉપવાના આધારે કમિટી 


નિકાહ રદ કરી શકે છે 

સવાલ (ર૩૪૫) : કમિટીના િકાહના રજીસ્ટરમાં તલાકના હક વિશે એક નોંધ 
લખી છે, જેમાં છે કે હં દુલ્હો ફલાણા ઈબ્ને ફલાણા રહેવાસી...........,રાજપરની 
જમાઅતને અધિકાર આપું છં કે અમે પતિ - પત્નીમાં કોઈ જાતનો ઝઘડો કે કંકાશ 
પેદા થઈ જાય, તો મામલાની વ્યવસ્થિત પૂછપરછ કરી શરઈ સમાધાન અથવા 
તલાક કરાવી દે. ઉપર દર્શાવેલ શરતો મને મંજર છે. દુલ્હાની સહી ........ 

હવે સમસ્યા એ છે કે છોકરો છોકરીને લઈ જતો નથી, અને છોકરીને 
ભરણપોષણ ખર્ચ પણ આપતો નથી, જેથી છોકરીએ જમાત (કમિટી) ને ફરિયાદ 
કરી, તો જમાતે છોકરાને પહેલા તો નોટિસ આપી અતે હાજર થવા માટે કહયું, 
પરંતુ છોકરો હાજર રહયો નહીં, અને પોતાની પત્નીને લઈ જતો પણ નથી, તો હવે 
ઉપર લખેલી નાંધ પ્રમાણે જયારે કે છોકરાએ જમાઅતને તલાકનો હક આપ્યો હતો, 
જમાઅતે છોકરીની તલાક કરાવી આપી તો શું શરીઅતની દ્રષ્ટિએ તલાક થઈ કે 
તહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો ૬લ્હાએ નિકાહનામામાં તલાકનો હક સૉંપવા વિશેની જે નાંધ લખી હતી 
તેને જાતે વાંચી લીધી અથવા બીજાએ પઢીને સંભળાવી, પછી તેણે સહી (દસ્તખત) 
કરી તો જયારે પતિ તરફથી જુલ્મ થઈ રહયો છે કે તે તોટિસ પર હાજર થતો નથી 
અને ન તો પોતાની પત્નીને લઈ જાય છે અને ન તો સમાધાન કરવા માટે તૈયાર છે, 
તો આ આધારે જમાઅતતા જિમ્મેદારોનું નિકાહ તોડી નાખવું જાઈઝ છે. (સુનને અબૂ 
દાવુદ : ર / ૫૦૬ હદીસ નં. ૫૦૬) ત્યાર પછી શરીઅત પ્રમાણે છોકરી બીજી જગ્યાએ 
શાદી કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ ૩૬8 કોઈને તલાકનો અધિકાર સૌોપવો 
(ર) નિકાહ વખતે તલાકનો હક સૉંપવો અને ઈકરારનામુ 


સવાલ (ર૩૪૬) : અમારે ત્યાં નિકાહ વખતે દુલ્હાતે કમિટી તરફથી એક ઈકરાર 
નામુ આપવામાં આવે છે. જેમાં અમક શરતો પર કમિટીને તલાકનો અધિકાર 
સોંપવામાં આવે છે અને દુલ્હો આ કરારનામાને મંજર કરી તેની ઉપર સહી કરે છે, 
આ ઈકરારનામાની વિગત આપ સામે રજૂ કરીએ છીએ. 

હું ફ્લાણો........... ઈબ્ને ફલાણો....... નીચે દર્શાવેલ સરતોમાં ફલાણી 
“મ બિન્તે ફલાણી,............ને જેનાથી મારો નિકાહ થયો છે, હું કમિટીને 
નિકાહથી અલગ કરવા અને એક તલાકે બાઈન આપવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપું 
છું, જો કમિટી તલાક આપે તો તે તલાક એવી જ સમજવામાં આવશે, જાણે જાતે મેં 
તલાક આપી છે. 

(૧) હું મારી તાકત અને શકિત છતાં શરઈ કારણ વગર મારી પત્નીને જરૂરી 
ભરણપોષણ ખર્ચ અદા ન કરું. 

(ર) હું મારી પત્નીને કારણ વગર આંતિશય શારિરીક અને માનસિક તકલીફ 
આપું. 

(૩) હું કોઈ કમજોરી, નામર્દી (નપુસંકતા) અથવા બીમારીને લીધે પત્ની 
સાથે સંભોગ કરતો નથી, જેથી મને એક વર્ષના ઈલાજની મદત આપવામાં આવે, 
ત્યાર પછી પણ છું આ તાકત પ્રાપ્ત ત કરી શકું. 

(૪) છું કોઈ ગૃનાહમાં સાત વર્ષ અથવા તેનાથી વધારે મદત જેલમાં જાઉ 
અને પત્નીનું ભરણપોષણ અને જરૂરી હક્કો અદા ન કરી શકું. 

(૫) મારં અપહરણ કરી લેવામાં આવે અથવા ખોવાય જાઉ, ઘણી શોધખોળ 
છતાં પણ મળી ન શક અતે ન કયાંય મારો પત્તો હોય, આ રીતે ચાર વર્ષ પસાર થઈ 
જાય. 

(€) અમે બન્ને પતિ - પત્નીમાં વારંવાર ઝઘડો થતો રહેતો હોય અને 
કમિટી તરફથી સમાધાન અને સલેહની કોશિશ કરવા છતાં તેનો કોઈ ઉકેલ ન 
નીકળતો હોય. 

(૭) જો ઉપરોકત શરતોમાંથી કોઈ શરત જોવામાં આવે અને કમિટી તરફથી 
ઓરતને તલાક આપી દેવામાં આવે તો તેની મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ અદા કરીશ 
નહીં. બલકે ઓરત તેને માક કરી દેશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : પ૫ ૩૬૦ કોઈને તલાકનો અધિકાર સૌોપવો 

આ ઈકરારનામામાં દર્શાવેલ તમામ શરતો છું સંપૂર્ણ હોશો હવાસ સાથે, 
સમજી વિચારીને કોઈ પણ જાતની બળજબરી અને લાલચ વગર ખશી અને રગબત 
સાથે કબૂલ કરું છં, મંજુર કરું છું. પતિની સહી... 

હેવે સવાલ એ કે આ ઈકરારનામું રીએ મશણે છે કે નહીં ? આપ 
મોહતરમથી આ બાબતે જરૂરી માર્ગદર્શન ચાહં છું, આશા છે કે સાચું માર્ગદર્શન 
આપી શૃક્રિયાનો મોકો આપશો. 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઉપરોકત ઈકરારનામં પઢયં, કમિટીવાળાઓથી અપીલ છે કે મારી કિતાબ 
'તોહફતન્નિસાઅ, મસલમાન ઔરત'' (પેજ : ૩૮ - ૪૪) તો અભ્યાસ કરે. 

આ ઈકરારનામાને ''તફવીઝે તલાક'' (તલાકનો હક અન્યતે સૉંપવો) 
કહેવામાં આવે છે, જેમાં પતિ તલાકનો હક બીજા માણસતે અથવા ઔરતતે અથવા 
કમિટીના હવાલે કરે છે, તે અનુસંધાનમાં અમક વાતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ : 

(૧) આ કરારનામાને શાદીથી પહેલા અથવા નિકાહની મજલિસમાં જ મંજૂર 
કરવામાં આવે, નહીં તો નિકાહ પછી પાંતે ઈન્કાર કરી શકે છે. 

(ર) આ ફિત્ના-ફસાદવાળા માહોલમાં કમિટીના તમામ સભ્યોની સહમતિ 
મશ્કલ છે, પતિનો કોઈ રિશ્તેદાર કમિટીમાં હશે તો તે તેની તરફદારી કરશે અને 
ઓરતનો હક મારશે, માટે બધાની સંમતિને બદલે બહમત પર ફેસલો કરવો 
જોઈએ. આ એક ''નિયમ''નો વધારો કરવાની સલાહ છે. 

(૩) કમિટીમાં એક આલિમનું હોવં જરૂરી છે, જે આ વિશેના મસાઈલમાં 
કમિટીને શરઈ માર્ગદર્શન આપતો રહે, 

(૪) આમાં નિયમ નંબર ૭ નો સંબંધ સ્ત્રી સાથે છે, માટે ઓરતથી પણ આ 
કરારનામ્‌ મંજૂર કરાવવું જોઈએ, અને તેની પણ સહી લેવી જોઈએ. 

(૮) સહીમાં પતિની સહી અને ઓરત (બંનેની) સહી હોવી જોઈએ. અતે 
કમિટીના તમામ સભ્યોની સહી (પણ) હોય તો બહેતર છે, નહીં તો બે સાક્ષીઓની 
સહી (તો) જરૂર હોવી જોઈએ. 

આશા છે કે આટલું માર્ગદર્શન કાકી છે, જો આમાં કોઈ શંકા હોય તો લખી 
જણાવશો. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચહ ભાગ : ૫ 360 કોઈને તલાકનો અધિકાર સૌોપવો 
(૩) તલાકના વધતા પ્રમાણને અટકાવવાનો એક 


અસરકારક ઉપાય 

સવાલ (ર૩૪૭) : આજકાલ લોકો પોતાની વ્યકિતગત પરેશાનીઓને કારણે 
ઓરતને તલાક આપી દેતા હોય છે અને માત્ર એક તલાક આપતા નથી બલકે એકી 
સાથે ત્રણ તલાક આપી દે છે, અને હલાલા વગર બીજી વાર તે ઔરતને પોતાના 
નિકાહમાં પણ લઈ લે છે માટે કોઈ એવો યોગ્ય રસ્તો બતાવવામાં આવે જેનાથી 
લોકો તલાકથી અટકી જાય અને ઓરતતે પોતાના નિકાહમાં કોઈ પણ જાતની 
લડાઈ - ઝઘડા વગર બાકી રાખે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જહાલત (અજ્ઞાનતા) ને કારણે તલાકનં પ્રમાણ વધતું હોય છે, અને તેના 
એવા પરિણામો જોવામાં આવે છે કે ત્રણ તલાક આપવા છતાં પણ પતિ - પત્ની 
કોઈ પણ જાતના શરઈ હલાલા વગર પોતાનું દાંપત્ય જીવન યથાવત રાખે છે. જે 
સદંતર હરામ છે. અથવા જે કોઈ હલાલો કરાવે છે તે પણ ગેર શરઈ તરીકાથી 
કરાવે છે, બીજા મદદથી હલાલાની શરતે નિકાહ કરાવવામાં આવે છે કે બીજો પતિ 
માત્ર એક રાત ગજારી તલાક આપી દે, હાલાંકે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) નં ફરમાન 
છે કે હલાલો કરનાર અને કરાવનાર બંને મલ્ઉત્ત છે એટલે બન્ને પર અલ્લાહ અતે 
તેના રસૂલ (સલ.) ની લાનત છે. (સનને અબૂદાઉદ : ૧ / ૨૮૪,હદીસ નં, ર૦૦૮, સુનને 
ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૩૯, હદીસ નં, ૧૯૩૮) 

આજે તલાકનં પ્રમાણ વધી રહયં છે, તેના અનેક કારણો જવાબદાર છે, તે 
પૈકી એ પણ છે કે કયારેક ઓરતને પતિ પસંદ તથી હોતો, ક્યારેક તેના અખ્લાક 
સારા નથી હોતા, કયારેક તે એવી બીમારીનો ભોગ બને છે જેનાથી ઓરતને નફરત 
થઈ જાય છે, અથવા પતિ ગાંડો થઈ ગયો છે જેને લીધે ઓરત તેની સાથે પોતાનં 
દાંપત્ય જીવન બાકી રાખી શકતી નથી. આવી પરિસ્થિતીઓમાં ઓરતને પોતાના 
પતિથી મૃકિત મેળવવાનો રસ્તો પણ આસાન બનાવવાની જરૂરત છે. તેના માટે 
તીચે દર્શાવેલ વાતોને ઘ્યાનમાં રાખે. 

(૧) શાદીથી પહેલા બન્ને પક્ષોના ગામના અમુક ઈમાનદાર અને સમજદાર 
લોકોની કમિટી બનાવવામાં આવે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્ચયહ ભાગ : પ 361 કોઈને તલાકનો અધિકાર સૌોપવો 

(ર) કમિટીમાંથી કોઈ એકને સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં ન આવે. 

(૩) હમેશાં માટે પાવર (તલાકત્તો અધિકાર) પણ ન આપવામાં આવે. 

(૪) દસ પંદર વર્ષ માટે પાવર (તલાકનો અધિકાર) આપવામાં આવે, આ 
સમય દરમિયાન તેમને ત્યાં બે ત્રણ બાળકો પણ પેદા થઈ જશે, જેથી પતિનો નશો 
પણ થોડો ઓછો થઈ થશે. 

(૫પ) માત્ર સ્ત્રીને પણ સંપૂણ અધિકાર આપવામાં ન આવે, કારણ કે તે 
પરષોની તલનામાં વધારે જઝબાતી હોય છે. 

(€) તલાકનો હક પતિ પાસેથી લઈને પંદર વર્ષ સધી બન્ને પક્ષો તરફથી 
નક્કી કરેલ કમિટીના સભ્યોને સોંપી દેવામાં આવે. તે બંનેની વાતો સાંભળશે અને 
જો તેમને યોગ્ય લાગશે તો જ તલાકનો ફેસલો કરશે. 

(૭) શાદીથી પહેલા એક લેખિત આપવામાં આવે, કારણ કે શાદી પછી 
પતિને કોઈ બાબતે મજબૂર કરવો જાઈઝ નથી. આ સૂરતમાં રાજી હશે તો જ 
તલાકનામં લખી શકે છે. 

(૮) શાદીથી પહેલા ઈકરારનામ્‌ એ રીતે તૈયાર કરે કે ''હું ફલાણી ઓરત 
સાથે નિકાહ કરું છં, તેમાં ઓરત અને તેના ખાનદાનતું સંપૂર્ણ સરનામુ લખે, 
અનિવાર્ય સંજોગોમાં મારી પત્નીને તલાક આપવાનો અધિકાર હું મારા હકમ 
હંઝરાત ( કેસલો કરનાર - કમિટીના સભ્યો) ને આપં છં, જો હકમ હઝરાતને આ 
વાતતી જાણ થઈ કે હં મારી પત્ની પર દમન ગજારું છં અને તેના અધિકારો અદા 
કરવાની શકિત ધરાવતો નથી, જો હકમ હઝરાતને આ વાત યોગ્ય જણાય કે તેઓ 
મારી પત્નીને તલાક આપી દે તો તેઓ મારી પત્નીને એક તલાકે બાઈન આપી શકે 
છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


દરેક 5] : છાઈ. ૩» ૬ ” સો કા છડ શ હઝ ઝે) ” ? પ8 1,૫51 ૬૩ 
દ ઢાંકે] ૩2% ગડ? ૬ હક દો, ઝર “ છાર હ ૧ ૬ ક હ) 
છી હું છુક 1355 ન 4 હ) » હડે « “5 હ 
8૨ ૬ જણ પુ હક હેઝ «પાડ જ 9 «૨ર હટ મંક્ક્- 
ઝક 7૫5૩1 15૨ ગ» ૬ ક) £9:30 ( (ડ** સ: પક છરા 
. છન; ઝદ ૧ [» ૭પ) ૬ કેર હડે હ મ્ય 
કગ: હડ જગ, પ) "ઃ ઝઘ્ા રો. ૭ હ» જડ ચો પ: ક, પા, 
હઝ ઝક « હા મે,” # : પહે વ હો છછ) દ ઠક, " હા] 
ઝડ? “ દ# હ 2/1 હણતાં ઉ: હક : ૭289 ) “ઝુ ખડ 
પ3 ઝ- હૈ “1, જય સર 9 હક, “ “પક ટ્5ઝ 
વૌ છ?) વ 4 હો હઝ) “શા હક હડપ દૃહ્ઝા ॥; ઝક 
શદ હં ઝ8 શરુ હગ ૩૬ ડે ઝેઇ ઝ ઝે, ૬૯૭ 
ડાક વાં, છે નો હયે જી ઝે “થી ઝે, ડો પેઈડ 
"22 ૪“ *-છ૭ેડ#ક્ક કઇક 13) : ૭8. 4-ઈ્),--1ગક- ક્વ 
હ“ હાહા, ૦ ઃ ૧ શૌક 8 ' ૩% ૫-4; 
હ.: “ઝા હ હઝ હું) “હા, હ ૪ હ 315૫8 હે, 
હ હક) « શ્ય પ૬ 9 ઝં ઝી, વક ભક ક) ૬૧- 
છડ ૭. કેટ ઢગ્ક જો, ઝઝા૬ ૧ ભડ 13) ૬ બ ક 
ઈર ગ છ કક હો ઝ હદ - ગસ શાર દક હ જાગ) . ' હ્ય, 
ઝય્યાં ક.પ્ડ૬€ પ્ત ઃ (૦૧૪: ૭ ) ઝના હાથ, ક કાવપ્કા હદ, યા 

(-“##-ૃ*ાડાસા.- 13: 9૬૯૨.52: ૭ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


તર્જમો : મફકદલ ખબર (જેનો કોઈ પત્તો ત હોય તે) પતિ અને તેની પત્ની 
દરમિયાન જુદાઈ કરવામાં આવશે નહીં, અને ઈમામ માલિક (રદિ.) ફરમાવે છે કે 
મકફકદલ ખબર પતિ પર ચાર વર્ષ ગજરી જાય તો કાઝી તે પતિ અને તેની પત્ની 
દરમિયાન જુદાઈ કરાવી દેશે, ત્યાર પછી તે ઓરત વફાતની ઈદ્દત ગ્જારશે, ચાર 
મહિના અને દસ દિવસ, ત્યાર પછી તે જે મઈ સાથે નિકાહ કરવા ઈચ્છે નિકાહ કરી 
લેશે. કારણ કે મદીના શરીફમાં જે વ્યક્તિનં જિન્નાતે અપહરણ કરી લીધું હતું, જેને 
જિન્નાત લઈ ગયો હતો તે માણસ વિશે હઝરત ઉમર (રદિ.) એ આ જ ફેસલો કર્યો 
હતો અત્તે આપણા ફેસલા માટે હઝરત ઉમર (રદિ.) નું આ કથન કાફી છે. બીજી 
અકલી દલીલ છે કે મફકદલ ખબર પતિએ ગાયબ રહીને ઓરતનો હક રોક્યો અને 
બરબાદ કર્યો તો કાઝી આ પતિ - પત્ની દરમિયાન એક મદત પસાર થયા પછી 
જુદાઈ કરાવી દશે, ઈલાઅ અને ઈત્નીન (તપસંક) પર કયાસ કરતા અને કયાસતી 
સરત આ બંનેની મિકદારથી આ છે કે ચારનો શબ્દ અતે હુકમ ઈલાઅથી લીધો, 
કેમકે ઈલાઅમાં ચાર મહિના છે, અને ઈન્નીનથી વર્ષનો હુકમ લીધો કેમકે 
ઈન્નીનમાં એક વર્ષ સધી ઈન્તિઝાર કરવાનો હુકમ છે અને બંને શંકાઓ પર અમલ 
કરતા ચાર વર્ષતો હકમ લગાવી દેવામાં આવ્યા અને અમારી દલીલ મફકુદૂલ ખબર 
પતિની પત્ની વિશે અલ્લાહના નબી (સલ.) નં ફરમાન છે કે જયાં સધી પતિનં 
બયાત અને સ્પષ્ટા ન આવી જાય, ઓરત તેની પત્ની છે, અને આવા ગમ થયેલ 
પતિની પત્ની વિશે હઝરત અલી (રદિ.) નં ફરમાન પણ છે કે તે ઓરત પતિના 
મૃત્ય અથવા તેના તરકથી તલાકની સ્પષ્ટતા ન થઈ જાય ત્યાં સધી સબર કરે, 
હઝરત અલી (રદિ.) નં આ વાકય એક મરફઅ હદીસથી લેવામાં આવ્યં છે. બીજી 
દલીલ છે કે ઓરતતો પતિથી નિકાહ સાબિત અને મજબત છે, અને ગૂમ થયેલ 
પતિની ગેરહાજરી અને તેનું મરણ થયું છે કે નહીં ? તેમાં શંકા છે, તો આ મૃત્યની 
શંકાને લીધે નિકાહ જેવી મજબત વસ્તત્તે ખતમ કરવામાં નહીં આવે. અને જયાં સુધી 
તમારી દલીલોની વાત છે તો હઝરત ઉમર (રદિ.) એ અંતમાં હઝરત અલી (રદિ.) 
તા કથન તરફ રુજૂઅ કરી લીધું હતું. એટલા માટે તે દલીલ બરાબર નથી. અત્તે 
આપનું ઈલાઅ પર કયાસ કરવં પણ ભરોસા પાત્ર નથી. કેમકે જાહિલિયતના 
યુગમાં ઇલાઅથી તત્કાળ તલાક લાગી જતી હતી, અને હવે શરીઅતે ચાર મહિના 
મોડું કરવા પર તલાકને લાગ કરી છે. જો કે ઈલાઅ જદાઈનું કારણ છે પરંત પતિનં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ગમ થવં એ જદાઈનું કારણ નથી, અને ઈન્નીન (નપસંક) પર પણ કયાસ કરી 
શકાય નહીં, કારણ કે ગુમ થયા પછી પરત ફરવાની શક્યતા છે અને ઈત્નીન 
(નપસંક) માં વર્ષ વિતી ગયા પછી ઠીક થવાની શકયતા તથી. એટલે ઈન્નીન ઉપર 
પણ કયાસ કરી શકાય નહીં. અને જયારે પતિના જન્મ દિવસથી લઈ અત્યાર સધી 
૧૨૦ વર્ષ પૂર્ણ થઈ જાય તો પતિના મૃત્યનો હકમ લગાવી દેવામાં આવશે. અને આ 
૧૨૦ વર્ષત્તં ઈમામનું કથન હઝરત હસન (રદિ.) ની રિવાયતથી છે. બીજી જાહેરી 
મઝહબતી રિવાયત આ છે કે ગમ થયેલ પતિની ઉમરના લોકો મૃત્ય પામે તો તેના 
મૃત્યુતો હુકમ લગાવવામાં આવશે. અને ત્રીજી રિવાયત ઈમામ અબૂ યુસૂફ રહ.ત્તા 
હવાલાથી આ છે કે ૧૦૦ વર્ષ પછી મૃત્યનો હકમ લગાવવામાં આવશે. અને ચોથી 
રિવાયત છે કે ૯૦ વર્ષ પછી મૃત્યનો હુકમ લગાવવામાં આવશે. અતે પાંચમી 
રિવાયત કયાસનો તકાદો છે કે કોઈ વર્ષને નકકી કરવામાં ન આવે, બલકે 
પરિસ્થિતિનું નિરિક્ષણ કરી ફેસલો કરવામાં આવે. પરંત આ બધી રિવાયતોમાં 
આસાન રિવાયત છે કે ૯૦ વર્ષની ઉમરમાં મૃત્યનો હકમ લગાવવામાં આવશે જયારે 
મૃત્યુનો હુકમ લાગી જશે ત્યારથી તેની પત્ની વફાતની ઈદ્દત ચાર માહેના અને દસ 
દિવસ ગજારશે. (હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ર / ૪૨૪) 


નિકાહને રદ કરવા અને 
જુદાઈનુ બયાન 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 365 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 





નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
(૧) ગુમ થયેલ પતિનો હુકમ 

સવાલ (૨૩૪૮) : એક ઓરતનો પતિ ચાર - પાંચ વર્ષની લાપતા છે, ન કોઈ 
પત્ર અને ન તો કોઈ ખબર, તેનો કોઈ પતો નથી, તે કયાં છે તે વિશે કોઈ કશું જાણતં 
નથી. તો શરીઅતની દ્રષ્ટિએ આવી ઓરતનો શં હકમ છે ? 

જવાબ : હામિદવ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

સૌથી પહેલા ઓરત, શરઈ પંચાયતમાં આ બાબતનો કેસ દાખલ કરે અને 
સાક્ષીઓ મારકતે તે મદ સાથે નિકાહ થવા અને તેના ગૃમ થયાતં સાબિત કરે, ત્યાર 
પછી શરઈ પંચાયતના ઝિમ્મેદારો દૈનિક, સાપ્તાહિક અને માસિક દરેક પ્રકારના 
સમાચાર પત્રોમાં જાહેરાત આપી અને તેના રિશ્તેદારો અને લાગતા વળગતા 
માણસો દ્રારા તેને શોધવાની કોશિશ કરે, જો તમામ પ્રયાસો છતાં તેનો કોઈ 
અતોપતો ન હોય તો ઓરત તેનો આ દાવો રજૂ કરે કે હં પતિ વગર એકલી જીવન 
વિતાવી શકતી નથી. ખાવા - પીવાની વ્યવસ્થા મારાથી થઈ શકતી નથી. અથવા 
આ કિત્નાવાળા યગમાં પતિ વગર મારા માટે સબર કરવી મશ્કેલ છે. અને ગનાહનો 
ખતરો છે, અને મારી પ્રતિષ્ઠા અને આબરૂતો સવાલ છે, આ સૂરતમાં શરઈ 
પંચાયત તેતે એક વર્ષ સધી ઈત્તેજાર કરવાનો હકમ આપશે, જો પછી પણ તેતો 
પતિ આવ્યો નથી અને ન તેની કોઈ ખબર છે, તો પછી પંચાયત તેનો નિકાહ ફસ્ખ 
(રદ) કરી દશે અને હંકમ આપશો કે ત્રણ હેઝની ઈદ્દત પૂર્ણ કરી તમને બીજા 
નિકાહની ઈજાઝત છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર) ગુમ થયેલ પતિનો હુકમ 

સવાલ (૨૩૪૯) ઃ એક ઔરતનો પતિ લાપતા છે, તેની ઘણી શોધ કરવામાં આવી, 
પરંત તેનો કોઈ અતો પતો નથી, તો શં આ ઔરત હવે બીજો નિકાહ કરી શકે છે ? 
વિગતવાર જવાબ આપવા મહેરબાની. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તે ઓરત પોતાની તલાક વિશે શરઈ પંચાયતમાં દાવો કરે, તેમજ શરઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 366 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
પંચાયત સામે પોતાના ગમ થયેલ પતિ સાથે નિકાહની સાબિતી, ત્યાર પછી તેનં 
ગુમ થવું, ગવાહોથી સાબિત કરે, તો હવે શરઈ પંચાયત શરીઅત પ્રમાણે કાર્યવાહી 
કરશે અને જયાં સધી પંચાયતનો ફેસલો ન આવે, ઔરત માટે બીજો નિકાહ કરવો 
હરામ છે. કકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૩) ગુમ થયેલની પત્નીન# નિકાહનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (૨૩૫૦) : અબ્દલ્લાહ નામના એક માણસે અત્તરબાનુ નામની એક ઓરત 
સાથે નિકાહ કર્યા, સવા વર્ષ સુધી બન્ને પતિ - પત્ની એક સાથે રહયા, ત્યાર પછી 
પતિ પોતાની પત્નીને જાણ કર્યા વગર પાકિસ્તાન ચાલ્યો ગયો, પતિતે પાકિસ્તાન 
ચાલ્યા જવાત્તા આજે ૧૧ વર્ષ થઈ ગયા, ત્યાં ગયા પછી આજ સધી તેના તરફથી ત્ત 
પત્ની પર કોઈ પત્ર આવ્યો છે અને ન તો અન્ય કોઈ પર. અને ન તો આજ સુધી 
તેના તરફથી કોઈ રૂપિયા - પૈસા આવ્યા છે અને પાકિસ્તાનમાં તે માણસ કઈ 
જગ્યાએ અતે કયા શહેરમાં રહે છે, તે પણ અહીંયા કોઈને ખબર નથી. 

અત્યારે અત્તરબાનૃની ઉમર ૨૮ વર્ષની છે અને તેના પતિથી તેને એક પુત્ર 
પણ છે, પતિત્તી અત્યારે કોઈ સંપત્તિ નથી. અત્તરબાન્‌ પોતાના માતા-પિતાના ઘરે 
રહે છે, તેનો ભાઈ મુંબઈથી જે કંઈ ખર્ચ માટે થોડી રકમ તેના માટે મોકલે છે, તેના 
પર તેનં ગૂજરાન ચાલે છે, ઔરત હવે બિલ્કુલ સબર કરી શકે તેમ તથી. અને બીજો 
નિકાહ કરવા માંગે છે; પરંત તે માટે તે મફતિયાને કિરામના ફત્વા અને તેના 
જવાબની રાહ જુએ છે તો તે ઔરતે હવે શં કરવં જોઈએ ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં ઔરતના ગામના દીનદાર મસલમાન ઝિમ્મેદાર હઝરાતની 
એક કમીટી બનાવવામાં આવે જેમાં એક આલિમ પણ હોય, જેને શરઈ પંચાયતનં 
નામ આપવામાં આવે, ત્યાર પછી આ ઔરત આ શરઈ પંચાયતના ઝિમ્મેદારો 
પાસે આવીને તે માણસ સાથે પોતાના નિકાહને ગવાહો દ્વારા સાબિત કરે, તેમજ એ 
પણ સાબિત કરે કે ૧૧ વર્ષથી પતિ ગમ થઈ ગયેલ છે, અને આજ સધી તેનો કોઈ 
પત્તો નથી અને તેણે (અત્યાર સધી) તેની પત્નીનો કોઈ હક અદા કર્યો નથી અને આ 
ફિત્નાવાળા જમાનામાં ઈઝઝત અને પાકદામની સાથે પતિ વગર એકલં જીવન 
પસાર કરવું મૃશ્કેલ છે, ઉપરોકત બધી બાબતો ગવાહોની ગવાહીથી શરઈ 
પંચાયતના ઝિમ્મેદારો સામે દાવા પેટે રજૂ કરી તેને સાબિત કરી દે, તો હવે શરઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 367 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
પંચાયતના ઝિમ્મેદારો અને ઔરત અને તેના રિશ્તેદારો પતિ અબ્દલ્લાહની 
શોધખોળમાં લાગી જાય, શોધખોળ પછી પણ જો તે (અબ્દલ્લાહ) ન મળે તો હવે 
શરઈ પંચાયતના ઝિમ્મેદારો ઔરતને એક વર્ષ સુધી ઈન્તિઝાર કરવાની મૃદ્દત 
આપશે, વર્ષ વિતી ગયા પછી પણ જો પાંતે પરત ન આવે તો હવે ઔરત બીજી વાર 
શરઈ પંચાયતના ઝિમ્મેદારો સામે એ દાવો કરે કે એક વર્ષ થઈ ગયં છે અને પતિ 
અબ્દુલ્લાહ પરત આવ્યો નથી, હવે શરઈ પંચાયત ઔરતનો નિકાહ તેના પતિથી 
ખતમ કરવાનો ફેસલો કરી દેશે, કેસલા પછી ઔરત પોતાની તલાકની ઈદ્દત 
ગુઝારીને બીજી જગ્યાએ તિકાહ કરી શકે છે. 
(હેદાયહ કી શહે બિદાયહ : ર / ૪૨૪, હલ્યતુન્નાજિઝહ : ૯૮-૯૯) 

અબ્દલ્લાહને શોધવા માટે શકય હોય તો કોઈ માણસને પાકિસ્તાન 
મોકલવામાં આવે અથવા ત્યાંના સમાચાર પત્રોમાં ખબર છપાવવા માટે આપે. 
મતલખ કે તેને શોધવાની સંપૂર્ણ કોશિશ અને મહેનત કરવી જરૂરી છે. અને પતિને 
શોધવાનો ખર્ચ, જો તાકત હોય તો પત્ની ઉઠાવશે. નહીં તો ગામમાં ચંદો કરવામાં 
આવે અને આ ખર્ચને ગામવાળાઓ ઉઠાવે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪) ગુમ થયેલાની પત્નીના નિકાહનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (ર૩૫૧) : એક માણસ સાત વર્ષ પહેલા ગુમ થઈ ગયો હતો, તેની કહાની 
આ પ્રમાણે છે કે તારીખ ૩ / ૪ / ૧૯૮૯ ઈસ્વીના રોજ આ માણસ પોતાની પત્ની, 
ભાઈ, ભાભી અતે પોતાના બે સંતાનોને લઈને દરિયા કિનારે કરવા ગયો હતો, આ 
સ્થળ તેના ઘરેથી આશરે એક સો પચાસ (૧૫૦) માઈલના અંતરે છે. તે માણસે 
પાછા ફરતી વખતે તેના ભાઈને કહયું કે તમે બાજતી હોટલમાં બેસો, હું ગસલ 
કરીને આવું છું, અને પોતાના કપડાં પણ આપી દીધા. માત્ર સતર છપાવી શકાય 
એટલા કપડા પોતાની પાસે રાખ્યા અને ચાલ્યો ગયો, તેના ભાઈ વગેરે હોટલમાં 
બેસીને તેની રાહ જોતા રહયા, ઘણું મોડું થઈ ગયું, પરંત તે માણસ પરત ન આવ્યો, 
જેથી બધા લોકો તેની શોધમાં નીકળ્યા, પંરત્‌ ઘણી શોધખોળ પછી પણ તે માણસ 
મળ્યો નહીં, લગભગ એક બે વર્ષ સુધી તેની શોધખોળ ચાલુ રહી, તેમજ વર્તમાન 
પત્રોમાં પણ જાહેરાતો આપવામાં આવી અતે રેડિયો મારફતે પણ તેના સમાચાર 
પ્રકાશિત થતા રહયા, પરંત હજ સધી તેનો કોઈ પોત્તો મળી શકયો નથી. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 368 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 

હવે તેની પત્ની અને તેના સંતાનો એકલા રહે છે, સવાલ એ છે કે હવે તે 
ઓરતની શાદી બીજી જગ્યાએ કરવી હોય તો કરી શકાય કે નહીં ? જો કરી શકાય 
તો કેટલી મૃદ્ત પછી ? વિગતવાર જવાબ આપવા મહેરબાની. 

નોંધ : ઉપરોકત ઘટના પોર્ટગિઝની છે. ત્યાં ઈસ્લામી હકૂમત નથી, તો 
ફેસલો કેવી રીતે કરવો જોઈએ ? નોંધ : તે માણસનો કોઈની સાથે કોઈ જાતનો 
લડાઈ - ઝઘડો પણ થયો ન હતો. 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જે ઓરતનો પતિ ગમ થઈ જાય અતે તેને વર્ષો પસાર થઈ જાય અને સબર 
અને સકૂનથી જિંદગી ગઝારી શકતી હોય અને તેના રોજિંદા (ભરણ પોષણ) ખર્ચની 
પણ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા હોય તો (તે) પોતાની જિંદગી ગજારી લે, પરંત આ ફિત્નાવાળા 
માહોલમાં જો પવિત્રતા અને પાકદામની સાથે જિંદગી ગજારવી મશ્કેલ હોય અને 
જરૂરી ખર્ચની પણ વ્યવસ્થા ન હોય અથવા જરૂરી ખર્ચની વ્યવસ્થા તો હોય પરંત 
યવાન ઓરતને પોતાના પતિ વગર ગનાહમાં સંડોવાય જવાનો ભય હોય તો આવી 
પરિસ્થિતિમાં તે ઓરત માટે જરૂરી છે કે ત્રણ માણસોની એક કમિટી બનાવે જેમાં 
એક આલિમ હોય, જે આ સંબંધિત મસાઈલનો જાણકાર હોય, તેમને આ બાબતની 
ફરિયાદ કરે. 

કમિટી સામે પહેલા તો આ માણસ સાથે પોતાના નિકાહ અને શાદી થયાની 
સાબિતી આપે, ત્યાર પછી ઓરત પોતાનો પતિ ગમ થયો છે એ સાબિત કરે. અને 
પતિથી નિકાહ ફસ્ખ (રદ) કરવાની અને પતિનં મૃત્ય થવાને લીધે નવા નિકાહની 
માંગણી કરે. ત્યાર પછી કમિટી તમામ વાતોને સાંભળીને ઓરતને ચાર વર્ષ સુધી 
પોતાના પતિની રાહ જોવાનો હુકમ કરશે અને તેની શોધખોળ માટે માણસો નક્કી 
કરશે, શોધવા માટે વર્તમાન સમયના બધા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરે, વર્તમાન 
પત્રોમાં જાહેરાત આપે, રેડિયો (ટીવી) પર એલાન કરાવે વગેરે. 

પતિને શોધવામાં પત્ની અને કમિટી બંને કોશિશ કરે, ચાર વર્ષ પસાર થઈ 
ગયા પછી પણ જો પતિ ન મળે તો ઓરત ફરીવાર કમિટી સમક્ષ દાવો કરશે કે મારો 
પતિ (હજુ સુધી) પરત આવ્યો નથી, કમિટી ઓરતની વાત સાંભળીને કે પતિની 
કોઈ ખબર નથી, તેની વફાતનો ફેસલો કરશે અને ઔઓરતને મરણની ઈદ્દત 
ગુઝારવાનો આદેશ આપશે. મરણની ઈદ્દત પૂર્ણ કર્યાં પછી આરત બીજા નિકાહ કરી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 369 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
શકે છે. અલબત્ત કોઈ ઓરત છ - સાત વર્ષ ઈન્તિઝાર કરી ચકી છે અને કિત્ના - 
ફસાદનો માહોલ હોવાથી ગનાહમાં સંડોવાય જવાનો ભય છે તો કમિટી માત્ર એક 
વર્ષ સુધી રાહ જોવાનો હુકમ કરશે, એક વર્ષ પસાર થઈ ગયા પછી ઓરત 
ઉપરોકત દર્શાવ્યા પ્રમાણે કે '' પતિનો હજ સધી કોઈ પત્તો નથી'' એ વાતનો દાવો 
કરે અને કમિટી સામે તેને સાબિત કરે, ત્યાર પછી કમિટી પતિતં મરણ થયું હોવાનો 
હંકમ લગાવી ઓરતને મરણની ઈદ્દત ગઝારવાનં કહેશે. અને ત્યાર પછી તેને બીજા 
નિકાહ કરવાની પરવાનગી આપશે. 

પતિને શોધવામાં જે ખર્ચ થયો હોય, જો ઓરત આપી શકે એમ હોય તો 
ઓરત આપશે, નહીં તો મુસલમાનો ઉઠાવશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર 
છે. 

(૫) કોર્ટ દ્વારા તલાક લેવી 


સવાલ (ર૩પર) : મેં મારી છોકરીની શાદી લંડતમાં એક માણસ સાથે કરી હતી, 
પતિએ એક વર્ષ સધી છોકરીને તેની સાથે રાખી, ત્યાર પછી દગો આપીને ઈન્ડિયા 
પરત મોકલી આપી, મેં ફરી વાર છોકરીને લંડન મોકલી, પરંત તે બીજા માણસના 
ઘરે રહે છે. પતિ તેને બોલાવતો નથી, અને ન તો કોઈ જાતનો ખર્ચ આપે છે, અમે 
તલાકની માંગણી કરી તે તો તલાક આપવાની પણ ના પાડે છે, અને કહે છે કે હું આ 
રીતે જ લટકાવી રાખીશ, અહીંયા લંડનનો કાયદો છે કે શાદીના ત્રણ વર્ષ પછી 
ઓરત મદ પર તલાક બાબતે કેસ કરી શકે છે, એટલે કોર્ટ દ્વારા તલાક લઈ શકે છે, 
તો આપનાથી સવાલ છે કે જો પતિ તલાક ન આપે તો ઉપરોકત કાયદાનો સહારો 
લઈ અમે છોકરીની તલાક લઈ શકીએ છીએ ? શરીઅતનો આ વિશે શું ફેસલો છે ? 
જવાબ આપી શક્રિયાનો મોકો આપશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલા સવાલમાં કોર્ટથી તલાક લેવાથી આપની છોકરી તેના પતિના 
તિકાહથી અલગ નહીં થાય. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રર) મેજિસ્ટ્રેટ (૪) બિન 
મસ્લિમ, યહૂદી અથવા ખ્રિસ્તી હોય, તો તેનો ફેસલો મસલમાન માટે દલીલ નથી, 
અને જો મુસલમાન પણ હોય, તો તલાક વિશે તેને જે કાયદેસરથી અધિકાર મળવો 
જોઈએ, તે મળતો નથી, માટે કોર્ટની તલાકથી શરીઅતની રૂએ તેને તલાક થશે 


તહીં. (હલ્યતુન્નાજિઝહ : ૪૯) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 370 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
આવી પરિસ્થિતિમાં ઈગ્લેન્ડમાં મૃસલમાનોએ પોતાની એક જમાઅત 
બનાવવી જોઈએ, જેમાં ઓછામાં ઓછા એક સનદ મેળવેલ અને ભરોસાપાત્ર 
આલિમ પણ હોય અતે એ જમાઅત સામે છોકરી પોતાની ફરિયાદ કરી તેના નિકાહ 
અને તેના પતિ તરફથી હક્કો અદા ન કરવાના સબૂત પેશ કરવામાં આવે અને 
ઓરત કહે કે વર્તમાન ફિત્નાવાળા જમાનામાં એકલં જીવન વિતાવવં મારા માટે 
મૃશ્કેલ છે, ગુનાહ કરી બેસવાનો ભય છે, મને મારા પતિથી અલગ કરી દેવામાં 
આવે, તો તે પંચ એટલે કે કમીટીવાળા કાયદા પ્રમાણે બન્ને પક્ષોની વાત સાંભળીને 
જો યોગ્ય જણાય તો પતિને તલાક અથવા ખલઅ માટે તૈયાર કરે અને નિકાહ તોડવા 
વિશે પોતાનો ફેસલો આપી દે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૭ / ૩, છલ્યતુન્નાજિઝહ : 
૧૬૭,૧૬૮) તો હવે ઓરત ઈદ્દત ગુજારી બીજા નિકાહ કરી શકે છે. 

(સૂરએ બકરહ : ર૨૮, અલઈખ્તિયારુ લિતઅદીલિલ મુખ્તાર : ૩ / ૧૭૨) 
આ (ફસ્ખે નિકાહ) થી પહેલા તે ઓરતતને બીજા નિકાહ કરવાતી ગંજાઈશ 

નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૨૮૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(*) જે ઓરતનો પતિ લાપતા હોય તો તે શું કરે ? 
સવાલ (ર૩૫૩) : મારી બહેનતી શાદીને સાત વર્ષ થઈ ગયા, તેનો પતિ નિકાહ 
પછીથી આજ સધી લાપતા છે, દરેક જગ્યાએ શોધખોળ કરી છતાં તેની કોઈને 
ખબર નથી, અત્યારે મારી બહેનની ઉમર ૨૧ વર્ષની થઈ છે. ફિત્નાઓનો જમાનો 
છે, તેને સામે રાખી તેની બીજી શાદી કરવા માંગ્‌ છં, તો તેની સરત શં છે ? 

જવાબ : હમેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

સૌથી પહેલા તમારી બહેન મુસલમાન હાકેમ જો હોય તો તેની પાસે કેસ 
દાખલ કરે અતે પોતાના નિકાહ થયાની સાબિતી આપે, અતે જો હાકેમ મૃસલમાત 
ન હોય તો દીનદાર મસલમાનોની પંચાયત (કમીટી) બનાવવામાં આવે, જેમાં એક 
આલિમે દીનનં હોવં જરૂરી છે, તે કમીટી સમક્ષ તમારી બહેન પોતાની વાત રજૂ કરે, 
એટલે કે પંચાયત સામે પોતાના નિકાહ થયા હોવાનં સાબિત કરે અને એ પણ 
સાબિત કરે કે મારો પતિ સાત વર્ષથી લાપતા છે, અત્યાર સધી ન તો તેનો કોઈ પત્ર 
(કે ફોન) છે અને એ પણ ખબર નથી કે તે જીવે છે કે નહીં. 

ત્યાર પછી કમીટીના સભ્યો તેતા પતિની શોધખોળ કરાવે, કોઈ માણસ 
મોકલીને અથવા વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપે. મતલબ કે શોધવાની સંપૂર્ણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 371 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
કોશિશ કરવામાં આવે, કોશિશ કરવા છતાં પણ તે (પતિ) ન મળે તો પંચાયત વધ 
ચાર વર્ષ રાહ જુએ, ચાર વર્ષ વિતી ગયા પછી ઓરત બીજી વાર પંચાયત સમક્ષ 
ફરિયાદ કરે, હવે પંચાયત તેના પતિનું મરણ થયં હોવાનો ફેસલો કરશે, ત્યાર પછી 
ઓરત ચાર મહીના અને દસ દિવસ ઈદ્ત ગઝારી બીજી શાદી કરી શકે છે. યાદ રહે 
કે મૃત્યનો ફેસલો માત્ર નિકાહ વિશે જ છે, તેના માલ વિશે આ ફેસલો માન્ય ગણાશે 
નહીં. તેમજ બીજી શાદી એવી ઓરત માટે છે જે ભરણપોષણની વ્યવસ્થા કરી 
શકતી ન હોય અને કિત્ના ફસાદને કારણે પોતાની ઈઝઝત અને આબરૂ બચાવી 
શકતી ન હોય. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(છ) જે ઓરતનો પતિ ગુમ થયેલ હોય તે બીજો નિકાહ 
કેવી રીતે કરે ? 


સવાલ (ર૩૫૪) : આમિના બીબી બિત્તે રસૂલ ભાઈ કરૈશીનો નિકાહ ૧૯૫૫ 
ઈસ્વીમાં અબ્દુલ મજીદ બિન કાસિમ ભાઈ કુરેશી સાથે થયો, પતિ દોઢ વર્ષ સુધી 
પોતાની પત્ની સાથે રહયો, ત્યાર પછીથી આજ સધી સાત વર્ષથી તે લાપતા છે, 
તલાશ કરવાની શકય એટલી કોશિશ કરી અને વર્તમાન પત્રો તથા રેડિયો વગેરે 
માઘ્યમો દ્વારા પણ જાહેરાતો આપવામાં આવી પંરતુ નાકામ રહયા, ભારત અને 
પાકિસ્તાત્ત ઉપરાંત જયાં જયાં પણ અમને શંકા હતી ત્યાં પત્ર વગેરંથી માલુમ કયું, 
પરંત આ જ જવાબ મળ્યો કે અહીંયાં નથી. હવે અમે શોધખોળ અતે માલમાતના 
બધા જ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી ચકયા છે. પરંત કયાંથી પણ ખબર મળી શકી 
નથી કે પતિ જીવિત છે કે મૃત્ય પામ્યો છે, દરેક જગ્યાએથી એક જ જવાબ મળે છે 
કે અમે પણ ઘણી કોશિશ અને મહેનત કરી, પરંતુ કયાંય મળ્યા નહીં. હવે 
આપિનાના પિતાનું કહેવું છે કે પોતાની છોકરીને કયાં સધી પોતાની પાસે ઘેરી રાખે, 
જાતે આમિના પણ કંટાળી ગઈ છ, તે કહે છે કે હવે હું વધારે ઈત્તિઝાર કરી શકું 
એમ નથી. જમાનો ખરાબ છે, ગુનાહ કરી બેસવાનો દરેક ઘડીએ ભય રહે છે, 
એટલા માટે તેના પિતા બીજી જગ્યાએ (દિકરીનો) નિકાહ કરવા ચાહે છે, તો 
મહેરબાની કરી શરીઅતની રૂએ સહીહ કિતાબોના હવાલાથી જવાબ આપશો કે 
આમિતનાના પિતા ગૃમ થયેલ પતિતી તલાક વગર બીજા માણસ સાથે નિકાહ કરાવી 
શકે છે કે નહીં ? અને નિકાહ દુરસ્ત થશે કે પછી કોઈ અન્ય વસ્ત અવરોધક બનશે ? 
જો કે સાત વર્ષથી આમિનાનો ભરણપોષણ ખર્ચ અને અન્ય ખર્ચાઓ તેના પિતા જ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 372 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
કરે છે. અતે આમિના પોતાના પિતાના ઘરે (એટલે કે તેના પિયરમાં) રહે છે. અને 
હવે જો જદાઈ (તલાક) થશે તો શં તેમાં ઈદ્ત ભરવી પડશે ? અથવા ઈદત્ત ગઝાર્યા 
વગર કોર્ટ અને શરીઅત દ્વારા જુદાઈ (તલાક) પછી નિકાહ કરી શકે છે ? 

નોંધ : વર્તમાન જમાતના પ્રમાણે કોર્ટનો ફેસલો, જયારે કે મસલમાન હકમ 
અને જજ નથી, ભરોસાપાત્ર છે કે નહીં? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

ઓરત અને તેતા પિતાને અધિકાર નથી કે તે તત્કાળ નિકાહ તોડવાનો હુકમ 
લગાવી દે, બલકે પત્ની માટે જરૂરી છે કે જો મેજિસ્ટ્રેટ મુસલમાન હોય અને પાકી 
ઉમ્મીદ હોય કે શરીઅતના બતાવેલ મસઅલા પ્રમાણે ફેસલો કરશે, તો તેમની તરફ 
રુજૂઅ કરે, નહીં તો ઓછામાં ઓછા ત્રણ મસલમાનત પરૃષોની એક કમીટી બનાવવા 
માં આવે, જેમાં એક આલિમને જરૂર શામેલ કરવામાં આવે. જે જરૂરી દીની 
માર્ગદર્શન આપે, 

તેનો તરીકો આ પ્રમાણે છે કે ઓરત આ કમીટી સમક્ષ કેસ કરે અને લાપતા 
પતિ સાથે પોતાનો નિકાહ થયો છે તે સાબિત કરે, ત્યાર પછી તેમનું લાપતા થવં 
સાબિત કરે કે આટલા વર્ષથી ગમ છે. હવે પંચાયત તેતા શકય એટલા પ્રયાસો કરી 
તેને શોધવાની કોશિશ કરશે, જયાં માણસ મોકલવો શક્ય હોય, ત્યાં માણસ મોકલી 
શોધખોળ કરશે. અથવા પત્ત મારકતે અથવા વર્તમાત્ત પત્રમાં જાહેરાત આપીને, 
મતબલ કે કોઈ પણ પ્રકારે લાપતા પતિને શોધાવશે, જયારે તેને મળવાની કોઈ 
ઉમ્મીદ બાકી ન રહે, તો હવે પંચાયત (કમીટી) તેને વધ ચાર વર્ષ ઈત્તિઝાર 
કરવાનો હકમ આપશે. 

પૂછેલ મસ્અલામાં ઓરત પહેલેથી જ ચાર વર્ષથી વધુ સમય ઈન્તિઝારમાં 
પસાર કરી ચકી છે. તેમજ તેના ભરણપોષણની કોઈ વ્યવસ્થા પણ નથી, એ પણ 
ભય છે કે તે ગનાહતું કામ કરી બેસે, જેમકે આજ કાલ હાલાત છે. ઉપરાંત ઓરતતું 
કહેવં છે કે મારામાં આટલા લાંબા વખત સધી સબર અને સહન કરવાની તાકત 
તથી. કમીટીની શોધખોળથી પહેલા પણ તેત!ા પતિની શોધ કરવામાં આવી હતી. 
જેથી આવી પરિસ્થિતિને જોતા પંચાયતે જો માત્ર એક વર્ષ રાહ જોવાનો હકમ 
આપ્યો હોય, તો પણ દુરૃસ્ત અને સહીહ છે. એક વર્ષ પસાર થઈ ગયા પછી પણ 
તેને પતિ મળ્યો નથી. તો હવે ફરીથી ઓરત માંગણી કરશે કે વર્ષ પર્‌ થઈ ગયું, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 373 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
પરંત પતિનું કોઈ ઠેકાણં નથી, હવે પંચાયત બંનેમાં જુદાઈ કરી દેશે અને આ જુદાઈ 
રજઈ તલાકના હુકમમાં હશે. તલાકની ઈદ ગજાર્યા પછી તે ઓરત અન્ય વ્યકિત 
સાથે નિકાહ કરી શકે છે. 

અને ચાર વર્ષ રાહ જોયા પછી જો આ જુદાઈ (તલાક) થાય છે, તેમાં 
મરણની ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી છે, 

જો કોઈ કાકિર હકમ (જજ)થી ફેસલો કરાવશે, તો તેના માટે બીજા પતિ 
સાથે શાદી કરવી જાઈઝ થશે નહીં. હરામ થશે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૮) મજબુરીમા પતિના તલાકનામા પર સહો કરવી 


(૯) કોર્ટ દ્વારા અથવા પંચાયત દ્વારા તલાકનો હુકમ 
સવાલ (૨૩૫૫) : (૧) પતિ અને પતિના ઘરવાળાઓએ પત્ની પર ખૂબ 
અત્યાચાર કર્યો, જેના કારણે પતિ -પત્નીમાં મતભેદ ઊભો થયો, અને બંનેએ 
વકીલ મારફતે કોર્ટથી ફેસલાનો ઈરાદો કર્યા, જેમાં પતિનું કેસ હારવું નક્કી હતું, 
એટલા માટે (પાતિએ) તેના પોતાના વકીલને બળજબરી પૂર્વક સમાધાત માટે 
તલાકનામ લખવાનું કહયું, જેના કારણે બન્ને પક્ષોના વકીલો આ વાત પર સહમત 
થઈ ગયા અને એક તલાકનામ્‌ લખી બંને પાંતે - પત્નીથી સહી લેવામાં આવી અને 
કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યં. જેથી કોર્ટ દ્વારા તલાકનો ફેસલો કરવામાં આવ્યો, તો 
હવે શરઈ તલાક લાગશે કે નહીં ? 

(ર) બયાન કરેલી સરતમાં જો શરીઅત પ્રમાણે તલાક થઈ નથી, તો હવે 
પરિસ્થિતિ એ છે કે છોકરો તલાક આપવાની તતા પાડે છે, અને બહાના બનાવી તે 
છોકરીને લટકાવી રાખવાની કોશિશ કરે છે અને છોકરી અત્યાચારની બીકે તેની 
સાસરીમાં જવા માંગતી નથી. અને ખલઅની પણ કોઈ સુરત નથી, કારણ કે અમારે 
ત્યાં ખૂલઅમાં ઘણી મોટી રકમ આપવી પડે છે, જેના કારણે ઘણા બદમાશોએ તેને 
એક ધંધો બનાવી લીધો છે, અને છોકરીઓ પર જલમ કરી તેમનાથી ઘણી મોટી 
રકમ વસુલે છે, જેથી છોકરીઓ ઈમાનથી પણ હાથ ધોઈ બેસે છે, આવા અનેક 
ઉદાહરણો આપણી સમક્ષ છે. આ રીતે તલાક દેવાના કારણે કોઈ હિન્દુ સાથે અથવા 
ઈસાઈ સાથે કોર્ટ મારફતે નિકાહ કરી લે છે, અથવા કોઈ બિદઅતી આ1લેમથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 374 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
તલાકનો ફત્વો લઈ લે છે, અને મજબૂર થઈ કોઈ બિદઅતી સાથે શાદી કરી લે છે, 
અને તેના ઘરે જિંદગી ગઝારે છે, તો આ મામલામાં શરઈ પંચાયતનો ફેસલો દરસ્ત 
થશે કે તહીં ? વધ પડતી છોકરીઓ નેક અને ઈબાદત ગઝાર હોય છે, પરંત્‌ પતિ 
અતે તેના ઘરવાળાઓના ત્રાસના લીધે મજબરન આવં કરે છે, આવા ઘણા વાકિયા 
આપણી સામે છે, તો શરઈ પંચાયતમાં આ વિશે શું તરીકો હોય છે ? એટલે કે શરઈ 
પંચાયતની કાર્ય પદ્ધતિ ઉપરાંત તેની કેફીયત અને તેના ફેસલાનો હુકમ વગેરે 
વિગતવાર બયાન કરમાવી શક્રિયાતો મોકો આપશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

(૧) પૃછેલ સવાલમાં તલાક નહીં થાય, એટલા માટે કે બન્નેએ સલેહ 
મારફતે તલાક લેવા પર સહી કરી છે અતે તેના પર પતિ રાજી ન હતો, તેણે 
બળજબરી પૂર્વક સહી કરી છે, માટે આ સમાધાનનો કોઈ એતેબાર થશે નહીં, અને 
ઈસાઈ, યહૂદી અને કાફિર હાકિમતા ફેસલાથી પણ તલાક થશે તહીં. માટે તલાક 
નહીં થાય. 

(ર) આ આપણા ગનાહોની સજા છે કે ઈસ્લામી હકૂમત નથી અને આપણે 
ઈસ્લામી આદેશો પણ અમલ કરી શકતા નથી આવી પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ 
જગ્યાએ દારૂલ કઝા ન હોય તો ત્યાં મુસલમાન શરઈ પંચાયતની સ્થાપના કરે અને 
ફેસલો કરે તો આ પંચાયતનો ફેસલો દરસ્ત થઈ જશે. અતે આપના દેશમાં તો 
આખી દનિયામાંથી ખાસ કરી ભારતથી માહેર ઉલમા આવે છે તેમનો સંપર્ક 
કરવામાં આવે, અથવા દારૂલ ઉલૂમ બોલ્ટનના મોહતમિમ મૌલાના યસૂફ સાહેબ 
મોતાલાથી આપની આ પરિસ્થતિ વિશે સલાહ મશ્વેરો કરો અને તેઓ જેવો મશ્વેરો 
આપે તે પ્રમાણે અમલ કરો. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે, 

(૧૦) પતિના અત્યાચારના કારણે નિકાહનામાની શરતોના 
આધારે કમિટી દ્વારા નિકાહને રદ કરવો 

સવલા (ર૩૫૬) : શમ્સન્નતિસાના નિકાહ કદીરખાં સાથે આશરે ચૌદ (૧૪) વર્ષ 

પહેલા થયા હતા, કદીરખાંએ શમ્સન્નિસાને ચાર વર્ષ રાખી, ત્યાર પછી સામાન્ય 

ઝઘડો થવાથી કદીરખાં પોતાની પત્ની 'શમ્સન્નિસા''ને તેના માતા-પિતાના ઘરે 

મકી ગયો, હવે કદીરખાંને (પત્નીને પિયરમાં મકી જવાના) દસ વર્ષ થઈ રહયા છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 375 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
તે ન મળવા આવે છે અને ન તો શમ્સન્નિસાને લઈ જાય છે, અને ન તો તેને ખર્ચ 
વગેરે આપે છે, અને ન તલાક આપે છે. અદાલતમાં કેસ પણ કર્યો પરંત કોર્ટમાં પણ 
હાજર થતો તથી, માત્ર એક વાર હાજર થયો હતો. કોર્ટે ખર્ચ ચુકવવાનો આદેશ 
આપી દીધો છે, પરંત કદીરખાં માત્ર ગાડીનો ડ્રાઈવર છે, તેની પાસે ઘર અને સંપત્તિ 
કઈ પણ તથી. કદીરખાંની વાલિદા પણ તેનાથી પરેશાન છે, તેને દારૂ અતે જુગારની 
પણ આદત છે. 

અમારા ગામના નિકાહના રજીસ્ટર્ડમાં એક શરત લખી છે કે હું દુલ્હો જાતે 
'સન્નત જમાત'' ને અધિકાર આપં છં કે અમો પતિ - પત્નીમાં જો કોઈ ઝઘડો થઈ 
જાય, તો મામલાની તપાસ કરી સુલેહ અથવા તલાક કરાવી આપે,.... ઉપર લખેલ 
શરતો મતે મંજૂર છે, લખાણની નીચે કદીરખાંની સહી છે. 

જયારે જમાતના સભ્યોએ તપાસ કરી તો કદીરખાં મળ્યો નહીં અને ન મળે 
છે, તેના માતા-પિતાએ બતાવ્યં કે તે આઠ વર્ષથી ઘરે નથી અને ઉપર દર્શાવેલ 
તમામ વાતો બતાવી અને લોકોએ પણ આ વાતની ગવાહી આપી, શમ્સુન્નિસાએ 
નિકાહના રજિસ્ટર્ડને સામે રાખી અરજી આપી જેથી ''સનનત જમાતે'' તલાક લખી 
દીધી, તો શરીઅતની રૂએ આ રીતે તલાક થઈ ગઈ કે નહીં ? શું શમ્સન્નિસા બીજી 
જગ્યાએ નિકાહ કરી શકે છે અથવા નહીં ? 

જવાબ ઃ હા(મિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સૌથી પહેલા એ વાતની તહકીક કરવામાં આવે કે કદીરખાં પઢેલો - ભણેલો 
છે કે નહીં, ત્યાર પછી માલૂમ કરવામાં આવે કે સહી કરતી વખતે કદીરખાંને એ 
વાતત્તી જાણ હતી કે હં કઈ વસ્ત પર સહી કરી રહયો છું, અથવા તેને કમસે કમ 
કહી દીધં હત્તં કે તમે આ વસ્ત પર સહી કરી રહયા છો, અને એ વસ્તઓને ગવાહો 
દ્વારા સાબિત કરવામાં આવે. 

ત્યાર પછી તેની તહકીક કરવામાં આવે કે કદીરખાંએ પત્નીને છોડતી વખતે 
ખર્ચ આપ્યો નથી. અને ન તો મુકી ગયા પછી જઈને ખર્ચ મોકલ્યો, આ બધી 
બાબતોને પણ ગવાહોથી સાબિત કરવામાં આવે. 

આ બાબતોને સાબિત કર્યા પછી શમ્સુન્નિસા પોતાની ફરિયાદ ''સુત્નત 
જમાત'' સમક્ષ રજૂ કરે અને રજિસ્ટર્ડની શરતને સામે રાખી અરજી કરે. 

હવે સુન્નત જમાત માટે જરૂરી છે કે તે કદીરખાંની પાસે બે ભરોસાપાત્ર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 376 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
માણસોના હાથે એક લખાણ મોકલે કે તમારી પત્નીએ નિકાહના રજિસ્ટર્ડને સામે 
રાખી તલાક (જુદાઈ)ની અરજી કરી છે, તમે અહીંયા હાજર થઈ મામલો સાફ કરો. 
જો હાજર નહીં થાવ તો અમે આ મદત પછી જદાઈ કરી દઈશં (એક મહીનાનો 
સમય આપવામાં આવે) અને જો કદીરખાં ન મળે તો આ ખબરને સમાચાર પત્રોમાં 
પ્રકાશિત કરવામાં આવે કે તમારી પત્ની શમ્સન્નિસાએ તમારા વિરદ્ધમાં ફરિયાદ 
કરી છે કે નિકાહતા રજિસ્ટર્ડમાં લખેલી શરતો અદા ન કરવાના કારણે કદીરખાંતે 
મારાથી અલગ કરી દવામાં આવે. માટે ફલાણી તારીખ સધીમાં આવી (એક 
મહીતાનો સમય આપવામાં આવે) પોતાના કેસતી વિરૃદ્ધ સફાઈ આપે, નહીં તો 
સફાઈ ન આપવાના કારણે એક તરકી ફેસલો કરી દેવામાં આવશે. જો ત્યાર પછી 
કદીરખાં હાજર થઈ ગયો તો પછી મામલો સાફ કરાવે, નહીં તો ''સુન્નત જમાઅત'' 
માટે જાઈઝ છે કે બન્નેમાં જુદાઈ કરાવી દે અને ઈદત પરી થયા પછી શમ્સન્નિસા 
બીજા નિકાહ કરી શકે છે. (હલ્યતુન્નાજિઝહ : ૨૬૪ - ૨૭૧) 

જો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે તપાસ ન કરાવી તો જુદાઈ (તલાક) અને બીજો 
નિકાહ દરસ્ત નહીં થાય. 

જો કે રજિસ્ટર્ડમાં લખ્યું છે કે સૌથી પહેલા તપાસ કરી સમાધાનની કોશિશ 
કરવામાં આવે અને સમાધાન ન થાય તો જદાઈ કરાવી દે, તપાસની રીત અમે ઉપર 
બયાત્ત કરી છે, આ બાધી બાબતોની તહકીક કર્યા પછી પણ જો કદીરખાં હાજર ન 
થાય તો જદાઈ કરવામાં આવે, નહીં તો નહીં. 

(હિદાયહ કી રર્હ બિદાયતૃલ મુબ્તદી : ૧ / ર૪૧, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૦૭) 

તમામ સવાલથી જણાય છે કે સન્નત જમાઅતે જદાઈવાળી શરત પર તો 
અમલ કર્યો છે, પરંત બીજી શરત તપાસ અને સમાધાનવાળી શરત પર અમલ કર્યો 
નથી, માટે આ તલાક (જદાઈ) દુરસ્ત થશે નહીં. (સનને તિરમિઝી : ૧ / ર૫૧, હદીસ નં. 
૧૩૫૨, સુતતે અબી દાઉદ : ર / ૫૦૬, હદીસ નં. ૩૫૯૪) સત્તત જમાઅત માટે જરૂરી છ 
કે ફરીવાર ઉપર વર્ણન કરેલ તરીકા પ્રમાણે તહકીક કરે ત્યાર પછી જુદાઈ કરાવે, 
ત્યાર પછી ઓરત (શમ્સન્નિસા) ઈદ્દતત ગઝારી બીજા નિકાહ કરે. 

નોંધ : જે ''સન્નત જમાઅત''નં વર્ણત તમે સવાલમાં કર્ય છે, તેના માટે જરૂરી 
છે કે તેમાં એવો માહેર આલિમ હોય જે ફિકહનો સારો જાણકાર હોય, અને 
શરૂઆતથી અંત સુધી તેના મશ્વેરાથી કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને જો એવો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 377 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
માહેર આલિમ ન હોય તો કોઈ જાણકાર આલિમથી દરેક મૃદ્દાની તહકીક કરી તેના 
પર અમલ કરવામાં આવે, આ રીતે જુદાઈ (તલાક) દરસ્ત થશે, નહીં તો નહીં થાય. 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૧) શરઈ ''લિઆન''ની રીત 

સવાલ (ર૩૫૭) : એક શબ્દ ''લિઆન'' સામાન્યપણે કિતાબમાં જોવા મળે છે, 
શરીઅતમાં લિઆન કોને કહેવાય છે ? તેની હકીકત શું છે ? અને તેની રીત શું છે ? 
તેના વિશે વિગતવાર સ્પષ્ટતા ફરમાવશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

'લિઆન'' શરીઅતત્તી એક પરિભાષા છે, જયારે પતિ ઓરતને ઝિનામાં 
સંડોવાયેલી જુએ, તો જો તેની પાસે ચાર ગવાહ છે અને ઈસ્લામી હકૂમત છે, તો આ 
ગુનાહ બદલ ઓરતને રજમ (પથ્થરો મારીને હલાક) કરી દેવામાં આવે છે. 

(હિંદાયા કી શહ બિદાયહ : ર / ૩૩૯) 

અતે જો ચાર ગવાહ ન હોય, તો ઈસ્લામી અદાલત (ત્યાયાલય)માં પહેલા 
પતિ પાંચ વાર કસમ ખાશે જેમાં પહેલી ચાર વખત બોલશે ''અલ્લાહની કસમ 
ખાયને કહું છેં ઝિના (વ્યાભિચાર) વિશે મેં જે કંઈ કહયું છે તેમાં હું સાચો છું, અને 
પાંચમી કસમ ખાતી વખતે કહેશે કે જો હં મારી વાતમાં જુઠો છું તો મારા પર 
અલ્લાહની લાનત !'' ત્યાર પછી ઓરત પાંચ કસમો ખાશે જેમાં ચાર વખતે કહેશે : 
'' હં અલ્લાહની કસમ ખાયને કહં છં કે તેણે મારા પર જે આરોપ લગાવ્યો છે તે 
જઠો છે. અને પાંચમી કસમ ખાતી વખતે કહેશે કે જો તેની વાત સાચી હોય તો મારા 
પર અલ્લાહની લાનત થાય. ત્યાર પછી કાજી તે બન્નેમાં જુદાઈ કરાવી દશે. 

(હિદાયહ ફી શહે બિદાયહ : ર / ર૭૦) 

લિઆનનો સંબંધ માત્ર પતિ સાથે છે, જો કોઈ પરાયો મર્દ, કોઈ ઓરત પર 
ઝિનાનો આક્ષેપ લગાવે, તો તેની સાથે લિઆનનો હુકમ નથી, બલકે જો (તે માણસ) 
ચાર ગવાહો વડે ઝિના સાબિત ન કરી શકયો તો તેને (જઠો આરોપ લગાવવા બદલ) 
૮૦0 કોરડા ફટકારવામાં આવશે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ૩૫૫) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


_રતાવા ફ્લાહિચ્ય ભાગ: પ 378 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
(૧ર) પતિન ત્રાસથી કંટાળીને તલાક વગર ઓરતે બીજા 
નિકાહ કરવા 
સવાલ (૨૩૫૮) : મારી શાદીને ૮ વર્ષ થઈ ગયા છે, શાદી પછી મારા પતિએ 
મારી સાથે માત્ર બે - ત્રણ મહીના સુધી પતિ - પત્ની જેવો સંબંધ રાખી, સદવર્તન 
કર્યું હતું, ત્યાર પછી એક સલમા નામની જુલાહાની છોકરી સાથે આડા સંબંધોમાં 
ફસાય ગયા, પરંત તે મને ન ફાવતા હં મારા પતિ સાથે આઠ - નવ મહીના રહી, તે 
સમય દરમિયાન મારો પતિ મારી સાથે મા-બહેન જેવં વર્તન કરતો હતો (એટલે કે 
મારી સાથે પત્ની જેવો સંબંધ રાખતો ન હતો.) અને દરેક વખતે એ જ કહેતો કે હું 
મારું જીવન તારી સાથે વિતાવવા માંગતો તથી. મતે તારી કોઈ જરૂરત નથી, હું તારા 
ઉપર બીજી છોકરીને શોક બનાવીને લાવીશ, અને તારી સાથે મા-બહેન જેવો વર્તાવ 
કરીશ, આખી જિંદગી તને લટકાવીને રાખીશ, (એટલે કે) તલાક આપી મારા 
નિકાહથી અલગ નહીં કરું. તને ભરણપોષણ ખર્ચ પણ તહીં આપું, મને તારી કોઈ 

જરૂરત નથી, ત તારા પિયરમાં ચાલી જા. 

આવંં કહયા પછી હં મારા માતા - પિતાના ઘરે લગભગ એક વર્ષ સધી રહી, 
ત્યાર પછી મારો પાંતે બે - ત્રણ વર્ષ સધી પેલી જુલાહાની છોકરી 'સલમા'' ની 
પાછળ પડી રહયો. અને સલમાના માતા-પિતાથી તેણે તેની શાદીતી વાત કરી અને 
તેમને સમજાવ્યા, પરંત તે જુલાહાએ ના પાડી દીધી, ત્યાર પછી મારો પતિ 
સલમાને લાલચ આપી લઈને ભાગી ગયો, પછી જલાહા ફકીર મઢમ્મદે પોલીસ 
સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી, છોકરી નાબાલિગ હતી, જેત્તા કારણે અંતે તેને તેના 
વાલિદૈનને સૉપી દેવી પડી. અને છોકરીના પિતા પોતાની પત્રીને લઈને તેના વતત 
''કાઠીયાવાડ'' ચાલ્યો ગયો. 

ત્યાર પછી મારા માતા - પિતાએ મારી સાસરીવાળાઓને મને લઈ જવાનં 
કહયં, તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે અમારો છોકરો તમારી છોકરીને રાખવા માટે 
રાજી નથી, જેથી અમે તેને બોલાવવા માંગતા નથી. 

ત્યાર પછી મારો પતિ ''વરેડિયા'' ગામની શરીફા નામની એક ઓરત પાછળ 
પડયો, અને તારીખ ૨૪ / ૯ /૧૯૭૩ ના રોજ તેને લઈને ભાગી ગયો, અને તેની 
સાથે નિકાહ પણ કરી લીધા, તે સમયે શરીફા મારા પતિની સાથે રહેતી હતી, તેનાથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 379 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 

તેના બે સંતાનો છે, અમે સાસરી પક્ષવાળાથી તલાકની માંગણી કરી, પરંત તેઓ 
મતે તલાક પણ નથી આપતા, અમે બે વર્ષ સધી કોર્ટમાં કેસ લડતા રહયા, પરંતુ ત્યાં 
અમારું કામ બન્યં નહીં. હવે મારા માતા-પિતા વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, અને ગરીબ પણ 
છે, જેના કારણે મને કોઈ કમાયને ખવડાવે એવી સ્થિતિમાં તથી, તો શું હું તલાક 
લીધા વગર નિકાહ કરી શકં છું ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

સવાલમાં લખેલ વિગત જો સાચી છે, તો તમે તલાક વગર બીજો નિકાહ નથી 
કરી શકતા. 

પતિ જો પત્નીના હક્કો અદા કરતો ન હોય, પત્નીને ભરણપોષણ ખર્ચ અને 
કપડા વગેરે (નો ખર્ચ) ન આપતો હોય અને એક પાંતિની હેષીયતથી તેની સાથે 
વ્યવહાર કરતો ન હોય, એવા પતિને શરીઅતની પરિભાષામાં ''મૃતઅન્નત'' 
કહેવામાં આવે છે. (મુતઅન્નત એ વ્યકિતને કહે છે જે શકિત હોવા છતાં પત્નીના 
હકો, ભરણપોષણ વગેરે અદા ત કરે.) (હલ્યતુન્નાજિઝહ : ૧૦૦) 

એવી સ્થિતિમાં તમારા ગામની એક મસલમાન કમિટી (જેમાં ત્રણ અથવા 
પાંચ માણસો હોય અને તેમાં એક આલિમ પણ હોય) બનાવવામાં આવે, તે 
(કમિટી) સામે તમે તમારા મામલાની સંપૂર્ણ વિગત કહી સંભળાવો, અને દાવો કરો 
કે આટલા વર્ષાથી મારી શાદી થઈ છે, પરંત્ત મારો પતિ મને પત્નીની જેમ રાખતો 
નથી, અને મારા ભરણ પોષણ ખર્ચની પણ કોઈ વ્યવસ્થા કરતો નથી, અતે મારા 
માતા - પિતા મારો ખર્ચ ઉપાડે છે અને મને ગુનોહ કરી બેસવાનો ડર છે, એટલા 
માટે મને મારા પતિથી અલગ કરી (તલાક) આપવામાં આવે. 

મૃસ્લિમ કમિટી તમારી સંપૂર્ણ વાત ધ્યાનથી સાંભળ્યા પછી પાંતેની વાત 
સાંભળશે, પછી બંતે (પતિ - પત્ની) દરમિયાન ખલઅ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જો 
પતિ ખલઅ માટે પણ રાજી ન થાય અતે પત્નીની હેષીયતથી તમારા હક્કો અદા 
કરવા માટે તૈયાર ન થાય, તો ઉપરોકત કમિટી તમારી માંગણી પર બંનેમાં જદાઈ 
(તલાક)નો ફેસલો કરશે, જેથી તલાક થઈ જશે. તલાકની ઈદ્દત ગજાર્યા પછી તમે 
બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરી શકો છો. (હલ્યતન્નાજિઝહ : ૧૦૦,૧૦૨) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 380 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 


(૧૩) પતિના ત્રાસને કારણે ઓરતને ખુલઅનો શરઈ હક 
સવાલ (ર૩૫૯) : ઉપરના સવાલની હકીકતને સામે રાખીને મને તલાક માંગવાનો 
હંક છે કે નહીં ? મને વહેલી તકે તલાક આપીને અલગ કરવી જોઈએ કે નહીં ? 

જવાબ : હમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઉપર વર્ણન કરેલી સરતમાં આપ તમારા પતિથી તલાકની માંગણી કરી શકો 
છો, મુસ્લિમ કમિટી (જેમાં એક આલિમનું હોવું જરૂરી છે) ની સામે તમે તમારી 
સંપૂર્ણ હકીકત બયાન કરો, કમિટી યોગ્ય ફેસલો કરશે. (હુલ્યતુન્નાજિઝહ : ૧૦૦,૧૦૨) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૪) શાદી કર્યા પછી પતિ બિલ્કુલ ગાંડો થઈ જાય તો 
નિકાહનો હુકમ 

સવાલ (૨૩૬૦) : અબ્બાસ નામના માણસની ઉમર ૨૩ વર્ષની છે, તેની શાદી 
વીસ વર્ષની કંવારી છોકરી 'હવ્વા બીબી'' સાથે થઈ છે, શાદી પછી તરત હવ્વા 
બીબીની રૂખ્સતી થઈ ગઈ હતી, ત્યાર પછી અબ્બાસ તેતી પત્ની ''હવ્વા બીબી'' 
સાથે આશરે બે મહીના રહયો, તે સમયે અબ્બાસ એકદમ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હતો, 
પત્ની (હવ્વા બીબી) સાથે ઘણો સારો વર્તાવ કરી તેના દરેક હકમો પરા કરતો હતો, 
પરંત શાદીના માત્ર બે મહીના પછી અબ્બાસ એકદમ ગાંડો થઈ ગયો, તેની અકલ 
એકદમ ખતમ થઈ ગઈ, મુંબઈ, જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ વગેરેના નિષ્ણાંત 
ડોકટરો પાસે તેનો ઈલાજ કરાવવામાં આવ્યો, અમક વિજળીના શોર્ટ પણ મારવામાં 
આવ્યા, પરંત કંઈ ફાયદો ન પડયો અતે અમક લોકોને એ વહેમ હતો કે તેને કોઈ 
જીન અથવા ભૂતનો અસર છે, જેથી આમિલોને પણ બતાવવામાં આવ્યું, તેમની 
પાસે પણ ઈલાજ કરાવ્યો, ભરૂચ, કંથારીયા, મહૂધલા, સીઘ્ધપર અને પાટણ વગેરે 
જગ્યાઓએ આમિલો પાસે ઈલાજ કરાવવામાં આવ્યો, પરંતુ દરેકે એ જ કહયું કે 
તેને કોઈ જીન - ભૂતનો અસર નથી, આ ભાઈની માનસિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ 
છે. ત્યાર પછી તેત્તા રિશ્તેદારા તેતે 'મીરાદાતા''ની દરગાહ પર લઈ ગયા, ચાલીસ 
દિવસ સઘી ત્યાં રાખ્યો, પરંત કોઈ ફાયદો થયો નહીં. અત્યારે શાદીના બે વર્ષ પ્‌રા 
થઈ ગયા છે. અને અબ્બાસનો ઈલાજ ચાલ છે, કાયદો બિલકુલ નથી, અહીંયા સુધી 
કે તે પોતાના કપડાં પણ ફાડી નાંખે છે, કપડાંમાં જ પેશાબ - પાખાનું પણ કરી દે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 381 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
છે, હાથમાં જે વસ્ત આવી તેને ઉઠાવી આવતા - જતાને મારી દે છે, તેની આ 
હરકતોને લીધે તેને સાંકળો વડે બાંધી દીધો છે, તે બચકુ પણ ભરી લે છે. તેની પત્ની 
હવ્વા બીબી આશરે દોઢ વર્ષથી તેના માતા - પિતાના ઘરે (પિયરમાં) રહે છે અને 
તેના પાગલ પતિની સાથે રહેવાનં બિલ્કલ પસંદ કરતી નથી. તેની ઉમર અત્યારે 
ર૦ વર્ષની છે, બિલ્કુલ યુવાન છે, હવે તે પોતાની આબરૂ અને ઈઝઝતતની હિફાઝત 
ખાતર અને પોતાના કુદરતી તકાઝાઓને પૂર્ણ કરવા માટે આ પાગલ પતિથી અલગ 
થવા માંગે છે, અને નવા નિકાહ કરવા માંગે છે, તો આ બાબતે શરીઅતનો શું હુકમ 
છે ? તેના માટે કયો રસ્તો છે, જેનાથી તે પતિથી અલગ થઈ શકે. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલ સવાલમાં જયારે હવ્વા બીબી તેના પતિ સાથે જિંદગી પસાર કરી 
શકતી નથી, કારણ કે તેનો પતિ એવો પાગલ છે કે પોતાના ગાંડપણના કારણે 
લોકોને મારે છે, આ હરકતથી તેની પત્નીની જાનને પણ ખતરો છે, તેમજ બીજી 
તરફ ઓરત યુવાન હોવાને લીધે ગુનાહમાં ફસાવવાનો પણ ભય છે અતે તેના 
ભરણપોષણ ખર્ચની પણ પતિ તરફથી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. 

આવી હાલતમાં સૌથી પહેલા એંક આલિમની સરપરસ્તીમાં એક કમિટી 
બતાવવામાં આવે, જે આલિમ આ વિશેના મસાઈલતા જાણકાર હોય, ત્યાર પછી 
ઓરત પોતાની સંપૂર્ણ વાત ફરિયાદ રૂપે કમિટી સામે રજૂ કરે, કમિટી સંપૂર્ણ 
તહકીક કરશે કે પતિ બે-દોઢ વર્ષથી ગાંડો થઈ ગયો છે અને દરેક પ્રકારના ઈલાજ 
કરાવ્યા છતાં તેને કોઈ ફાયદો નથી, સંપૂર્ણ તપાસ થઈ ગયા પછી કમિટી પતિને 
અને તેના રિશ્તેદારોતે વધ એક વર્ષ માટે ઈલાજની મદત આપશે, વર્ષ પૂર્ણ થઈ 
ગયા પછી તેને કોઈ ફાયદો ત થાય તો હવે કમિટી બન્નેમાં જુદાઈ કરી દેશે, (શામી : 
પ / 1૧૭૬, ફતાવા આલમગીરીઃ ૧ / પરદ) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૫) શરઈ પંચાયત ન હોવાથી હંગામી ધારણે ખુલઅ 
માટે કમિટી બનાવવી 

સવાલ (ર૩૮૧) : અમારા માંગરોલ વિસ્તાર અને જુતાગઢ જિલ્લામાં ત કોઈ 
ઈસ્લામી કાઝી છે અને ન તો કોઈ શરઈ પંચાયત, તો શું પતિ - પત્ની દરમિયાન 
જુદાઈ (તલાક) માટે હંગામી ધોરણે અમક માણસોની એક કમિટી બનાવી શકીએ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 382 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
છીએ ? એવી કમિટી જેમાં ઉલમા, દીનદાર અને અનભવી મસલમાન હોય ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

ભારતમાં ઈસ્લામી કાઝી નથી, એટલા માટે ઉલમાએ કિરામે મુસ્લિમ કમિટી 
પાસે પોતાની સમસ્યાઓનં સમાધાન કરવાની ઈજાઝત આપી છે, અલબત્ત આ 
કમિટીમાં દીતદાર અને સમજદાર લોકો ઉપરાંત એક આલિમનું હોવું પણ જરૂરી 
છે. (હુલ્યતુન્નાજિઝહ : ૫૧) 

આ વિશે ''તોહકતન્નિસાઅ ભાગ : ર માં વાંચી શકો છો, જેમાં હંગામી 
ધોરણે કમીટી બનાવવાની ઈજાઝતની વિગત મોજૂદ છે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૧૦) શરઈ કાઝી ન હોવાની સૂરતમાં ખુલઅ માટે ઉલમા 
અને મુફતીયાને કિરામનો ફેસલો 
સવાલ (૨૩૮૨) : જો ઉપરોકત મસીબતના ઉકેલ માટે હંગામી ધોરણે નક્કી કરેલ 
જમાઅત (કમીટી) કાકી ન હોય તો શું ગજરાતના મોટા ઉલમા અને મફતીઓ કોઈ 
એક જગ્યાએ ભેગા થઈ હવ્વા બીબીના પાગલ પતિતે પોતાની નરી આંખોથી જોઈ 
તેને પોતાના પતિથી અલગ કરવાનો કોઈ રસ્તો કાઢી શકે છે ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

આ મસ્અલાના હલ માટે મોટા ઉલમા અતે મફતીઓને ભેગા કરવાનો હકમ 
તથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૪) ખુલઅ મટે બીજા રાજયોમાં જવાનો મસઅલો 
સવાલ (૨૩૬૩) : ફેસલો કરવો મશ્કેલ હોય તો પછી આખા ભારતમાં કોઈ એવં 
રાજય કે જયાં શરઈ પંચાયત અથવા શરઈ કાઝી હોય અતે તેનો ફેસલો થઈ શકે, 
આજે મુસલમાનોમાં લગભગ વધ પડતા લોકોમાં ઈમાન અને પરહેજગારી એટલી 
મજબૂત નથી કે જેનાથી તે નફસાની અને શયતાની વિચારોથી પોતાને કાબમાં રાખી 
શકે, તેમજ આપણો દેશ ઈસ્લામી દેશ નથી કે જેનાથી દરેક હકદાર કોર્ટ કચેરી દ્વારા 
આસાનીથી પોતાનો હક હાસિલ કરી શકે, એટલા માટે આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં 
ઉમ્મતના મઝલૂમ અને હકદારોને તેમનો હક આપવા માટે રાજયના મોટા ઉલમાએ 
કિરામે મળીને એક એવી કમીટીની સ્થાપના કરવી જોઈએ કે જેનો સહારો લઈ દરેક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 383 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 

મઝલૃમ પોતાની ફરિયાદ કરી શકે, અને ત્યાં તેની દરેક વાત સારી રીતે સાંભળવામાં 
આવે, તેને પોતાની દરેક સમસ્યાનું સમાધાન મળી શકે, દુઆ કરું છં કે અલ્લાહ 
તઆલા ઉલમાએ કિરામને તેની શકિત અને નેક કામની તૌકીક આપે, જેથી 
ઉમ્મતના મઝલૂમો તેમની ખિદમતમાં હાજર થઈ પોતાની સમસ્યાઓનું સમાધાન 
કરી શકે, 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

ઓરતે આ મસ્અલાના હલ માટે કોઈ બીજા રાજયમાં જવાની કોઈ જરૂરત 
નથી, વલસાડ અને સરત વગેરેમાં પણ આવી કમીટીઓ છે, ત્યાં પણ જવાની 
જરૂરત નથી, (બલકે ગામમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ માણસોની એક કમિટી 
બનાવવામાં આવે, તેમાં એક વિદ્દાન આલિમને રાખવામાં આવે. અને તેમની સામે 
પ્રશ્નો મુકવામાં આવે.) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 


(૧૮) પત્નીના હક્કો અદા ન કરવા અને તેન? પર જુલમ 


કરનાર પતિનો હુકમ 

સવાલ (૨૩૮૪) : એક ઓરતના નિકાહને લગભગ ૧૪ વર્ષ થઈ ચકયા છે, પરંત 
તે ૧૨ - ૧૩ વર્ષથી પોતાના પિતાના ઘરે બેઠી છે, તેનો પતિ તેને બોલાવતો નથી, 
અતે ન તો તેનો ભરણપોષણ ખર્ચ મોકલે છે, અને છોકરી કયારેક તેના પતિના ઘરે 
જાય છે તો પતિ તેની મારપીટ કરે છે, તેના પર જલમ કરે છે, (અત્યારે) તે છોકરી 
મજરી કરીતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. 

બીજી તરફ તેનો પતિ તેને તલાક પણ નથી આપતો, આવી હાલતમાં છોકરી 
તેના માટે કયો રસ્તો અપનાવી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિ તાકત અને કુદરત હોવા છતાં પત્નીના હક્કો અદા ત કરે અને તેનો 
ભરણપોષણ ખર્ચ ન આપે તો શરીઅતની પરિભાષામાં એવા માણસને 
''મૃતઅન્નત'' કહેવાય છે. 

માટે બહેતર એ છે કે સૌથી પહેલા ઓરત કોઈ નેક, અકલમંદ અને 
ઈઝઝતદાર માણસની સામે પોતાની હકીકત બયાન કરે અને તેને પોતાના પતિની 
પાસે વાતચીત અતે તેના હક્કો અદા કરવા વિશે ખબર લઈને મોકલે અને 
જુલમ-અત્યાચારથી બચવાની પરેપુરી તાકીદ કરે, જો પતિ તેમની વાતને માન્ય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 384 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
રાખી પત્નીના હક્કોની અદાયગી પર તૈયારી દર્શાવે તો ઓરત માટે જરૂરી છે કે તે 
પોતાના ઘરને આબાદ કરે. 

પરંત જો પતિ ઘર આબાદ કરવા અતે જુલ્મની બચવા માટે તૈયાર ન હોય, 
ઈન્કાર કરતો હોય તો મોકલેલ માણસ પતિને પત્ની સાથે ખુલઅ માટે તેયાર કરે. 

જેની તફસીલ આ પ્રમાણે છે કે પતિએ પત્નીને જે મહેર આપી હોય, તે મહેર 
પત્તી પરત કરી દે, અને જો મહેર આપી ન હોય તો પત્ની મહેર માફ કરી દે, ત્યાર 
પછી પતિ તેના બદલામાં પત્નીતે તલાક આપી દે, બની શકે તો પત્ની પાસે ઈદતતો 
ખર્ચ પણ માફ કરાવી લે, અને આ તલાક ''તલાકે બાઈન'' ગણાશે, ઈદ્દત ગઝાર્યા 
પછી પત્નીને બીજો નિકાહ કરવો હોય તો કરી શકે છે. 

(સૂરએ બકરહ : રર૯, સૂરએ નિસાઅ : ૪, ૧૨૮, દારે કૃત્ની : ૪ / ૩૭૬) 

પરંતુ પતિ સધરવાનું નામ નથી લેતો અને જુલ્મ કરે છે અને પત્નીના હક્કો 

અદા કરવા માટે તૈયાર નથી અને ખલઅ માટે પણ તૈયાર નથી થતો તો ઓરત શરઈ 

પંચાયતમાં પોતાની ફરિયાદ દાખલ કરે અતે ગવાહો દ્વારા પોતાના ઉપર અત્યાચાર 

થવાનં સાબિત કરે, પછી શરઈ પંચાયતની આ કમિટી સૌથી પહેલા પતિને ખુલઅ 

માટે તૈયાર કરશે તેમ છતાં જો પતિ ખુલઅ માટે તૈયાર ન થાય તો સખત મજબુરીની 

હાલતમાં ઓરતને તેના નિકાહથી અલગ કરી દેવામાં આવે. (હલ્યતન્નાજિઝહ : ૨૫૭) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૯) પત્ની સાથે અન્યાય કરનાર પતિનો હુકમ 
સવાલ (૨૩૮૫) : એક છોકરીના નિકાહને લગભગ ૧ વર્ષ થઈ ગયં, પતિ તેને 
પોતાના ઘરે બોલાવતો નથી, તે (પત્ની) આશરે છ - સાત મહીનાથી તેના માતા - 
પિતાના ઘરે બેઠી છે. ઘરવાળા ગરીબ છે, મહેનત મજૂરી કરીને તેને ખવડાવે છે, તેને 
કામ કરવાની તૌફકીક નથી થતી, ઘરતં ગુજરાન ચલાવવું ઘણુ મુશ્કેલ થઈ રહયું છે, 
એ સિવાય આજ કાલ કિત્નાઓનો જમાનો છે, છોકરી યુવાન છે, આવા હાલાતમાં 
ઈઝઝત અતે આરૂબને બચાવવી ઘણં મશ્કેલ કામ છે, માટે સવાલ એ છે કે આવી 
છોકરી માટે કયો રસ્તો અપનાવવો જોઈએ ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
ઓરતના ભરણપોષણ અને કપડાં વગેરેના ખર્ચની વ્યવસ્થા પતિ ન કરતો 
હોય અને ઓરત પણ પોતાની ઈઝઝત અને આબરૂ બાકી રાખવા ખાતર પોતાના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 385 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
માટે રોજી - રોટીની વ્યવસ્થા કરી શકતી ન હોય અને ન તો તેનામાં કમાવવાની 
શકિત હોય, અથવા શકિત તો હોય પરંત તેને યુવાન હોવાને કારણે અને ફિત્નાવાળા 
માહોલને લીધે ગૂનાહ કરી બેસવાનો ખતરો હોય, તો તેને ઈમામ માલિક (રહ.) ના 
મસ્લક પ્રમાણે પોતાના પતિથી અલગ થવાનો અધિકાર છે, માટે ઓરત સરત 
જિલ્લાની શરઈ પંચાયતના કાઝી સામે સંપૂર્ણ મામલાને બયાન કરે અથવા પોતાના 
જ ગામની મસ્લિમ કમિટી સામે બતાવેલા તરીકા પ્રમાણે આખી ઘટના બયાન કરે, 
અને કાયદા પ્રમાણે તે ઓરત વિશે કોઈ યોગ્ય ફેસલો કરશે. (અલ મર્કુમાતુ લિલ 
મઝલૂમાતઃ ૧૮૫-૧૮૬) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૦) પતિ પત્નીને તલાક ન આપીને અઘ્ઘર છોડી રખે 
તો પત્ની શું કરે ? 

સવાલ (ર૩૮૦) : મારું નામ શીરીન છે, સાલેહ નામના છોકરા સાથે એક વર્ષ 
પહેલા મારા નિકાહ થયા હતા, થોડાક જ દિવસો બાદ મને એહસાસ થયો કે મારા 
પતિનો વર્તાવ અને મામલો મારી સાથે સારો નથી, અને દાંપત્ય જીવનના હક્કો 
અદા કરતો નથી, હં લાંબા સમયથી મારા માતા - પિતાના ઘરે (પિયરમાં) રહં છું, 
આ સમય દરમિયાન તેણે મને કોઈ ખર્ચ પણ તથી આપ્યો, હં કહે છં કે તે મારા ઘરે 
આવે અને મારી સાથે ખૂશગવાર (સુખી) જીવન પસાર કરવાનો વાયદો કરે, પરંત 
તેના માટે પણ તે તેયાર નથી, અને ક્યારેય મારા બોલાવવા પર તે આવ્યો નથી, 
તેના વ્યવહારથી લાગે છે કે ઈસ્લામી અને શરઈ અંદાઝથી તે મારી સાથે ખશીથી 
જિંદગી ગઝારવા માટે તૈયાર નથી, અને બીજું કે હં યવાન ઓરત છં, માટે હવે મારી 
ઈચ્છા છે કે તે મને પોતાના નિકાહમાંથી અલગ કરી દે. જેથી હું મારા ભવિષ્ય માટે 
કોઈ યોજના બનાવી શકું. 

પરંત પતિ મતે નિકાહમાંથી અલગ કરવા ચાહતો નથી એટલા માટે શરીઅત 
પ્રમાણે મારા માટે જુદાઈ (તલાક)ની કોઈ સરત બતાવશો. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિએ જયારે પત્ની સાથે નિકાહ કરી લીધા છે તો હવે પોતાના કરાર અતે 
શરઈ કાયદા અને નિયમ પ્રમાણે પત્નીના હક્કો અદા કરવાનો પ્રયાસ કરે, તેની 
દરેક જરૂરિયાતો પરી કરે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 386 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
ઓરતની જવાબદારી છે કે જયારે પતિ તેના બધા હક્કો સારી રીતે અદા 
કરતો હોય તો ઓરતે પણ પોતાના પતિની ફરમાંબરદાર રહેવું જોઈએ. 
જો પતિ - પત્નીમાં કોઈ અણબનાવ બની જાય, અથવા પતિ પત્નીના હક્કો 
અદા ન કરે તો સમજી વિચારીને અકલમંદી અને હોંશિયારીથી કામ લેવું જોઈએ, 
આવી સ્થિંતેમાં બન્ને માટે સીધો અને બહેતર રસ્તો આ છે કે પતે તરફથી પત્નીને 
જે તકલીફો હોય તેના હલ માટે કોઈ દીનદાર માણસને વકીલ બનાવે. એ જ રીતે 
પતિને પણ પત્ની તરફથી જો કોઈ તકલીફ હોય તો તેના ઉકેલ માટે પોતાનો કોઈ 
દીનદાર વકીલ નક્કી કરે ત્યાર પછી બન્ને વકીલ આપસમાં મળીને વિચાર વિમર્શ 
કરી બંનેની વાતો સાંભળીને બંને વચ્ચે સલેહ, સમાધાન કરી બંનેને નિકાહમાં બાકી 
રહેવાની તાકીદ અને હિદાયત કરે, અલ્લાહ તઆલાતી ઝાતથી ઉમ્મીદ છે કે બંતેમાં 
સુલેહની કોઈ સુરત નીકળી આવશે, આ સ્થિતિનું વર્ણન અલ્લાહ તઆલાએ પણ 
કર્ઓને પાકમાં ફરમાવ્યં છે : 


1” તાક શ્ર ક “ઇઝ કક થં કસ. કશ 21... ક. અ! ક 2 
[“%ડા.:ડણ્ાકાડકપ્કક્ડનાડટકપ્કડા-ડઉપફડઝઝહપડટ-૭$ 


ક 
છન 
ણત 





તૂ ડપટદહટ દ છ હા હકર 
તર્જમો : અને જો તમને (ઉપરવાળાઓને) તે બંને (પતિ-પત્ની) વચ્ચે (આંનિષ્ટ) 
અણબનાવનો ડર હોય તો એક (લાયક) લવાદ પતિના કટંબ તરફથી અને એક 
પત્નીના કુટુંબ તરફથી નક્કી કરો. જો આ બન્ને લવાદ (અંતઃકરણપૂર્વક) સુલેહ 
કરાવવા ચાહશે તો અલ્લાહ તે બન્ને વચ્ચે બનાવ કરી આપશે. બેશક, અલ્લાહ 
સર્વજ્ઞ (અને) સંપૂર્ણ માહિતીવાળો છે. (સૂરએ તિસાઅ : ૩૫) 
જો સમાધાતની કોઈ સુરત શક્ય ન હોય, તો (પૂછેલા સવાલમાં) બીજો 
રસ્તો એ છે કે ઓરત પોતાની મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ માફ કરી દે અને પતિ તેતા 
બદલામાં તેને તલાક આપી દે, તેને શરીઅતમાં ખલઅ કહેવાય છે. 
(કતાવા તાતારખાનિયહ : ૫ / પ, હિદાયાઃ ૨ / ૨૬૧) 
જો પતિ ખલઅ માટે તૈયાર ન હોય અને કુદરત હોવા છતાં ઓરતના હક્કો 
અતે ખોરાકી- પોશાકી ખર્ચ પણ અદા ન કરતો હોય, તો આવા પતિને શરીઅતની 
પરિભાષામાં મૃતઅન્નત એટલે કે 'સરકશ'' કહેવામાં આવે છે, ઓરત પર આ રીતે 
અત્યાચાર (જલમ) કરવો હરામ છં, પ્રથમ બયાન કરેલી બંને સરતોમાંથી કોઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 387 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
સુરત ઈખ્તિયાર કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે, જો પતિ ઉપર દર્શાવેલ બંને 
તરીકાઓ પર અમલ કરવા માટે તેયાર ન હોય તો બીજી વાર પત્ર લખે, તેનો જવાબ 
બાદમાં આપવામાં આવશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૧) પતિની સરકશી બાદ લવાદનું ઓરતને તલાક આપવું 
સવાલ (ર૩૮૭) : ઝેદનો નિકાહ ઝયતબ સાથે થયો છે, ઈજાબ અતે કબૂલ પછી 
ઈકરારનામા પર હક્કોની અદાયગી વિશે તેને સહી કરી. થોડા દિવસો પછી બંને 
પતિ - પત્નીમાં કોઈ બાબતે ઝઘડો થયો, અને ઝયનબે ''રાપુર''ની એહલે સુન્નત 
વલ જમાઅતની એક કમીટીતે લેખિતમાં એક અરજી કરી તલાકતી ઈચ્છા વ્યકત 
કરી. 

યાદ રહે કે આ કમીટીને ઝેદ અને ઝયનબ બંનેએ પોતાના હકમાં સંપૃણ પણે 
ફેસલો કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. 

કમીટીએ તલાકનામાની એક નકલની સાથે ઝેદને તેની ખબર કરી અને બંતે 
દરમિયાન સુલેહ સફાઈનો સંપૂર્ણ મોકો આપ્યો, પરંત ઝેદે તે તરક કોઈ ઘ્યાન ન 
આપ્યં, એટલા માટે કમીટીવાળાઓને એ વાતનં પરં યકીન થઈ ગયું કે બંને 
દરમિયાન તલાક સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી, જેથી જમાઅત (કમીટી) તરફથી 
નક્કી કરેલ એક માણસે તેની પત્નીતે એક તલાક આપી અને બંતે દરમિયાન એક 
મહીનામાં સમાધાન કરવાનો મશ્વેરો આપ્યો, પરંત્‌ તેમ છતાં બંનેમાં સમાધાન થઈ 
શકયું નહીં. ત્યાર પછી કમિટીના માણસે ઓરતને બીજી તલાક આપી અને એક 
મહીના સધી ફરીવાર સલેહનો ઈન્તિઝાર કર્યા, પરંત બંનેમાં સમાધાન થઈ શકયું 
નહીં. થોડા દિવસો પછી ત્રીજી તલાક પણ આપી દીધી તો શં આ રીતે આપેલી 
તલાક શરઈ દ્રષ્ટિએ ભરોસાપાત્ર ગણાશે કે નહીં ? જયારે કે ઝેદ તલાક આપવા 
ચાહતો ન હતો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલા સવાલમાં ઝેદને પહેલી વખતે સલેહ - સમાધાનનો મોકો આપવામાં 
આવ્યો હતો, પરંત તેમ છતાં તેણે તે તરફ કોઈ ઘ્યાન આપ્યું નહીં, જેનો મતલબ એ 
થયો કે તે તેની પત્નીને તલાક આપવા રાજી છે, જો કે આ કમિટીને બંને પક્ષો 
તરફથી તલાકનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, એટલે તેમણે કાયદેસરથી 
રૂબરૂ કહી દીધં અથવા લખી દીધં હતું કે આ કમિટી અમારા બંનેના હકમાં જે ફેસલો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 388 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
કરશે તે અમને મંજૂર રહેશે, એટલે કમિટી બંને તરફથી વકીલ થઈ, માટે જયારે આ 
કમિટી તરફથી નિયકત કરેલા માણસે કમિટીના આદેશથી પતિનો વકીલ બની તેની 
પત્નીને ત્રણ વખતમાં એક એક તલાક આપી દીધી તો ઓરતને તલાકે મગલ્લઝા 
પડી ગઈ. 
(હિદાયા : ૧ / ૨૪૧, ફતાવા હિત્દિય્યહ : ૧ / ૪૦૭, ફતાવા તાતારખાનિયહ : ૪ / ૪૮૯) 
પરંત મારી સલાહ છે કે : 
(૧) કમિટી ફેસલા કરવામાં એહતિયાતના પેહલતે ધ્યાનમાં રાખે. 
(૨) કમિટી બન્નેના હાલાત સાંભળે, જયારે કમીટીતા વધ પડતા લોકો 
અથવા બધાને યકીન થઈ જાય ત્યાર પછી તે ફેસલો કરે. 
(૩) કમિટીના માત્ર એક માણસને ફેસલો કરવાનો હક આપવામાં ન આવે. 
(૪) કમિટી-જમાતને તલાક આપવાનો હક એક મુદ્દત દા.ત. સાત વર્ષ 
અથવા દસ વર્ષ માટે આપવામાં આવે, હમેશાં માટે આપવામાં ત આવે, ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(રર) ઓરતે કોર્ટ દ્વારા તલાક લેવી 
સવાલ (૨૩૮ ૮) : સામાન્ય રીતે સાંભળ્યં છે કે 'જો પતિ તલાક આપી રહયો ન 
હોય, તો ઓરત તલાક માટે કાર્ટમાં કેસ દાખલ કરે. તેનો મતલબ એ થયો કે ઓરત 
પણ તેના પતિને તલાક આપી શકે છે, તો શં શરઈ દ્રષ્ટિએ આ જાઈઝ છે ? 
જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
ઈસ્લામી શરીઅતમાં ઓરતને તલાક આપવાનો અધિકાર નથી, 
(ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૫૧, હદીસ નં. ર૦૮૧) 
અલબત્ત અમક હાલાતમાં (દા.ત. પતિ ગાંડો થઈ જાય) જયારે કે ઓરતને 
પતિ પાસે રહેવાથી જાનનો ખતરો હોમ, તેના માટે શરીઅતે ઈજાઝત આપી છે કે 
ઈસ્લામી કોર્ટ અથવા શરઈ પંચાયતમાં પોતાની ફરિયાદ દાખલ કરે, અને કહે કે હું 
મારા પતિ સાથે રહી શકતી નથી, તેતે તલાક આપી દેવામાં આવે, કમીટી, 
જમાઅતલ મસ્લીમીન અથવા કાઝી શરીઅત પ્રમાણે કાનૂની કાર્યવાહીને પૂર્ણ કર્યા 
પછી જો ઓરતના નિકાહ રદ (ખતમ) કરી દે અથવા તેને નિકાહથી અલગ કરવાનો 
ફેસલો કરી દે તો દરસ્ત છે. (દારૂલ ઈફતા દેવબંદ : જવાબ ૧૫૧૫૮૦૬) કફકંત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 389 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
(ર૩) પતિ દાંપત્ય હક્કો અદા કરવા પર શક્તિમાન ન 
હોવાને કારણે પત્નીએ કોર્ટ દ્વાર બિન મુસ્લિમ જજ 


હારા તલાક લેવી 

સવાલ (ર૩૬૯) : એક છોકરો તેની બહેનની સાથે ઈ.સ. ૧૯૮૨માં ઈગ્લેન્ડથી 
ભારત આવ્યો અને શાદી કરી, આ છોકરાની માનસિક હાલત વીક અને કમજોર છે, 
ભારતમાં શાદીના બે અઠવાડિયા પછી પાછા તેઓ બધા ઈગ્લેન્ડ ગયા અને છોકરો 
પહેલાની જેમ પત્ની સાથે તેની બહેનને ત્યાં રહેવા લાગ્યો, છોકરાનું ઈંગ્લેન્ડમાં 
પોતાનું ઘર નથી, એટલા માટે બહેન અને બનેવીના ઘરમાં પાંચ મહીના સુધી 
પોતાની પત્ની સાથે રહયો, પરંત કયારેય તેની પત્નીને હાથ પણ લગાવ્યો નથી. 
અને ન તો તેની તજીક આવ્યો, તેનાથી માલૂમ થાય છે કે છોકરો તપુસંક (નામઇ) 
હશે એક જ ઘરમાં રહેવાના કારણે છોકરીના બનેવીની નજર અને હરકત સારી ન 
હોય એવું લાગ્યું, જેથી છોકરી શહેરમાં પાતાના બીજા રિશ્તેદારના ઘરે ચાલી ગઈ, 
અતે ત્યાં કામ કરી પોતાનં જીવત્ત ગઝારવા લાગી છે. 

ત્યાર પછી છોકરીએ ઈ.સ.૧૯૮૮માં કોર્ટમાં તલાકની અરજી કરી, કોર્ટે 
જરૂરી તપાસ પછી તલાકનં સર્ટીફિકેટ આપી દીધં, કોર્ટે જે વખતે તલાકનો ફેસલો 
કર્યો, ત્યાં છોકરાને પણ હાજર રહેવાતું કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંત તે હાજર થયો 
નહીં, આવી જ હાલતમાં નવ વર્ષનો લાંબો સમય પસાર થઈ ચકયો છે, પતિ 
તરફથી કયારેય કોઈ જાતનો સંબંધ રહયો નથી. અજનબી શહેરમાં છોકરીનું એકલું 
રહેવં પણ ઠીક નથી, ખાસ કરી પશ્ચિમી દેશોમાં તો વધારે મશ્કેલ છે, તો સવાલ એ 
છે કે છોકરી કયાં સધી આવી હાલતમાં રહે ? જો તે બીજા નિકાહ કરવા ચાહે તો કરી 
શકે છે કે નહીં? 

અહીંયા ઈંગ્લેન્ડમાં શરીઅત કાઉન્સિલ છે, જેમાં એક મફતી સાહેબ અહલે 
સન્નત વલ જમાઅતતા અકીદાના પાબંદ છે, અને બીજા મફતીઓ અહલે હદીસ 
અથવા મવદ્‌દી છે, તો આવી શરીઅત કાઉન્સિલનો કેસલો આ બાબતે ભરોસાપાત્ર 
ગણાશે કે નહીં ? શરીઅત કાઉન્સિલના ઝિમ્મેદાર ઉલમા બંને પક્ષોની વાત 
સાંભળ્યા પછી ફેસલો કરે છે, અને જરૂરત મજબ ગમે તે પક્ષને રૂબરૂ મળવા માટે 
જાતે પણ બોલાવે છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 390 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પતિ જો તામરદ હોય, પત્નીના હક્કો અદા કરવા પર શકિતમાન ન હોય, અને 
પત્નીને તલાક પણ ન આપતો હોય, તેમજ તલાક લેવાની કોઈ શરઈ સરત પણ 
બાકી ન રહે, તો આવી સરતમાં શરઈ પંચાયતમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે. 
અતે શરઈ દ્રષ્ટિએ શરઈ પંચાયત દારા આપેલ તલાક (જદાઈ) માન્ય ગણાશે, જે 
જુદાઈ (તલાક) પછી છોકરી બીજા નિકાહ કરી શકે છે, પરંતુ આ જુદાઈ (તલાક) 
નો હક માત્ર શરઈ પંચાયતને જ પ્રાપ્ત છે. બિત મસ્લિમ જજની જુદાઈ માન્ય નથી. 

જો શરઈ પંચાયતમાં એહલે હદીસ અને મવદૂદી ઉલમા હોય, પરંત જો 
તેમણે શરીઅતના નિયમો પ્રમાણે સહીહ ફેસલો કર્યો છે, તો તે માન્ય ગણાશે. પરંત 
બહેતર છે કે પહેલા તો તમે ઈંગ્લેન્ડના એહલે સન્નત વલ જમાઅતના અકાઈદના 
પાબંદ ઉલમાથી સંપર્ક કરો, આપણા મકતબે ફિક્રના ઉલમા ત્યાં (ઈગ્લેન્ડમાં) મોટી 
સંખ્યામાં છે, ઈંગ્લેન્ડમાં તબ્લીગી જમાઅતનં મરકઝ પણ છ, દારૂલ ઉલૂમ પણ છે, 
તો ત્યાંના એહલે હક ઉલમાથી મળીને તેમની કમિટી બનાવી આ બાબતે જુદાઈ 
(તલાક)નો ફેસલો કરાવી શકો છો. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૪) પ/#તિ પત્નીના હક્કો અદા ન કરે, અને તલાક પણ 

ન આપે તો બંનેમાં જુદાઈ કેવી રીતે થશે ? 

સવાલ (ર૩૭૦) : પ્રસ્‍તાવના : એક માણસે એક છોકરી સાથે નિકાહ કર્યા, અને 
તેનાથી એક બાળક પણ છે, જયારથી શાદી થઈ છે ત્યારથી લઈ આજ સધી તેણે 
પત્નીના હક્કો અદા કર્યા નથી, છેલ્લા બે વર્ષોમાં તો જુલ્મની હદ થઈ ગઈ, તે 
પોતાની પત્નીથી અલગ રહે છે, તે પત્ની અને છોકરાનો ખર્ચ પણ નથી આપતો, 
વિદેશ ચાલ્યો ગયો છે, તેને અનેક વાર નરમી અને મહબ્બતથી સમજાવવામાં 
આવ્યો, તેમ છતાં તે સમજતો તથી, અંતે મજબર થઈને અમે તેને કહયં કે તલાક 
આપી દે, તો તે તલાક પણ નથી આપતો, આવી હાલતથી લાચાર થઈ છોકરીએ 
કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી, કે કોર્ટ તેના પર દબાણ કરી તલાક અપાવે, પરંત તે તારીખ 
પર કોર્ટમાં હાજર પણ રહેતો નથી, બીજું કે સરકારી અધિકારીઓ સાથે તેની સારી 
ઓળખાણ છે, માટે જજ પણ તેના પર કોઈ પ્રકારત્તં દબાણ કરતા નથી, અને ગોળ 
ગોળ વાતો કરી બહાના બનાવે છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 391 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 

અત્યારે સ્થિતિ એ છે કે તે બે વર્ષથી વિદેશ ચાલ્યો ગયો છે, તે સાર્‌ કમાય 
છે, તેમ છતાં એક પૈસો પણ મોકલતો નથી, ટંકમાં એ કે તેની નિય્યત ખરાબ છે, 
નિય્યત આ પ્રમાણે છે કે તે ઓરતને આ રીતે (તલાક ન આપીને) લટકાવી રાખવા 
માગે છે, તો હવે સવાલ એ છે કે 

આ મઝલૂમ ઓરત માટે શરઈ દ્રષ્ટિએ પતિથી અલગ થવાનો હલ અને 
રસ્તો શં છે ? પતિ તલાક આપતો નથી અને હક્કો પણ અદા કરતો નથી તો તેનાથી 
તલાકનો તરીકો બતાવશો. 

ઉપરાંત આ બનાવ જયાં બન્યો છે, ત્યાં ઈસ્લામી હુકૂમત નથી અને મસ્લિમ 
હાકિમ અને કાઝી પણ નથી, તો આવી હાલતમાં બે ત્રણ ઉલમા અથવા જમાતી 
ગ્રપમાંથી બે ત્રણ માહિર આલિમ આવી વિકટ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકતા 
હોય અથવા મુસલમાનોની જમાત બનાવી મસ્અલાની તહકીક કરી (બંનેમાં) જુદાઈ 
કરી શકે છે અને ઓરતની ઈદ્દત પછી તેની બીજી શાદી કરી શકે છે ? જવાબ આપી 
શક્રિયાનો મોકો આપશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

ઈસ્લામ ધર્મ એક વ્યવસ્થિત જીવન ગુઝારવાનો હુકમ આપે છે, શાદી 
કરવાથી મઈ પર અમુક જવાબદારીઓ આવે છે, એ જ પ્રમાણે ઓરત પર પણ 
અમક જવાબદારીઓ આવે છે, કે પતિની ફરમાબરદાર બની, પાકદામની સાથે 
જીવત પસાર કરે અને પતિતી જવાબદારી છે કે તે ઓરતને મહેર આપે, એ જ રીતે 
તેનો ભરણપોષણ ખર્ચ અદા કરે અને અવલાદના ભરણપોષણ ખર્ચની જવાબદારી 
પણ પતિની છે. 

આપના લખાણ પ્રમાણે પતિ ઉપરોકત જવાબદારીઓ તે સમયે પણ અદા 
કરતો ન હતો જયારે તે ભારતમાં હતો, કોર્ટમાં પત્ની તરફથી ફરિયાદ દાખલ 
કરવામાં આવી તો રિશ્વત (લાંચ) આપી દેશથી ફરાર થઈ વિદેશ ચાલ્યો ગયો. 

(નાચીઝ (મારી) સમક્ષ જે સવાલ છે તેમાં તેનું કોઈ વર્ણન નથી કે પતિ લાંચ 
આપીને વિદેશ ફરાર થઈ ગયો છે, હાં, એટલી વાત જરૂર છે કે ''તેની સરકારી 
કર્મચારીઓ સાથે સારી ઓળખાણ છે, એટલા માટે જજ પણ તેની ઉપર કોઈ જાતનું 
દબાણ નાંખતો તથી. અને વાતને ગોળ ગોળ ફેરવી લે છે. અસલ વાત આ છે કે 
અમુક લાંબા સવાલને ટુંકા કરવામાં ઘણી ફાયદામંદ વાતો રહી જાય છે, એટલા માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 392 નિકાહને રદ કરવા અને જુદાઈનું બયાન 
એવં બની શકે છે કે સવાલનો આ હિસ્સો પણ નીકળી ગયો હોય, આ કારણે મારો 
ખ્યાલ છે કે સવાલતતે મખ્તસર કરવો ન જોઈએ. કેમકે દરેક જવાબ પોતાના 
સવાલથી જોડાયેલ હોય છે.) (મુજતબા હસન કાસમી) 

સારી આવક હોવા છતાં પતિ તેની પત્તી અતે અવલાદની ફિકર કરતો ન 
હોય, તો જોવામાં આવશે કે ઓરતત્તા ગજરાનની બીજી કોઈ જગ્યાએથી વ્યવસ્થા 
થાય છે કે નહીં તેમજ પતિ વગર પવિત્રતા અને પાકંદામની સાથે સબર કરી જીવન 
પસાર કરી શકે છે કે નહીં, જો આવં શકય હોય, તો નિકાહ તોડવાની જરૂરત નથી. 
નહીં તો (એટલે જો ભરણપોષણની વ્યવસ્થા થઈ રહી ન હોય અથવા આવા કિત્ના 
- ફસાદવાળા સમયમાં પવિત્રતા અને પાકદામની સાથે જીવન પસાર કરવું મશ્કેલ 
હોય અને ગૃનોહ કરી બેસવાનો ખતરો હોય) તો પાંચ દીનદાર માણસોની કમિટી 
બનાવવામાં આવે, જેમાં એક આલિમનં હોવં જરૂરી છે, અને તેની સામે પતિના 
જુલ્મ (અત્યાચાર)ને ગવાહોથી સાબિત કરવામાં આવે, ત્યાર પછી કમીટી પતિને 
એક વાર મોકો આપે કે તે પોતાની ઈસ્લાહ કરી લે, જો પાંતેએ પોતાની ભૂલ સધારી 
લીધી, અને પોતાનો સ્વભાવ બદલી લીધો તો પછી નિકાહ તોડવાનો હક હાસિલ 
થશે નહીં, પરંતુ જો પતિએ કોઈ જવાબ ન આપ્યો અને ન તો તેનો સ્વભાવ 
બદલ્યો, તો કમીટી નિકાહ રદ કરી નાંખશે, પછી ઓરત ઈદ્દત ગુઝારી બીજા માણસ 
સાથે બીજા નિકાહ કરી શકશે, ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(રપ) પતિ દ્વારા તલાક ન આપી લટકાવી રાખનાર 


ઓરત માટે પતિથી છુટકકરાનો તરીકો 

સવાલ (૨૩૭૧) : એક માણસ પોતાની પત્નીને તરછોડી ૧ ૭ વર્ષથી વિદેશ ચાલ્યો 
ગયો છે, તેણે એ દરમિયાન પોતાની પત્ની અને બાળકોના ભરણપોષણ ખર્ચ વગેરે 
બાબતે કંઈ પછયં નથી, અતે પાછલા ૮ વર્ષોથી તો પત્ર વ્યવહાર પણ બંધ છે, તે 
ઓરત મોહતાજગીની હાલતમાં પોતાના ભાઈના ઘરે રહે છે, આવી ઓરત માટે 
બીજો નિકાહ કરવો જાઈઝ છે કે નહીં ? શરીઅતનો હકમ શું છે ? તે જણાવશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તમારા સવાલથી ખબર પડે છે કે તમારો પતિ હયાત છે, પરંત તે 
જિમ્મેદારીઓ અદા કરતો નથી, માટે ઓરત મસલમાન જજથી પોતાના કેસની 
સનાવણી કરાવે, જો તે શરીઅતના નિયમ પ્રમાણે ફેસલો કરે તો માન્ય રાખવામાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 393 નિકાહને રદ કરવા અને જૂદાઈનું બયાન 
આવશે, અતે જો શરીઅત વિરૃદ્ધ ફેસલો કરે તો અમાન્ય રાખવામાં આવે. ભારતમાં 
શરીઅત પ્રમાણે કેસલા થવો અશકય છે. માટે તીચે દર્શાવેલ સૂરત અપનાવવામાં 
આવે. 

તમારા ગામના નમાઝ - રોઝાના પાબંદ ત્રણ માણસોની કમીટી બતાવવામાં 
આવે, જેમાં ઓછામાં ઓછો એક આલિમ હોય, તે (કમિટી) તે અરજી આપે કે 
મારો પતિ ૧૭ વર્ષથી તેની જવાબદારી નિભાવતો નથી, કોઈ જાતનો ખર્ચ પણ નથી 
આપતો અને તત તો અહીં કોઈ ખર્ચ છોડીતે ગયો છે, અને ન મોકલે છે, અને મેં 
મારો હક માફ પણ કર્યો નથી. (આ પ્રમાણે લખીને આપે) અને આ દાવાને 
ગવાહોથી સાબિત કરે. 

કમિટી ઓરત પાસેથી સોગંદનામં લઈ તેના પતિ પાસે બે ત્રણ દીનદાર 
માણસોને તોટિસ લઈને મોકલે, (૧) ઓરત પાસે આવીને હક અદા કરો. (ર) 
અથવા ત્યાં તમારી પાસે બોલાવીને હક અદા કરો. (૩) અથવા કમસે કમ ત્યાંથી 
ભરણપોષણ ખર્ચની વ્યવસ્થા કરો. (૪) જો તમે આમાંથી કંઈ ન કરી શકો તો 
તલાક આપી દો. (૫) જો આ ચારેવ વાતોમાંથી કોઈ પર અમલ નહીં કરો તો અમે 
તમારો નિકાહ રદ કરી નાંખીશું, પતિને એક મહીનાની મૃદ્ત આપવામાં આવે, જો 
પતિ કોઈ જવાબ ન આપે, તો ઔરત ફરીવાર (કમિટી સામે) અરજી કરે, કે મને 
તલાક અપાવી દેવામાં આવે, કમિટી જરૂરી કાર્યવાહી કરી નિકાહ તોડી નાંખશે, આ 
રીતે તેને તલાક થઈ જશે, અને તે ઓરત ઈદ્દત ગઝાર્યા પછી બીજો નિકાહ કરી 
શકશે. હા ! જો ઈદ્દત દરમિયાન પતિ આવી જાય, અતે કહે કે હું તારા હક્કો અદા 
કરવા માટે તૈયાર છં તો તેના નિકાહમાં રહેશે. જો પતિ એટલે દૂર છે કે ત્યાં કોઈનું 
જવં મુશ્કેલ છે, તો પત્ર લખી રજિસ્ટર્ડ ટપાલ મોકલવામાં આવે, પછી અમક સમય 
પછી કમીટી જરૂરી કાર્યવાહી કર્યા પછી ફેસલો કરી દે, ત્યાર પછી ઈદ્દત ગુઝારી તે 
બીજો નિકાહ કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


છ» ( 21 હંગ્ડ ૧૫/11 ૭% ૭8 5 છા %* (દ પ3 88 »)) 
હ“ ઝે ક કક ૭૩ ૬ ( ઝ0 ૭5૫21) હ (1 પક હ) 
ઝૂક્ટ્ક 5 (કડક ૦-8 પફ ૭ » * હર ૧-3 હ્સ્ઝપક 
૭ઝ---ક “દ. હ) ્ઝા#-ક હેવ 2પ 
(ક 1*૪/ : હિ દોંગા. (કશ ઇગો) (સહ ક હન - 

( હ“ .૫-_|2 ૬ પ2! હડ: « હક --૫5:₹₹૧/। 
તર્જુમો :જો કોઈ વ્યકિતએ પોતાની પત્નીથી કહયું કે તૃ મારા પર મારી 
માતા જેવી છે. અથવા તો મારી માં જેવી છે. તો આ વાકય કિનાયા છે, આ 
શબ્દોમાં નિય્યતનો ત્યારે એતેબાર થશે જયારે કે પતિ કહે કે મેં માની 
ઈજ્જત અને આબરૂમાં સરખામણી કરી છે તો માન્ય રાખવામાં આવશે અને 
ઝિહાર થશે નહીં. અથવા તો તલાકની નિય્યત કરી તો તેનાથી તલાકે 
બાઈનનો હકમ લગાવવામાં આવશે. માટે આ વાકયમાં અનેક શકયતા છે. 
માટે તેનો આધાર નિય્યત પર છે, અને જો કોઈ જાતની નિય્યત ન હતી તો 
આવી સરતમાં હઝરાતે શૈખેનના નજીક કંઈ પણ નહીં થાય. મતલબના 
મતભેદ અત્તે અપસંદગીના કારણે. (મજમઉલ અન્ડર : ૧ / ૪૪૯) 


ઝિહારનું બયાન 


(એવા શબ્દો કહેવા જેથી તલાકની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, દા.ત. 
પત્નીને એમ કહેવું કે ત મારી માં બરાબર છે. વગેરે) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ ૩૦% ઝિહારનું બયાન 
ઝિહારનું બયાન 
(૧) પતિનું કથન ''માં અથવા માસીને બોલાવો'' થી 
નિકાહ પર કોઈ અસર પડશે ? 
(ર) પતિનું કથન ” તારા પિતાની જેમ મારી સાથે વાત 
કરે છે'' થી ઝિહારનો પુરાવો 

સવાલ (૨૩૭૨) : (૧) એક માણસ પોતાના છોકરાને એમ કહે કે ''મમ્મી પાસે 
આવવું છે ?'' અથવા એવું કહે '' જા બેટા ! મમ્મીને બોલાવી લાવ'' (અહીંયા 
મમ્મીથી મરાદ બોલનારની પત્ની છે. જે હકીકતમાં છોકરાની મમ્મી છે, જેથી 
છોકરો સમજી શકે, એટલા માટે બાળકની ભાષામાં પતિ જાતે પોતાની પત્નીને 
મમ્મી, બહેન અતે માસી વગેરે કહીને બોલાવે છે) તો શં આ રીતે બોલાવવાથી 
નિકાહમાં કોઈ વાંધો આવશે ? 

(ર) પતિની પોતાની પત્ની સાથે સામાન્ય બોલા બોલી થઈ જાય, અને 
પતિની વાત પર ઓરત એવં કહે કે '' તમે જે કહેશો તે હં નહીં કરું” તો પતિ કોઈ 
પણ જાતની નિય્યત વગર ઓરતને કાનૃનનો જવાબ આપતા એવું કહે કે '' જેવી રીતે 
તારા બાપ સાથે વાત કરે છે એવી રીતે મારી સાથે વાત કરે છે'' અથવા આવં કહે 
''જેવો તારા બાપને જવાબ આપે છે એવો મને જવાબ આપે છે'' તો શં પતિના આ 
રીતે બોલવાથી નિકાહમાં કોઈ વાંધો આવશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) પિતાતં પોતાના પત્રને એમ કહેવં કે મમ્મીને બોલાવ, અને તેનાથી 
મરાદ એ હોય કે '' એ છોકરા ! તારી મમ્મીને બોલાવી લાવ અથવા નાના બાળકને 
કહે કે માસીને બોલાવી લાવ અને તેનાથી આ મુરાદ લે કે એ છોકરા ! તારી માસીને 
બોલાવી લાવ, અથવા કોઈ જાતની નિય્યત વગર આ શબ્દો કહે અને મુરાદ આ જ 
હોય તો આ સરતમાં નિકાહ પર કોઈ ફર્ક પડશે નહીં. (મજમઉલ અન્હુર : ૧ / ૪૪૯, 
આલમગીરીઃ ૧/ ૫૦૭, શામી: ૩ / ૪૭૦) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 396 ઝિહારનું બયાન 

(ર) એ જ પ્રમાણે ઓરતત્તી નાફરમાનીના કારણે તેની ભૂલ પર આગાહ 
કરવા માટે કહે કે '' શું તૃ જે રીતે તારા બાપ સાથે વાત કરે છે, એ રીતે મારી સાથે 
વાત કરે છે,'' તો તેનાથી ન તો તલાક થશે અને ન નિકાહમાં કોઈ ફર્ક પડશે, ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ક 


(૩) પત્નીને કહેવું કે ''તુ મારા માટે મારી માં અને 
બહેન જેવી છે, માટે ચાલી જા'' 


સવાલ (૨૩૭૩) : કોઈએ પોતાની પત્નીને કહયું કે ''ત્‌ મારા માટે મારી માં અને 
બહેન જેવી છે, માટે ત ચાલી જા'' અને આ વાકય એકથી વધુ વાર કહે, તો કેટલી 
તલાક લાગશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો આ વાકય (પતિએ) તલાકની નિય્યતે કહય છે, તો એક તલાકે બાઈન 
લાગ્‌ થશે, તેનો હુકમ એ છે કે ઔરત નવા નિકાહ વગર હલાલ નહીં થાય, જો પાંતે 
આ જ ઓરતને પોતાના નિકાહમાં લાવવા માંગતો હોય તો તેના માટે જરૂરી છે કે 
સૌથી પહેલા ઈદ્ત ભરે, જો ઓરતને હૈઝ આવે છે તો ત્રણ હેઝ ખતમ થતા ઇદ્દત 
પુરી થશે. પછી નવેસરથી મહેર સાથે નિકાહ કરવા પડશે. ઉપરોકત ઈદ્દતનો ખર્ચ 
પણ પતિના જિમ્મે જરૂરી છે, જો પતિ - પત્ની બંતતે માલદાર છે તો તે પ્રમાણે 
માસિક પાંચસો રૂપિયા, ગરીબ હોય તો માસિક ૨૦૦ રૂપિયા અને જો દરમિયાની 
હેષીયતનો છે તો માસિક ત્રણસો રૂપિયા અદા કરવા પડશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


# “2. ક કક ક.” નન ન બ્ર. ઝક: 
કઝ્ક્ય*કડ્ડકાપ્ડપ્ડક#પડફ5*્ડાડુકપ્ડકઝતડઠડ 


ર ન યં ડર ુ 
સ. 2 ર ક ક છુ થં ળા જ: # નન ઝુ | “જ અ ગુ દ, 
(35) ઈશ *ક,#કડક કક્કડ ૭૭૦૯ડ-%કડ,! 
છન 


તર્જુમો : પછી જો તમને આ વાતનો ડર હોય કે બત્ને અલ્લાહના હકમતે પાળી 
શકશે નહિ, તો સ્ત્રી કંઇક બદલો આપીને પોતાનો પીછો છોડાવી લે, તેમાં બંને 
પર કંઇ ગૃનાહ નથી; આ (તલાક વગેરેના હુકમો) અલ્લાહની બાંધેલી હદો છે 
તો તેથી આગળ વધો નહિ, અને જે કોઈ અલ્લાહની આ હદો ઓળંગી જાય તો 
તેવા જ લોકો પોતાનં નકસાન કરનાર છે. (સૂરએ બકરહ : રર૯) 


ખુલઅનું બયાન 





(મસલમાન ઓરતે પોતાના મહેર અને ઈદ્દતની રકમ જતી કરીને તલાક 
મેળવવી) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ ૩398 ખુલઅનું બયાન 
મ્ટ્ઝાહ્ડ્ન-ડ 
ખુલઅનું બયાન 

(૧) પતિ દ્વારા તલાકનો ઈનકાર કરતા કોર્ટ મારફતે 


તલાક લેવી 

સવાલ ( ૨૩૭૪) : લંડતના રહેવાસી એક માણસે પોતાતી છોકરી સાથે શાદી 
કરાવવા માટે ઈન્ડિયાથી એક માણસને બોલાવ્યો અને છોકરી સાથે તેની શાદી 
કરાવી. થોડા વખત પછી બંને કુટંબો વચ્ચે કોઈ કારણસર ઝઘડો થયો, છોકરાના 
બાપે ત્યાં લંડનની કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરી કોર્ટ મારફતે છોકરીને તલાક અપાવી 
દીધી, ત્યાર પછી હકૃમતે પતિને ઈન્ડિયા રવાના કરી દીધો. 

હેવે સવાલ એ છે કે કોર્ટે તો બન્ને પક્ષોમાં જુદાઈ કરી દીધી, પરંત્‌ પતિએ 
હજ સધી તલાક આપી નથી અને પતિ તલાક આપવાની ના પાડે છે, કહે છે કે કોઈ 
પણ સૂરતમાં તલાક નહીં આપું, છોકરી પણ તેની સાથે રહેવા રાજી છે. પરંત્‌ 
છોકરીનો બાપ પોતાની છોકરીને તેની પાસે મોકલવા બિલ્કલ તેયાર નથી, તો હવે 
પતિથી તલાક લેવાની કઈ સૂરત હશે ? શું અદાલત મારફતે લીધેલી તલાક માન્ય 
ગણાશે અથવા નહીં ? વિગતવાર જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામેદવ વ મસલ્લિયવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

ઓરત જયારે પોતાના પતિ સાથે રહેવા માટે રાજી છે, બંને પતિ - પત્નીમાં 
કોઈ ઝઘડો નથી, તો માત્ર ખાનદાની ઝઘડાના લીધે છોકરીના પિતાનું (તેની પુત્રીને 
તેતા) પતિ પાસે ન મોકલવું ખલ્લો જુલમ છે, શાદી પછી છોકરીને પોતાના પતિ 
પાસે જવાથી મના કરવં જાઈઝ તથી. (અબૂદાવૂદ : ૧ / ૨૯૬, હદીસ નં. ૨૧૭૫) 

ગવર્મેન્ટનો સહારો લઈ કોર્ટ દ્વારા જે તલાક લેવામાં આવી છે અને કોટે 
પોતાના કાનૂનના કારણે બંનેમાં જુદાઈ કરી દીધી છે, ફેસલો કરનાર ગેર મૃસ્લિમ 
છે, જેનો તલાકના મામલામાં ફેસલો વાજબી ગણાશે નહીં. તેમજ પતિએ તલાકનો 
એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નથી માટે તલાક પડશે નહીં. 

માટે આ ઓરતત્ું બીજી જગ્યાએ શાદી કરવું અથવા બાપનું બળજબરી પૂર્વક 
(બીજી જગ્યાએ) શાદી કરાવી આપવી જાઈઝ નથી. પહેલો નિકાહ બાકી રહેવાની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૩૦૦ ખુલઅનું બયાન 
સરતમાં બીજો નિકાહ તેના માટે બિલ્કલ હરામ છે. અને આ મામલામાં છોકરીનં 
માતા - પિતાની વાત ન માનવી શરીઅતની વિરૃદ્ધ નહીં ગણાય. 

જો બંનેના મિલાપની કોઈ સૂરત ન હોય તો ઓરત ઈદ્તનો ખર્ચ અથવા 
મહેર માફ કરી તેનાથી તલાક લઈ લે, તેને શરીઅતની પરિભાષામાં ''ખૂલઅ'' 
કહેવામાં આવે છે, આ સિવાય કોઈ અન્ય સરત તલાકતી નથી. કારણ કે પતિ તેને 
રાખવા માટે રાજી છે, માટે આ સૂરતમાં માત્ર આ એક રસ્તો ખૂલઅનો છે. (ફતાવા 
તાતારખાતિયહ : પ / ૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણતાર છે, 

(ર) કોર્ટ મારફતે તલાકનો હુકમ 

સવાલ (૨૩૭૫) : અહીંયા ઇંગ્લેન્ડમાં ભારત અને પાકિસ્તાનથી આવનારા 
મૃસ્લિમ છોકરા અને છોકરીઓને, અહીંયાના કાયદા પ્રમાણે નિકાહનં રજીસ્ટ્રેશન 
કરાવવં જરૂરી છે. ત્યાર પછી પાસપોર્ટ રજીસ્ટ્રેશનની નકલ સાથે હોમ ઓફિસ 
મોકલવામાં આવે છે, એક વર્ષ પછી અહીંયા આવનારા એ છોકરા અથવા છોકરીને 
અહીંયાની કાયમી નાર્ગોરેકતા મળી જાય છે. અને તેની પાસપોર્ટ પર તેનો સિક્કો 
લગાવી દેવામાં આવે છે. કોઈ કારણસર પતિ - પત્નીમાં ઝઘડો થઈ જાય છે, તો 
અહીંયાની અદાલતમાં નોટિસ આપી કોર્ટ દ્વારા અલગ થઈ શકાય છે. કયારેક મઇ 
તરફથી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે છે તો કયારેક ઓરત તરફથી ; અહીંયા 
ઓરતોને પણ પરૃષોની જેમ તમામ અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. ઔરતની દરેક 
ફરિયાદ સાંભળવામાં આવે છે અતે જો ઓરત માંગણી કરે તો કોર્ટ તિકાહ રદ કરી 
દે છે. અને તેને બીજો નિકાહ કરવાની ઈજાઝત આપવામાં આવે છે. 

સવાલ એ છે કે અહીંયાની કોર્ટનો ''નિકાહ રદ કરવાનો'' ફેસલો માન્ય 
ગણાશે કે નહીં ? જો પતિ તલાક ત આપે, અને અદાલત બત્નેને અલગ કરી દે તો 
આ જદાઈ તલાકના હંકમમાં હશે કે નહીં ? વિગતવાર જવાબ આપશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસ લ્લિમા 

ઈંગ્લેન્ડ સરકાર હોય અથવા ઈન્ડિયાની સરકાર, ગેર મુસ્લિમ જજની 
અદાલત હારા જુદાઈ, તલાક ગણાશે નહીં. જયાં સધી પતિ કાયદેસરથી તલાક નત 
આપે, ઓરત માટે બીજી શાદી કરવી જાઇઝ નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ર૮૦) હા, 
જો કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ (જજે) પતિથી તલાકના શબ્દો બોલાવ્યા, તો તેના આ શબ્દોથી 
તલાક થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૩૫૩) પરંતુ આવું સામાન્ય રીતે થતું નથી. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 400 ખુલઅનું બયાન 

માટે માત્ર અદાલત (કોર્ટ)ના ફેસલાથી તલાક થશે નહીં. 

જો તલાકની જરૂરત હોય, તો પતિને આ બાબતે સમજાવવામાં આવે, જો તે 
ન માને, તો મહેર અથવા ઈદતનો ખર્ચ માફ કરાવી અથવા અમક રકમ આપીને 
તલાક લેવામાં આવે, તેને શરીઅતની પરિભાષામાં 'ખુલઅ'' કહે છે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૮૮) ખલઅથી તલાકે બાઈન પડ છે, (તબ્યીનલ હકાઈક : ર / ર૬૮) 
ઈદ્દત પુરી કયાં પછી બીજા નિકાહ કરી શકે છે. પરંત ખ્લઅમાં પતિની રજામંદી 
જરૂરી છે. 

જો પતે ખુલઅ માટે પણ રાજી ન હોય અને હાલત એ હોય કે પત્નીના હક્કો 
અદા ન કરતો હોય અથવા ઓરત તરફથી નિભાવ પર રજામંદી હોવા છતાં તે તેને 
બોલાવવા તૈયાર ન હોય તો આવી મજબરીમાં ઓરત શરઈ પંચાયતમાં પોતાનો 
દાવો રજૂ કરી બે ગવાહી મારફતે એ સાબિત કરે કે પતિ તરફથી આ કોતાહીઓ છે, 
ત્યાર પછી શરઈ પંચાયત પાંતિને નોટિસ ફટકારી કોઈ નક્કી સમયમાં પંચ સામે 
હાજર થવાનાં હકમ આપે અને બધી વિગત સામે આવી ગયા પછી પતિને 
ઈન્સાફથી શરીઅતના વર્તળમાં રહી ઘર સંસાર આબાદ કરવાનો હકમ આપે, જો 
તે ઓરતના હક્કો અદા કરવા માટે તૈયાર ન હોય, તો શરઈ પંચાયત નિકાહ રદ 
કરવાનો ફેસલો કરી દે, પંચાયતના આ ફેસલા પછી ઓરત ઈદ્દત ગઝારીને બીજો 
નિકાહ કરી શકે છે. 

નોંધ : ઉપરોકત પંચાયતમાં એક માહિર આલિમનં હોવં જરૂરી છે, જે 
મસાઈલની રોશનીમાં શરીઅત મજબ ફેસલામાં મદદગાર બની શકે. વધ વિગત 
માટે જુઓ હઝરત અકદસ થાનવી (રહ.) ની કિતાબ ''અલ હલ્યતન્નાજિઝહ : 
૫૯” એવી જ રીતે મારી કિતાબ '' મુસલમાન ઔરત : ૩ અને 'તોહફતન્નિસાઅ'' 
જઓ. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩) ખુલઅની વ્યાખ્યા અને તેની હકીકત 

સવાલ (ર૩૭૬) : શરીઅતમાં ખુલઅ કોને કહે છે ? તે વિશે વિગતવાર સ્પષ્ટતા 
કરશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જયારે ઓરતનો પતિ સાથે કોઈ કારણસર નિભાવ ત્ત થઈ શકતો હોય અને 
ત તો પતિ તેને તલાક આપતો હોય, તો આવી સૂરતમાં ઓરત પતિને દરખ્વાસ્ત 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 401 ખુલઅનું બયાન 
કરશે કે હં તમને મારી મહેર માફ કરી દઉ છું અથવા પરત કરી દઉં છું તેના 
બદલામાં તુ મને તલાક આપી દે, તો તેની મહેરના બદલામાં તેને એક તલાક આપી 
દે અથવા એવું કહે કે હં તને નિકાહથી અલગ કરં છં તો આ 'ખલઅ'' છે. 

તેને ''ફસ્ખે નિકાહ'' પણ કહેવામાં આવે છે, તેનાથી ઓરત પર એક તલાકે 
બાઈત્ત પડી જશે, (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૮૮) પરંતુ તેમાં પતિ પર બળજબરી 
કરવી અને દબાણ નાખી તેનાથી તલાક લેવી જાઈઝ તથી. તેનો ખાસ ખ્યાલ 
રાખવામાં આવે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪) ઓરત પાસેથી રૂપિયા લઈને તલાક આપવી 


સવાલ (૨૩૭૭) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ આ મસ્અલામાં કે, 

અમારા ત્યાં એક માણસ તેત્તી પત્નીથી રૂપિયા લઈને તલાક આપવા માંગે 
છે, તો શું પતિએ તલાક માટે પોતાની પત્નીથી રૂપિયાની માંગણી કરવી જાઈઝ છે ? 
અને આ રૂપિયા તેના માટે હલાલ થશે અથવા નહીં ? જવાબ આપી મહેરબાની 
કરશો. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતને શરીઅતની પરિભાષામાં 'ખલઅ'' કહેવામાં આવે છે, પતિ, 
પત્નીના બધા હક્કો અદા કરે છે, પરંત દીની અથવા દુન્યવી કોઈ કારણસર પત્નીને 
તે પતિ પસંદ નથી અને તે તેનાથી અલગ થવા ચાહે છે, જેથી તે કહે છે કે આપે જે 
મહેર મને આપી છે, તે હં તમને પરત કરં છં તેના બદલામાં મને તલાક આપી દો, 
પાંતિ મહેર પરત કરવાની શરતને સ્વીકારી તલાક આપે છે, તો શરીઅતની દ્રષ્ટિએ 
આ જાઈઝ છે, આ રકમનું લેવં તેના માટે હલાલ છે, અને આ સૂરતમાં એક તલાકે 
બાઈન થઈ જશે. (ફતાવા તાતારખાનિયહ : પ / ૫) અલબત્ત પતિએ જેટલી મહેર અદા 
કરી છે, તેનાથી વધારે લેવી તેના માટે મકરૂહ છે. (સૂરએ નિસાઅ : ૧૨૮, સૂરએ મુજાદલા : 
૧૧, સૂરએ નિસાઅ : ૨૦, અલબહર્રાઈક શર્હે કન્ઝુદ દકાઈક : ૪ / ૮૨, ૮૩) 

જો ઓરત વધારે રકમ આપી તલાક લેવા માંગે છે અને પતિ તે મજબ તલાક 
આપે છે, તો પણ તલાકે બાઈન થશે, ઈદ્દત ગુજારી તે ઓરત બીજા મરદ સાથે 
નિકાહ કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 402 ખુલઅનું બયાન 

(૫) છોકરીવાળા તરફથી તલાકની માંગણી પછી ઈદ્તન! 
ભરણપોષણનો શરઈ હુકમ 

સવાલ (ર૩૭૮) : છોકરીના રિશ્તેદારો તલાકની માંગણી માટે આવી રહયા છે, 
પરંત તેમાં બે જમાતા છે, જેમાંથી એકનું કહેવું છે કે અમે સામેથી તલાકતી માંગણી 
કરીએ છીએ, એટલા માટે તેના પતિ પાસેથી આપણે મહેર અને ઈદ્દતો ભરણ 
પોષણ ખર્ચ લેવો દુરસ્ત નથી. તેને માફ કરવું જરૂરી છે. અને આપણે તેની જેટલી 
પણ વસ્તઓ લીધી છે તે બધી વસ્તઓ આપણે તેતે પાછી આપવી પડશે. 

સવાલ એ છે કે આ જમાતનં કહેવં દરસ્ત છે ? અને એવી સરતમાં જો પતિ 
તલાક આપે તો શું તેના જિમ્મે ઓરતની મહેર અને ઈદ્દતનો ભરણપોષણ ખર્ચ 
જરૃરી થશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસ લ્લિમા 

ઓરત સામેથી તલાક માંગે, અને પતિ તેને તલાક આપવાનો ઈન્કાર કરે, 
એવી સરતમાં પતિને હક છે કે તે ખૂલઅમાં મહેર માફ કરવાનું કહે. 

એ જ પ્રમાણે પતિને એ પણ હક છે કે તેણે આપેલા ઘરેણાંને પાછા લેવાની 
માંગણી કરે, તેમજ તે ઈદ્તનો ભરણપોષણ ખર્ચ માફ કરવાની શરત લગાવે તો પણ 
જાઈઝ છે. (ફતાવ॥ા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૮૮, સૂરએ નિસાઅ : ૨૦) 

અલબત્ત પતિ જો તેને તલાક આપવામાં પહેલ કરે, તો ઓરત પોતાની મહેર, 
જયારે કે પત્તિએ હજુ સધી તેને અદા કરી ન હોય અને ઈદ્તના ભરણ પોષણ ખર્ચની 
માંગણી કરવાની પણ હકદાર છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) 

હકની માંગણી અને માકીનો આધાર પતિ અને પત્ની ૫૨ છે, ભલે તે માંગે 
અથવા તેને માફ કરી દે. (કે હકવાળાને હક માંગવાનો અને માફ કરવાનો હક છે.) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૬) તલાક પછી ભરણપોષણ ખર્ચની માફી અને મહેર 
પરત કરવાનો શરઈ હુકમ 
સવાલ ( ૨૩૭૯) : ઓરતતે પતિ પોતાના ઘરે પરત લાવવા ઈચ્છે છે, પરંત તેના 
ઘરવાળાઓ અને રિશ્તેદારો તેને મોકલતા નથી અને તલાક માંગે છે, તો શેં આવી 
સુરતમાં ઓરતને મહેર અને ભરણપોષણ ખર્ચ આપવો પડશે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 403 ખુલઅનું બયાન 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જો ઓરત પોતાના પતિથી કોઈ કારણ વગર તલાક માંગે છે તો પતિ એ કહે 
કે હું તને ખલઅ પ્રમાણે તલાક આપી દઈશ, એ શરતે કે ત મહેરની રકમ મને પરત 
કર (જો મહેર અદા કરી હોય) અથવા તેને માફ કરી દો, (જો મહેર ન આપી હોય) 
અતે હું ઈદતનો ખર્ચ (ભરણ પોષણ) પણ તમને નહીં આપં. જો ઓરત ઉપરોકત 
શરતો સાથે પાતાના પતિથી તલાક લેશે, તો પતિ તેની પાસેથી મહેરત્તી રકમ પરત 
લેવાનો હકદાર છે (જો આપી દીધી હોય) અને ઈદ્દતતનો નફકો (ભરણપોષણ ખર્ચ) 
પણ વાજિબ થશે નહીં. આ સરતતે ફક્હાએ કિરામત્તી પરિભાષામાં ખાલઅ (અથવા 
તલાક બિલ માલ) કહેવામાં આવે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૮૯) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છ. 

(૪) પત્તિ ગાંડો થઈ જાય તો પત્ની શું કરે ? 
સવાલ (૨૩૮૦) : હથોડા ગામના '' ઉસ્માન અબ્દર્રહમાન''ની છોકરી ''હતીફા 
બીબી” ની શાદી ''મેહબૂબ ગલામ ટેલર''ના છોકરાની સાથે લગભગ દોઢ વર્ષ 
પહેલા થઈ હતી, શાદીતા લગભગ એક વર્ષ પછી પતિતી માતસિક હાલત બગડી 
ગઈ, જેના કારણે તેણે છોકરી (હનીફા બીબી)ને મારીને તેના પિતાના ઘરે પરત 
મોકલી દીઘી, છોકરીને પોતાના પિયર (પિતાના ઘરે) આવવાના લગભગ છ 
મહીના થઈ ગયા છે. હજ સધી પતિએ કોઈ રકમ અને કોઈ ખર્ચ વગેરે આપ્યો 
નથી. છોકરીવાળાઓ તરફથી કેટલીયે વાર ઉકેલ લાવવાનં કહેવામાં આવ્યું, પરંત 
પતિ અને રિશ્તેદારો તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી, તેમત્તે એમ પણ કહેવામાં 
આવ્યં કે તમારો જે પણ અમારા પર હક છે. એટલે કે શાદીના અવસર પર 
આપવામાં આવેલા ઘરેણાં તમે લઈ લો અને અમારો જે કઈ હક તમારા ઝિમ્મે છે 
એટલે કે શાદી વખતે પિયરમાંથી આપવામાં આવેલ ફર્નેચર વગેરે, તે અમને આપી 
દો, આવં કહેવા છતાં પણ તેમના તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. પતિની માનસિક 
હાલત એટલી બધી ખરાબ છે કે તે કયારે શું કરી બેશે કંઈ કહી શકાય તહીં. 

સવાલ એ છે કે આવી હાલતમાં છોકરી (હનીફા બીબી) વિશે શરીઅતનો 
હકમ રું છે ? છોકરીના રિશ્તેદારો છોકરીને બીજી વાર કોઈ પણ સંજોગોમાં તેના 
પતિને ત્યાં મોકલવા માંગતા નથી. છોકરીના નિકાહને તોડી નાંખવાના મૂડમાં છે. 
કારણ કે જો એ છોકરીત્તે તેના પતિના ઘરે મોકલવામાં આવે તો પાતિતા ગાંડપણના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 404 ખુલઅનું બયાન 
કારણે તેના જીવનો પણ અતિ ભય છે. 
જવાબ ઃ હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલા મસ્અલામાં બહેતર આ છે કે છોકરી પોતાના પતિને ખુલઅ માટે 
તૈયાર કરે, એ રીતે કે છોકરી પોતાની મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ માફ કરી પતિથી 
છટકારો મેળવે, અને પતિ રાજી ખૂશીથી તે (પત્ની)ને તલાક આપી દે. 
(સૂરએ બકરહ : ર૨૯, ફંતાવા તાતારખાનિયહ : પ / ૫) 
જો પતિ ખલઅ કરવા માટે રાજી ન હોય, તો પત્ર હારા અમારો સંપર્ક કરશો. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૮) પતિ તરફથી ભરણપોષણ ન આપવાની સૂરતમાં 
ઓરત શું કરશે ? 
સવાલ (ર૩૮૧) : મારી છોકરીનો નિકાહ વેરાવળમાં મારા ભાણીયાની સાથે થયો, 
નિકાહ થવાને લગભગ પાંચ - છ વર્ષ થઈ ચકયા છે, પરંત હજુ સધી કોઈ અવલાદ 
થઈ નથી. 
બે મહીના સુધી બંને પતિ - પત્ની સાથે રહયા, ત્યાર પછી ઘરેલું ઝઘડાઓને 
લીઘે મારી છોકરી 'બીબી આંમિના' મારા ઘરે આવી ગઈ, અને અત્યારે તે મારી 
સાથે જ રહે છે. 
મારો ભાણીયો ગલામ હસેન મંબઈમાં કામ કરે છે, વેરાવળમાં મારી બહેન 
અને બનેવી છે, ઝઘડાની હકીકત મેં અહીંયાની જમાતના લોકો સામે બયાન કરી, 
સામે પક્ષે પોતાનો કોઈ જામીન રજૂ કર્યો નથી. જેના કારણે જમાતના લોકોએ 
પતિના જિમ્મે દર મહીને સાઈઠ રૂપિયા કપડા અને ખોરાકી પેટે આપવા જરૂરી 
ઠેરવ્યા હેતા. 
પરંત પતિએ હજ સધી એક રૂપિયો આપ્યો નથી, પતિ જમાતે કરેલ કરાર 
પર પણ અમલ નથી કરતો. 
છોકરીનો બધો સામાન પતિત્તા ઘરે છે, વકીલ મારફતે નોટિસ પણ 
મોકલવામાં આવી છે. 
સવાલ એ છે કે તેનો ઉકેલ કઈ રીતે કાઢવામાં આવે, ઉમ્મીદ છે કે સંતોષ 
કારક જવાબ આપવા વિનંતી છે. 
જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 405 ખુલઅનું બયાન 

સૌથી પહેલા તો બન્ને પક્ષો મળીને કોશિશ કરે કે પતિ- પત્નીનં ઘર આબાદ 
થાય, પરસ્પરની તકલીફ અને મન દુઃખને ભલી જઈ આપની છોકરીને પતિના ઘરે 
મોકલી આપો અને તમારા બહેન - બનેવી (છોકરીના સાસ અને સસરા) પણ ખૂશ 
દિલીથી પોતાની વહતે બોલાવે અને ખશીથી તેતું સ્વાગત કરે. (સૂરએ નિસાઅ : ૧૨૮) 

જો ઉપર દર્શાવેલ તરીકા પ્રમાણે સમાધાન ત થઈ શકે અને નિભાવની કોઈ 
સુરત ન હોય અતે ન તો છોકરો તલાક આપતો હોય, તો ખૂલઅ કરવામાં આવે, 
(ફતાવા તાતારખાનિયહ : પ / ૫) એટલે કે છોકરી પોતાની મહેર માફ કરી પતિને તલાક 
આપવા માટે તૈયાર કરે, જો પતિતા આપેલા ઘરેણા છે, તો તેને પણ પરત કરી દે 
અતે ઓરત દહેજમાં જે કંઈ સામાન (પિયરમાંથી) લાવી હોય, એ બધો સામાન 
પતિ ઓરતને સાંપી દે. 

જો પતિ ખલઅ કરવા રાજી ન હોય અને ઓરતને અધ્ધર રાખીને તેની ઉપર 
જલ્મ કરતો હોય તો પોતાના ગામની શરઈ પંચાયતમાં તેનો મકદદમો પેશ કરો. તેમાં 
ઓરત પોતાની ઉપર થતા જલ્મને સાબિત કરે. ત્યાર પછી શરઈ પંચાયત ઓરતના 
હકો અદા કરવાતતી તાકીદ કરે, તાકીદ કરવા છતાં જો પતિ ઓરતતા હકો અદા 
કરવા તૈયાર ન થાય તો શરઈ પંચાયત (તેમાં એક આલિમનું હોવું જરૂરી છે.) 
ફેસલો કરશે અને ઓરતતે પોતાના પતિથી અલગ કરશે. પછી ઓરત પોતાની ઈદ્દત 
પરી કરી બીજી જગ્યાએ પોતાના નિકાહ કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૯) તલાક આપવાનો તરીકો અને ઈદતનો ખર્ચ 


સવાલ (૨૩૮૨) : મારી શાદીને આશરે પાંચ વર્ષ થઈ ગયા છે, મારી પત્ની મારી 
સાથે શરૂઆતતા માત્ર નવ મહીના રહી, ત્યાર પછી મારી વાલિદા સાથે ઝઘડો - 
કંકાશ થવા લાગ્યો, જેના કારણે તે તેના ભાઈને ત્યાં ચાલી ગઈ, અને દોઢ વર્ષ સધી 
પોતાના ભાઈના ત્યાં રહી. પછી તેના ગામ (ઈટાલવા)ના બે પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો 
સાથે મારી પત્નીતે મારા ઘરે મોકલી આપી, પછી દસ મહીના સધી તે મારા ઘરે 
રહી, ત્યાર પછી પાછો એ જ ઝઘડો શરૂ થયો, જેથી તે પાછી તેના ભાઈના ઘરે 
ચાલી ગઈ, હું તેની દરેક શરત પુરી કરવા તૈયાર છું, પરંતુ તે પોતાની એક જ વાત 
પર અડગ છે કે તમે મને તલાક આપી દો, હાલાંકે હં તેને રાખવા માટે પણ તેયાર 
છું, પરંત તે તલાક જ માંગી રહી છે, તો મારે તેને કેવી રીતે તલાક આપવી જોઈએ ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 406 ખુલઅનું બયાન 
અતે ઈદતનો ખર્ચ કેટલો આપવો જોઈએ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

માં અને પત્ની (સાસ અને વહ) માટે જરૂરી છે કે ઘરતા માહોલને સુખી 
બનાવવા માટે એક બીજાની ભલોને જતી કરે. અને એક બીજાના હક્કો અદા 
કરવાની કોશિશ કરે, ઈન્શાઅલ્લાહ તેનાથી જીવન સખી અને સકૂનવાળ પસાર 
થશે. 

અકલમંદ લોકો સારી રીતે જાણે છે કે પરિસ્થિતિ બગડી જાય, અને એક 
સાથે જિંદગી ગુઝારવાની સૂરતમાં સાસને અમક બાબતોમાં તકલીફ થાય, તો પણ 
માક કરવાની આદત પાડવી જોઈએ, બન્નેમાં જો કોઈ કારણ સર ઝઘડો થઈ ગયો 
હોય, તો ઝઘડાતે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, નાતી તાની બાબતોને પકડીને 
બેસી રહેવં ન જોઈએ. 

જાતે પતિ અને તેની પત્નીમાં ઝઘડો હોય, તો પતિ - પત્નીમાંથી દરેકે 
દરગૃઝરની આદત બનાવી લેવી જોઈએ. પરંત જો ઝઘડો ઉગ્ન રૂપ ધારણ કરી લે કે 
મામલાને જાતે સંભાળવો મુશ્કેલ થઈ જાય તો બત્ને પક્ષો તરફથી બે હકમ નક્કી 
કરવામાં આવે, મર્દ પોતાની તકલીફને પોતાના હકમ સામે બયાન કરે અને ઔરત 
પોતાની તકલીફને પોતાના હકમ સામે રજૂ કરે. પછી બન્ને હકમ એક સાથે બેસીને 
તેમની કહેલી વાતો પર વિચારણા કરે અને બન્નેમાં સલેહ - સમાધાનનો કોઈ રસ્તો 
કાઢી આપે. ઈન્શાઅલ્લાહ જરૂર ફાયદો થશે. 

જો હકમો દ્વારા પણ સમાધાન શક્ય ન બતે તો અંતે પાંચ રૂપિયાના સ્ટેમ્પ 
પેપર પર એક લખાણ લખી ત્રણ માણસોની સહી લઈ ઓરતના હવાલે કરી દે, 
ઓરત તરફથી બે અથવા ત્રણ માણસોની સહી લઈ લેવી જોઈએ. લખાણ નીચે 
પ્રમાણે છે. 

' હૈં સહી કરનાર નામ સાદિક પાંડોર ઈટાલવાવાળા'' મારી પત્નીત્તા બધા 
હક્કો અદા કરી રહયો છં અને હવે પછી પણ અદા કરવા રાજી છું. તેમ છતાં મારી 
પત્તી મારાથી તલાકની માંગણી કરી રહી છે. હું તેની માંગણીના કારણે તેને એ 
શરતે તલાક આપી રહયો છં કે તે પોતાની મહેર (જે હજ સધી અદા કરવામાં આવી 
નથી) અને ઈદ્દ ખર્ચ માફ કરી દે.'' (ફતાવા તાતારખાનિયહ : પ / પ, હિદાયા કી શર્હે 
બિદાયતલ મબ્તદી: ૨ / ૨£૧) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 407 ખુલઅનું બયાન 
સાક્ષીઓની સહી : 

ધે કી એ 

ઓરત તરફથી આ રીતે લખવામાં આવશે ઃ 

'' હું મારા પતિ તરફથી મારા ઉપર લગાવેલી શરતો (મહેર અને ઈદ્દતનો 
ખર્ચ માફ કરવો) સહિત મારા પતિથી તલાક લઈ રહી છં. હવેથી મારો તેના ઝિમ્મે 
કોઈ હક રહેશે નહીં. 

સાક્ષીઓની સહી 

૧. ઇફ જે? કન્‍ન્ક ૦ (3... 

આ રીતે ત તલાક આપવામાં વિ તો ર એક તલાકે બાઈને ત પંદર, તેને 
શરીઅતની પરિભાષામાં 'ખલએઅ” કહે છે. હા ! જો પતિના ત્રાસથી કંટાળીને 
ઓરત તલાક માંગી રહી છે, તો પતિએ મહેર પણ અદા કરવી જોઈએ અને ઈદ્તનો 
ખર્ચ પણ આપવો જોઈએ. તેની માકીની શરત લગાવવી દુરસ્ત નથી. (રદુલ મુહતાર 
અલા દારરિલ મુખ્તાર : ૩ / ૪૪૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૦) ઓરત તરફથી તલાકની માંગણી અને 

ભરણપોષણનો હુકમ 
સવાલ (૨૩૮૩) : પતિ - પત્નીમાં નિભાવ થતો ન હતો, જેના કારણે પત્નીએ 
પતિ પાસે તલાકની માંગણી કરી, પતિએ પોતાની ખુશીથી તેને તલાક આપી દીધી. 
હવે છોકરાના ઘરવાળા કહે છે કે છોકરીએ જાતે તલાકતી માંગણી કરી હતી. માટે તે 
પોતાના પાંતે પાસેથી તલાક પછી પોતાની ઈદ્તના ભરણપોષણ (ખર્ચ) ની હકદાર 
નથી, એટલા માટે છોકરાવાળાઓ છોકરીને ઈદ્તનો ભરણપોષણ ખર્ચ આપવાની 
ના પાડે છે. 

સવાલ એ છે કે શં એવી હાલતમાં ઓરત પોતાની ઈદ્દતતતો ખર્ચ લેવાની 
હકદાર છે ? શરીઅતની દ્રષ્ટિએ જવાબ આપવા વિનંતી છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલ મસ્અલામાં ઓરતે પોતાના પતિથી તલાકની માંગણી કરી છે, અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 408 ખુલઅનું બયાન 
પતિએ પોતાની ખૂશીથી ઓરતને તલાક આપી દીધી છે, અને તેણે તલાક આપતી 
વખતે ઓરત પર કોઈ શરત પણ લગાવી નથી માટે પતિ માટે જરૂરી છે કે તે 
પોતાની ઓરતતે મહેર અતે ઈદ્દતનો ખર્ચ અદા કરી દે અને ઓરતને પણ માંગણી 
કરવાનો હક છે. 

અલબત્ત તલાક આપતા પહેલા પતિએ આ શરત લગાવી હોય કે હં તો તને 
મારી પત્ની બનાવી રાખવા અને તારા બધા હક્કો અદા કરવા માટે તૈયાર છં. પરંત 
જો ત્‌ મારી સાથે રહેવા માંગતી તથી અને તલાકની માંગણી કરે છે, તો હું તને એ 
શરતે તલાક આપં છું કે ત્‌ પોતાની મહેર અને ઈદ્તનો ખર્ચ માફ કરી દે, ત્યાર પછી 
ઓરતે તે શરત મંજૂર કરી લીધી, ત્યાર પછી પતિએ તેને તલાક આપી તો તલાક 
થઈ જશે. અને પતિ પર મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ આપવો વાજિબ અને જરૂરી નથી, 
તેને શરીઅતની પરિભાષામાં ''ખુલઅ'' કહે છે. (અલજવરહિરતૃન્નથ્યિરહ : ર / ૫૯) 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૧) ઓરતનું તલાકની માંગણી પર, ખુલઅ માટે રારે થવું 
સવાલ (૨૩૮૪) : મારી શાદી બોધાનમાં થઈ છે, હું મારી પત્ની સાથે રહીને ઘર 
વસાવવા માંગં છં, પરંત મારી સાસરીવાળા અને જાતે મારી પત્ની રાજી નથી કે તે 
મારી સાથે રહે બલકે તે તલાકંની માંગણી કરી રહયા છે, પૂછવાનું એ કે શં હં તેમની 
તલાકની માંગણી પર ખલઅ માટે રઝામંદી જાહેર કરી શકુ છં. અને એવં કહી આપું 
કે હું એક શરતે તમતે ખલઅ અને છુટકારો આપીશ કૅ તમે મારી મહેર અને ઈદ્તનો 
ખર્ચ માફ કરી દો, જો તમને મંજુર હોય તો હું ઓરતતે ખૂલઅ માટે તેયાર છું, તહીં 
તો નહીં. 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિ - પત્ની એક બીજાના હક્કો અદા કરીને પ્યાર અને મહબ્બતથી રહે, 
એક બીજાના હક્કો અદા કરવામાં જો કોતાહી થઈ જાય, તો દરગઝરની આદત 
બનાવે, તેનાથી તઅલ્લુક મજબૂત થશે, તેમ છતાં જો પતિ - પત્નીમાં અનબન થઈ 
જાય તો બહેતર છે કે બન્નેના રિશ્તેદારો બંનેમાં સ્લેહ કરાવવાની કોશિશ કરે, તેમ 
છતાં જો તઅલ્લુક દુરસ્ત ન થાય તો પતિ - પત્ની પરસ્પર બહેતર તરીકાથી અલગ 
થઈ જાય, કે પતિ એવા તોહર (પાકીતા દિવસોમાં) પત્નીને માત્ર એક તલાક આપે, 
જેમાં તેણે પત્નીથી જિમાઅ (સંભોગ) ન કર્યો હોય, જો કે તલાકનો અમલ અપ્રિય 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 409 ખુલઅનું બયાન 
છે, પરંત મજબરીના દરજામાં તેતે ઈખ્તિયાર કરવાની પરવાનગી છે, હઝૂર (સલ.) 
નું ફરમાન છે : જાઈઝ કામોમાં સૌથી અપ્રિય કામ અલ્લાહ તઆલાતી નજીક તલાક 
છે. (સુનને અબૂદાઉદઃ ૧ / ર૯૬) 

કયારેક એવં થાય છે કે પતિ પત્નીને રાખવા તૈયાર હોય છે, અને તેના દરેક 
હક્કો અદા કરવા ચાહે છે, પરંતુ ઓરત રહેવા માંગતી નથી, અને પતિથી તલાકની 
માંગણી કરે છે કે મને તલાક આપી દો. અને તે ઓફર કરે છે કે મારી જે મહેર 
આપના જિમ્મે છે, હું તેને અને ઈદ્તના ખર્ચને માફ કરું છેં. જો પતિ તેને કબલ કરી 
લે, અને તલાક આપી દે, તો એક તલાકે બાઈન થઈ જશે. શરીઅતમાં તેને 
'ખલઅ'' કહેવામાં આવે છે. આ સરતમાં પતિએ ઓરતને જે મહેર આપી છે તે 
પતિને પરત કરી દે. અને એમ પણ કહી દે કે હું ઈદ્તનો ખર્ચ નહીં લઉં, બહેતર છે 
કે પતિ - પત્ની બે ગવાહોની સામે એક ખુલઅનામં લખાવી લે. જેમાં બંને તરફથી 
લખવામાં આવે કે હું ઉપર લખેલ શરતોને કબૂલ કરં છું તો તેનાથી તલાકે બાઈન 
થઈ જશે. આવી સરતમાં ઈદ્દત ગઝારી બીજો નિકાહ કરી શકે છે. 

(હિદાયા કી શર્હે બિદાયા : ર / ૨૬૧) 

અથવા પતિ પત્નીને લખાણ આપી દે કે મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ માફ 
કરવાની શરત સાથે અને એ શરત સાથે કે તમે દુન્યવી કોર્ટમાં મારા વિરદ્ધ 
ભરણપોષણનો કેસ કરી કોઈ રકમ વસૂલ કરો તહીં, તો હૈ તને એક તલાક આપી 
દઈશ, ઓરત તેને કબૂલ કરી લે તો આ સરતમાં પણ એક તલાકે બાઈન લાગી જશે. 
ઓરત ઈદ્દત ગૃઝારી બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરી શકે છે, અને પતિ કોર્ટના ચક્કર 
ખાવાથી બચી જશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧ર) ઓરતની માંગણી પર ખુલઅનો હુકમ 

સવાલ (ર૩૮૫) : એક મોલવી સાહેબતી પત્ની ત્તાફરમાત્ત છે, તેમ છતાં મોલવી 
સાહેબ તેને (નિકાહમાં) રાખવા ચાહે છે, પરંત ઓરત રહેવા માંગતી નથી, અને 
તલાક માંગે છે, ઓરત દાઢી અતે શરઈ લિબાસથી નફરત કરે છે, હવે મૌલાના એવં 
કહે છે કે જો તૃ મતે આટલી રકમ આપી દે તો હું તને તલાક આપી દઈશ, તો શું આ 
રીતે રકમ લઈ તલાક દવી જાઈઝ છે ? 

જવાબ ઃ હાંમેદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સવાલમાં ઓરતની જે હાલત બયાન કરી છે, તેનાથી માલૂમ થાય છે કે જુલમ 
ઓરત તરફથી છે, આ હાલતને શરીઅતમાં ''ખલએઅ'' કહેવાય છે. માટે પતિએ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 410 ખુલઅનું બયાન 
જેટલી મહેર પત્નીને આપી હતી, એટલી રકમ માંગી શકે છે, તેથી વધ રકમ લેવી 
મકરૂહ છે. જેમકે હિદાયામાં છે : 


(હ: પક. .“૫- 5૫,91૪), 

અતે ઓરતે તોબા અને ઈસ્તિગ્ફાર કરવું જોઈએ, કારણ કે તેને ઈસ્લામના 
પ્રતિક (શિઆર) થી નફરત છે, માટે ઈમાનથી નીકળી જવાનો પણ ખતરો છે. 

નોંધ : વર્તમાન સમયમાં કાયદા કાનૂનથી બચવા માટે પતિ ઓરતથી 
ખુલઅનામું લખાવી લે, જેથી ઔરત ઈદ્દ પછી પાતિ પાસે ભરણપોષણ ખર્ચની 
માંગણી નહીં કરે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૧૩) તલાકનો હક સૉપવો અને ખુલઅ પતિ પર જરૂરી નથી 
સવાલ (૨૩૮૮) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ આ વિશે કે અબ્દુસ્સમદની 
પત્નીને તેના વાલિદેન ડિલેવરી માટે પોતાના ઘરે લઈ ગયા, આજે તેને ૨ વર્ષ થઈ 
ગયા, પરંતુ છોકરીના પિતાએ છોકરીને પરત મોકલી નથી, હવે છોકરીના પિતાનું 
કહેવં છે કે ત્રણ શરતો કબૂલ કરો. 

(૧) તમે તમારા પિતાને સાથે લઈને આવો, 

(૨) તલાકનો હક લખી દો. 

(૩) ખુલઅ કરી લો. 

શરત નંબર (૧) તો એટલે લગાવી છે કે વાલિદ સાહેબ ત્યાં જવા માટે રાજી 
તથી. 

શરત નંબર (ર) પ્રમાણે છોકરીના પિતાનં કહેવં છે કે મારી છોકરીને 
અબ્દસ્સમદના ઘરે કોઈ તકલીફ નથી, તેના ગવાહ જે માણસો સાથે આવ્યા હતા તે 
છે. તો પછી તલાકતો હક લખવાનો શું અરથ ? 

શરત નંબર (૩) ખલઅ કરવં અબ્દુસ્સમદ પસંદ કરતો નથી એ શરત પર કે 
છોકરીના વાલિદદેન દસ હજાર (૧૦૦૦૦) રૂપિયા ખલઅના બદલામાં આપે તો 
આ વસ્ત અબ્દુસ્સમદ માટે જાઈઝ છે અથવા નહીં ? છોકરીના પિતા કહે છે કે અમે 
કોર્ટ દ્રારા તલાક લઈશું, શરીઅતની દ્રષ્ટિએ કોર્ટથી તલાક લેવી જાઈઝ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

શરીઅતે મઢમ્મદીમાં તલાક આપવાતો હક મઈને આપવામાં આવ્યો છે, મઈ 
જાતે પણ આ હકને અદા કરી શકે છે અને બીજાને પણ તલાકનો હક સૉંપી શકે છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 411 ખુલઅનું બયાન 
જેને ''તફવીઝે તલાક'' કહે છે, તો મદનં તલાક આપવાનો ઈન્કાર કરવો અને 
ઓરતને તફવીઝે તલાક (તલાકનો હક સોંપવા)થી ઈન્કાર કરવો જાઈઝ છે. કારણ 
તલાક માત્ર મર્દનો હક છે. (દર્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / ૨૩૦) 

જો કોર્ટમાં કેસ કરી, પતિની મરજી વગર તલાક અપાવી તો શરઈ તલાક થશે 
તહીં, ઓરતની બીજા મરદ સાથે શાદી કરવી હરામ થશે. 

શરત (૧) પ્રમાણે અબ્દુસ્સમદના પિતા જાય અને સાંભળે કે છોકરીના પિતા 
શું કહેવા માંગે છે ? ઉમ્મીદ છે કે અલ્લાહ તઆલા કોઈ બહેતર રસ્તો પેદા કરી દે. 
(સૂરએ નિસા : ૧૨૮, સૂરએ નિસાઅ : ૩૫ આસાન તર્જમા 'મફતી મહમ્મદ તકી ઉસ્માની) 

જો પતિમાં કોઈ એવી ખામી ન હોય, જે ખલઅતતે દાવત આપનાર હોય, તો 
ઓરત માટે ખલઅની માંગણી કરવી સારી નથી, અને અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) 
તરફથી વઈદ આવી છે, આપ (સલ.) નં ફરમાન છે : સખત જરૂરત વગર 
'ખ્લઅ'ની માંગણી કરનાર (ઓરત)પર જન્નતની ખશ્બૂ હરામ છે. અહમદ, 
તિરમિઝી, ઈબ્ને માજહ, ઈબ્ને દાવદ અને દારમીએ આ રિવાયત કરી છે. 

(મિશ્કાતલ મસાબિહ :ઃ ૨ / ૯૭૮, હદોસ ન. ૩૨૭૯) 

પરંત જયારે ઓરત ખુલઅ કરવા માંગે છે, તો અબ્દસ્સમદની દસ હજાર 
ર્‌પિયાની માંગણી કરવી દરૃસ્ત નથી, જેટલા રૂપિયાની મહેર આપી છે, એટલા 
રૂપિયાની જ માંગણી કરી શકે છે, વધારે રકમની માંગણી કરવી મકરૂહે તન્ઝીહી છે, 
જો પતિ તરફથી જલમ અને અત્યાચાર કરવામાં આવતો હોય, તો વધારાની માંગણી 
કરવી હરામ છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


૦ હ? શ ઝરી કે 35 ૬ કયી કે હાડ પ ૬ ઈ 1. 2 દઉ ક હઝ 
ઝાડ પર્ક) હદ સ૯*૨૭ ૬પ પ્ર છો ( હુ) હગ હુ હરક 
કઝ) કીન 2 18 દઇ. છો ઝં દડિણ હાં) ડક હાડ પોક 
“છ ક#ઝ ઝે * હાડ કન હં? & ઝક ઝો ક છાડ પ ગ બં હો, 
29૨ પાકે ઝં ધશ છા: ઇક & પ્ર પ્ર) હોં? * જબ્ જ્ઝ, વ 
#ડી5 4 કટકો જી ઉડછટ અફ, ઝત મડે કે હરે 

* ૦૪1 2,5»2-1 હું 155% 3.5; હડ _-: ક્ર, છો પ૩; 
તર્જેમો : તલાક પછી રજૂઅ કરવં એ નિકાહને પોતાની હાલત પર બાકી રાખે 
છે. આ ત્યાં સુધી રહેશે જયાં સુધી ઓરત ઈદ્દતની હાલતમાં હશે. આવું જ 
તબ્યિતુલ હકાઈકમાં છે. અને રજઅતના ખે પ્રકાર છે : રજઅતે સત્તી અને 
રજઅતે બિદઈ. રજઅતે સુન્ની આ છે કે મોઢાથી બોલીને રુજૂઅ કરે અને સાથે 
સાથે આ રજઅત પર બે વ્યકિતઓને ગવાહ પણ બનાવી લે, અને ઓરતને 
એની ખબર પણ હોય. જયારે ઓરતથી બોલીને રુજૂઅ કર્યું દા.ત. પોતાની 
તલાકવાળી પત્નીને ઈદ્ત દરમિયાન કહયં : ''મેં તારાથી રજૂઅ કરી લીધૂં 
અથવા મેં મારી પત્નીથી રુજૂઅ કરી લીધ. અને જો તેના પર બે ગવાહો બનાવ્યા 
નથી અથવા બે ગવાહોને ગવાહ તાં બનાવ્યા પરંત ઓરતને આ રજૃઅ કરવાની 
ખબર નથી તો આ રજઅતે બિદઈ કહેવાશે. જે સન્નતની વિરૃદ્ધ છે. પરંતુ આ 
બંને સરતોમાં રજૂઅ સહી થઈ જશે. અને જો પોતાની પત્નીથી અમલથી રજૂઅ 
કર્યું દા.ત. તલાકવાળી પત્નીથી ઈદ્દત દરમિયાન સંભોગ કરી લીધો અથવા તેને 
શેહવત સાથે ચંબન કર્યુ, અથવા તેની શર્મગાહ તરફ કામવાસનાની નજરે જોયું 
તો આવો વ્યાકેત શરઈ રીતે અમારી નજીક પોતાની પત્નીથી રૃજૂઅ કરનાર 
સમજવામાં આવશે. પરંત આ અમલથી પોતાતી પત્નીથી ર્‌જૂઅ કરવું મકરૃહ 
છે. એટલા માટે અમલથી રજૂઅ કર્યા પછી મસ્તહબ અતે અફઝલ આ છે કે આ 
રજઅત પર બે વ્યકિતને ગવાહ બનાવી લે. આવં જ જવહિરતત્નય્યિરહમાં છે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૬૮) 


રજઅતનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિંચ્ચયહ ભાગ : પ 413 રજઅતનું બયાન 


રજઅતનું બયાન 
(૧) હલાલા વિશે અમુક સવાલો 

સવાલ (ર૩૮૭) : એક માણસે લગભગ ૭ વર્ષ પહેલા પોતાની પત્નીને તલાકે 
મગલ્લઝા આપી હતી. પરંત અત્યારે બન્ને પતિ - પત્ની સંતાનો ખાતર બીજી વાર 
નિકાહ કરવા ચાહે છે. એટલે જાહેર છે કે તેના માટે હલાલો કરવો જરૂરી થશે. પરંત 
તેમાં અમુક સવાલો છે : 

(૧) એવો માણસ હલાલો કરી શકે છે, જેતા [િકાહમાં તે ઓરતની બહેન 
(સાળી) હોય, કારણે એવું કરવામાં આવ્યં છે, તો હલાલો થયો કે નહીં ? 

(ર) શું હલાલામાં સંભોગ જરૂરી છે ? જો સંભોગ વગર બીજો પતિ તલાક 
આપી દે તો શું હકમ છે ? 

(૩) હલાલા માટે તલાકની શરત સાથે નિકાહ જાઈઝ છે અથવા નહીં ? 

(૪) હલાલો કરાવનાર પ્રથમ પતિને કોઈ ગનોહ થશે ? 

(૫) તલાકના સાત વર્ષ થઈ ગયા છે, તો શં અત્યારે પણ હલાલામાં ઈદ્ત 
ગુઝારવી જરૂરી થશે ? વિગતવાર જવાબ આપશો ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

(૧) જયારે પતિએ ઓરતને ત્રણ તલાકો આપી છે, તો હલાલા વગર ઓરત 
તેના માટે હલાલ નહીં થાય, અતે સવાલમાં લખેલી વિગત પ્રમાણે હલાલો કરનારત્તા 
નિકાહમાં ઓરતની બહેન છે, જેથી નિકાહ સહીહ ન હોવાના કારણે હલાલો દુરસ્ત 
થશે નહીં. (અલજામિઉલ લિઅહકામિલ કુર્બાન ઃ ૩ / ૧૪૭, ફંતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૩) 

(ર) હલાલા માટે બીજા પતિનં સંભોગ કરવં જરૂરી છે, સંભોગ કર્યા વગર 
ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ થશે નહીં. (સહીહ બખારી : ર / ૮૦૧ હદીસ નં. ૫૩૧૭, 
મુસ્લિમ : ૧/ ૪૬૩, હંદીસ નં. ૧૧૧ - ૧૪૩૩) 

(૩-૪) નિકાહ વખતે તલાકની શરત લગાવવી ગુનાહનું કામ છે. (સનને અબ્‌ 
દાઉદ : ૧/ ર૮૪, હદીસ નં. ર૦૭૬, ઈબ્ને માજઠ : ૧ / ૧૩૯, હદીસ નં. ૧૯૩૫) (માત્ર 
સદભાવના ખાતર કોઈ માણસ કોઈ શરત વગર નિકાહ કરી લે અને સંભોગ કયાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 414 રજઅતનું બયાન 
પછી તલાક આપી પ્રથમ પતિ માટે ઓરતને હલાલ કરી ઇે, તો આ જાઈઝ છે, 
બલકે ખેરખ્વાહી કરવા બદલ સવાબનો હકદાર થશે.) હવે શરતવાળા નિકાહમાં જે 
પણ શરીક થશે તે બધા ગૃનેહગાર થશે, હાં નિકાહ થઈ ગયા પછી શરત કરી શકાય 
છે, પરંત શરતી (શરત કરનાર) નિકાહમાં સંભોગ કર્યા પછી તલાક આપવાથી 
હંલાલો થઈ જાય છે, ઈદ્દત ગઝાર્યા પછી પ્રથમ પતિ આ ઔરત સાથે નિકાહ કરી 
શકે છે. (સુનને અબૂ દાઉદ : ૧/ ર૮૪, હદીસ નં. ૨૦૭૮, ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૩૯, હદીસ નં. 
૧૯૩૫) 

(૫) હા, બીજા પતિ દ્વારા તલાક આપ્યા પછી ઈદ્દત ગઝારવી જરૂરી છે, 
જયાં સધી ઈદ્દત ગુઝરશે નહીં, પ્રથમ પતિ માટે ઓરત હલાલ થશે નહીં. (સુનને અબૂ 
દાઉદ : ૧/ ર૮૪, હદીસ નં. ૨૦૦૬, ઈબ્ને માજહ : ૧ / ૧૩૯, હદીસ નં. ૧૯૩૫) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(ર) બે તલાક પછી, બીજી વાર નિકાહ કરવ માટે 
હલાલાની જરૂરત નથી 
સવાલ ઃ (ર૩૮૮) ઃ એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ગુસ્સામાં બે વાર તલાક આપી 
દીધી. આ બતાવને લગભગ દોઢ વર્ષ થઈ ગયં, તે ઓરતથી બે બાળકો પણ છે, હવે 
તે વ્યકિત તે ઓરતને પાછી નિકાહમાં લાવવા ચાહે છે, તો આ વિશે શરીઅતનો 
હકમ શુંછે? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલ મસ્અલામાં જયારે પતિએ (માત્ર) બે તલાક આપી છે, તો નવો નિકાહ 
કરી મતલ્લકા (તલાક થયેલ ઓરત) ને ફરીવાર પત્ની બનાવી શકે છે, આ સુરતમાં 
માત્ર ગવાહોની હાજરીમાં નિકાહ પઢવા જરૂરી છે, હલાલાની જરૂરત નથી, જો ત્રણ 
તલાક આપી દેત, તો હલાલાની જરૂરત પડતી, બે તલાકમાં હલાલાની જરૂરત 
તથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭ર, દર્રે મુખ્તાર મઅ રહ્દિલ મુહતાર : ૩ / ૪૧૫, 
બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૮૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૩) હલાલા માટે, હલાલાની' નિચ્યત જરૂરી નથી 

સવાલ (ર૩૮૯) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી, ત્યાર પછી 
ઈદ્ત ગજારી, તેણે બીજી જગ્યાએ નિકાહ કર્યા, ત્યાર પછી બે વર્ષ પછી બીજા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 415 રજઅતનું બયાન 
પતિએ પણ તેને તલાક આપી દીધી, હવે તે પ્રથમ પતિ સાથે નિકાહ કરવા ઈચ્છે છે. 
તો તેમાં હલાલાની જરૂરત રહેશે કે આ બીજો નિકાહ હલાલા માટે કાકી છે ? 

જવાબ ઃ હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલ મસ્અલામાં ત્રણ તલાકવાળી ઓરતે બીજા નિકાહ કર્યા, અને ત્યાં 
(બીજા પતિ સાથે) બે વર્ષ રહી, તો જો આ બીજા પતિએ તેની સાથે સંભોગ કર્યો 
હોય, અને ઓરત તેનો ઈકરાર કરતી હોય, અને તલાક પછી તેની ઈદ્ત પણ ખતમ 
થઈ ગઈ હોય, તો હવે પ્રથમ પતિ સાથે નિકાહ જાઈઝ છે. કારણ કે હલાલો દુરસ્ત 
થઈ ગયો છે, તેમાં કોઈ નિષ્યતની જરૂર નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૪૭૩, ૪૭૫] 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 

(૪) તલ'કે રજઈમાં જો પ#તિ રજૂઅનો દાવો કરે અને 
પત્ની ઈન્કાર કરે તો ? 

સવાલ (ર૩૯૦): એક વ્યકિતએ પાંતાની પત્નીને એક તલાક આપી અને તેના બે 
દિવસ પછી રુજૂઅ કરી લીધા, ઓરત પણ આ રુજૂઅ કરવાથી ખુશ હતી અતે બંતે 
પતિ - પત્ની સાથે રહેવા લાગ્યા, આ વાતની ખબર ઓરતના ઘરવાળાઓને 
બિલ્કુલ ન હતી, પરંત્‌ ઓરત જયારે પોતાતા પિયરમાં ગઈ, તો ખબર નહીં તેને શું 
થયું કે તેણે તલાકનો દાવો કર્યો તેમજ રજૂઅનો પણ ઈન્કાર કર્યો, હવે પતિ તે 
ઓરતને બોલાવે છે, પરંત તેના ઘરવાળાઓ ઓરતતે મોકલતા નથી, તો આવી 
સૂરતમાં શરીઅતનો હકમ શં છે ? શં ઓરતતી વાત આ બાબતે ભરોસાપાત્ર 
ગણાશે? જો ભરોસાપાત્ર છે, તો બીજી વાર નિકાહ કરવો હોય તો તેમાં હલાલાત્તી 
જરૂરત પડશે કે નહીં ? યાદ રહે કે આ તલાકને સાત મહીના થઈ ગયા છે, 
વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપવા વિનંતી, 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પુછેલ સરતમાં મનો દાવો છે કે તેણે તલાકે રજઈ પછી રજૂઅ કરી લીધા 
હતા, જયારે કે ઓરત રુજૂઅની ના પાડે છે. તો પતિએ પોતાના રુજૂઅ કરવાના દાવા 
પર બે ગવાહ પેશ કરવા જરૂરી છે, જો તેણે બે ગવાહો રજૂ કરી દીધા તો તેનો રજૂઅ 
વિશેનો દાવો વિશ્વાસ પાત્ર ગણાશે અને ઓરત તેના નિકાહમાં રહેશે. પરંત જો તે 
પોતાના દાવા પર ગવાહ તન પેશ કરી શકે અને ઈદ્ત પૂર્ણ થઈ ગઈ તો ઓરતની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 416 રજઅતનું બયાન 
વાત કસમ સાથે ભરોસા પાત્ર ગણાશે. (સુનને તિરમિઝી : 1 / ર૪૯, હદીસ નં. ૧૪૪૨, 
રદુલ સૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૪૦૧,૪૦૨) એટલે કે જો ઓરત કસમ ખાય કે 
(મારા) પતિએ ઈદ્તમાં કોઈ રુજૂઅ કર્યા નથી અને ઈદતનો સમય પૂર્ણ થઈ ગયો, 
તો બંને દરમિયાન જુદાઈ (તલાક) થઈ જશે. 

ત્યાર પછી બત્તે પરસ્પર નિકાહ કરવા પર રાજી અતે તૈયાર હોય તો 
હલાલા વગર નવો નિકાહ કરી શકાય છે. તેમાં હલાલાની કોઈ જરૂરત નથી. (દર્રલ 
મુખ્તાર મઅ રહઠ્દિલ મુહતાર : ૩ / ૪૦૯, બદાઈઉસ્સતાઈઅ : ૩ / ૧૮૮) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૫) તલાકે રજઈનો હુકમ અને રજઅતનો તરીકો 
સવાલ (૨૩૯૧) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન અને મકતીયાને કિરામ આ 
મસ્અલામાં કે.... 

મેં મારી પત્ની સકીના (રહેવાસી માણેકપર)ને ધમકાવવા ખાતર તારીખ ૧૭ 
માર્ચ ૧૯૮૩ ઈસ્વીના રોજ તલાક આપી હતી, અત્યારે તે તેના પિયર (માતા 
-પિતાના ઘરે) માં રહે છે. 

ત્યાર પછી તારીખ ૨૭ મે ૧૯૮૩ના રોજ બીજા મહોલ્લામાં એક સંબંધીના 
ઘરે મારી અને તેની મુલાકાત થઈ, ત્યાં મેં તેને સાક શબ્દોમાં કહયું હતું કે મેં તને જે 
તલાક લખી છે, તેને ગણવી નહીં. હં તે તલાકને પરત લઉં છું. તે સમયે ત્યાં માત્ર 
ઓરતો જ હાજર હતી, પરષોમાંથી કોઈ ન હતં. 

ત્યાર પછી બીજા દિવસે તારીખ ૨૮ મે ૧૯૮૩ના રોજ મારી પોતાની પત્ની 
સકીના સાથે બિલીમોરા ખાતે મુલાકાત થઈ, ત્યાં પણ મેં તેને આજ શબ્દો કહયા કે 
મેં તત્તે જે તલાક આપી છે, તંને શુમાર કરવી નહીં. હું તે તલાકથી રુજૂઅ કરું છું. 
અને રુજૂઅના આ શબ્દો બોલતી વખતે બે મૃસલમાન ભાઈ ''ઈસ્માઈલ ભાઈ અને 
કાસિમભાઈ'' ત્યાં હાજર હતા, તે પણ આ વાતત્તા સાક્ષી છે. 

ત્યાર પછી તારીખ ૧ / જુન ૧૯૮૩ ઈ.સ. ના રોજ હું મારી સાસરીમાં પણ 
ગયો, અને પતિ - પત્નીવાળં ચંબન વગેરે બધ કર્ય, સમાગમ સિવાય, (એટલે કે 
હમબિસ્તરી કરી નથી.) કારણ કે તેને ટીબીની બીમારી છે, અતે ડોકટરોએ 
સમાગમની મનાઈ કરી છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 417 રજઅતનું બયાન 

આ સંપૂર્ણ વિગતને સામે રાખી બતાવો કે તે ઓરત મારા 4િકાહમાં બાકી છે 
કે નહીં ? અને જે તલાક આપી છે તે ભરોસાપાત્ર છે કે નહીં ? બસ આ જ ગરજ છે, 
ઉમ્મીદ છે કે જવાબ આપી શક્રિયાનો મોકો આપશો. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) તમારે તલાકનામાતી નકલ મોકલાવવી જોઈતી હતી. 

(૨) જો તમારી આ હકીકત સાચી છે, કે આપે માત્ર એક તલાક લખી હતી, 
તો એક તલાકે રજઈ થઈ જશે. (હિદાયા કી શર્હે બિદાયા : ૧ / રરપ, અલ ઈખ્તિયાર 
લિતઅલીલિલ મખ્તાર : ૩ / ૧૨૫) ઓરત જયાં સુધી ઈદ્દતમાં રહેશે તમે તેને તમારી 
પત્ની બતાવી શકો છો. (હિદાયહ કી શહે બિદાયા : ર / રપ૪, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦, 
જવહિરતુન્નષ્યિરહ : ૨/૩૩) 

તારીખ : ર૮ / મે ૧૯૮૩ ના રોજ બે માણસોની રૂબરૂ આપે આરતતતે 
સંબોધીને કહયં : હં તલાકને પાછી લઉ છું, તો તે સમયે જો ઓરત ઈદ્દતમાં હશે તો 
રજઅત થઈ જશે (એટલે કે તલાક પાછી ખેંચાઈ જશે) અને ઓરત તમારા 
નિકાહમાં આવી જશે, પરંત શરત એ કે ઓરત તમારી વાતને માન્ય રાખે. (હિદાયા કી 
શર્હે બિદાયા : ર / ર૫૫, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) જો તે તમારી વાતને સ્વીકારતી 
નથી તો બે ન્યાયી ગવાહોની ગવાહીથી રજઅત થઈ જશે. 

(મબ્સૂતઃ € / ૨૩, બહરરરાઈક : : ૪ / ૫૬) 

જો ઈદ્દત પૂરી થઈ ગઈ હોય અથવા બે દીનદાર ગવાહો ગવાહી ન આપે તો 

ઈદ્દતત પૂર્ણ થવા પર માત્ર નવા નિકાહ કરી લેવા કાકી છે, તેમાં હલાલાની જરૂરત 
તથી. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ૪૦૯, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩/ ૧૮૮) 

નોંધ : મારી સલાહ છે કે આપના ગામમાં મકતી ઈસ્માઈલ કછોલવી સાહેબ 
મોજૂદ છે, તેમની રૂબર્‌ મુલાકાત કરી આ મસઅલો હલ કરાવી લો. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(*) તલાક આપ્યા પછી ઓરતને નિકાહમાં પરત 
લાવવાનો શરઈ હુકમ 
સવાલ (૨૩૯૨) : ફાતિમા નામની એક ઓરતના નિકાહ દાવદ નામના છોકરા 
સાથે થયા હતા. નિકાહના થોડા દિવસો પછી દાવ્‌દે કાતિમાને તલાક આપી દીધી, 
આ બનાવને આશરે બે વર્ષ થઈ ગયા છે, હવે આ ઓરત પોતાના પતિ સાથે હલાલો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 418 રજઅતનું બયાન 
કર્યા વગર ફરીવાર નિકાહમાં આવી શકે છે કે તહીં ? જયારે ઓરત દાવદતતા 
નિકાહમાં હતી, ત્યારે તેનાથી તેની એક છોકરી પણ હતી. 

જવાબ ઃ હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

દાવદે તેની પત્ની ફાતિમાને તલાક આપી છે, પરંત તમે એવું લખ્યં તથી કે 
તેણે પત્નીને કેટલી તલાક આપી હતી, જો તેણે એક તલાક અથવા બે તલાક અથવા 
પત્નીને સંબોધીને માત્ર તલાકનો શબ્દ બોલ્યો છે, તો હવે ફરીવાર નિકાહમાં લાવવા 
માટે હલાલો કરાવવાની કોઈ જરૂરત નથી. પરંત જો તમે તેને ત્રણ તલાકો આપી 
દીધી હશે તો હલાલા વગર નિકાહમાં ફરીવાર લાવી શકશો નહીં. (કતાવા હિન્દિય્યહ : 
૧ / ૪૭ર, દુરે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ /૪૦૮-૪૧૫, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૧૮૮) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૭) બે તલાક આપ્યા પછી ઓરતને ફરીવાર નિકાહમાં 


લાવવાનો તરીકો 
સવાલ (ર૩૯૩) : મેં મારા અમક ઘરેલૂ ઝઘડાઓના કારણે મારી પત્નીતે એક 
તલાક હૈઝની હાલતમાં આપી દીધી છે. પરંત તેના સ્વભાવમાં કોઈ બદલાવ ન 
આવવાથી મેં તેને બીજી તલાક પણ આપી દીધી. ત્યાર પછી જયારે હં નમાઝ માટે 
ગયો તો મારી પત્ની ઘરતું કામકાજ છોડી બે બાળકોને લઈ તેના માતા - પિતાના 
ઘરે ચાલી ગઈ, હવે તે પોતાની જુની આદતોને છોડી સારી રીતે મારી સાથે પૃનઃ 
જીવન ગ્‌્જારવા તૈયાર છે. અને છું પણ તેને મારી સાથે રાખવા તૈયાર છં, તો મારે શું 
કરવું જોઈએ ? આ બાબતે વિસ્તૃત જવાબ આપવા મહેરબાની કરશો. 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
જો તમે તમારી પત્નીને બે તલાકે રજઈ આપી છે, તો જયાં સધી તેની ઈદત 
બાકી છે, તમે તેને તમારા નિકાહમાં પાછી લાવી શકો છો. 
(ફતાવા દિન્દિય્યઠ : ૧ / ૪૬૮) 
ફરીથી નિકાહમાં લાવવાનો બહેતર તરીકો આ છે કે આપ બે ગવાહો સામે 
એમ કહો કે ''હું મારી પત્નીને ફરીવાર મારા નિકાહમાં લાવવા માગં છું.'' આવં 
કહેવાથી તમારી પત્ની ફરીવાર તમારા નિકાહમાં આવી જશે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૬ ૮, રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૩૯૭-૪૦૧) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 419 રજઅતનું બયાન 

આ સરતમાં નવા નિકાહ કરવાની અથવા હલાલો કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, 
હાં, જો તલાકે બાઈન (ત્રણ તલાક) આપી હોય અથવા તલાકે રજઈ આપી હોય, 
પરંત ઈદ્ત ભરાઈ ચુકી હોય, તો નવો નિકાહ કરવાની જરૂરત પડશે. (કતાવા 
હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૪૭૨, દરે મૃખ્તાર મઅ રદિલ મુૃહતાર : ૩ / ૪૦૯-૪૧૫, બદાઈઉસ્સનાઈઅ 
:૩/ ૧૮૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) હલાલો કરનાર કુંવારો હોય તો હલાલો દુરુસ્ત થશે 
કે નહીં ? 

સવાલ (ર૩૯૪) : મારી બહેન ગુલશન આરાને થોડા સમય પહેલા ત્રણ તલાક 
(તલાકે મગલ્લઝા) આપવામાં આવી હતી, તેની એક છોકરી પણ છે, હવે તેનો 
નિકાહ એક કુંવારા છોકરા સાથે થઈ રહયો છે, યાદ રહે કે આ નિકાહ હલાલા માટે 
થઈ રહયો છે, તો જાઈઝ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જે છોકરા સાથે નિકાહ થઈ રહયા છે, તેનં બાલિગ હોવં જરૂરી છે, જો તે 
બાલિગ છે, તો હલાલો દુરસ્ત થશે, નહીં તો દુરસ્ત નહીં થાય. અને હલાલો સહીહ 
થવા માટે સંભોગ પણ જરૂરી છે, સંભોગ કર્યા પછી બીજો પતિ તલાક આપી દે તો 
ઈદ્દત પૂર્ણ થયા પછી પહેલા પતિની સાથે નિકાહ જાઈઝ થશે. બીજો પતિ કુંવારો 
હોય તો કોઈ વાંધો નથી. (શામી : ર / ૪૧૦) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૯) ગર્ભની હાલતમાં બે તલાકે રજઈ આપ્ય॥ પછી રજૂઅ 

કરવું 

સવાલ (ર૩૯૫) : મેં મારી પત્નીને ગર્ભવતી હોવાની હાલતમાં બે તલાકો આપી 
દીધી, ગર્ભ ત્રણ મહીતાનો છે, અત્યારે તે તેના પિયરમાં છે, અને હં રૃજૂઅ કરવા 
ચાહું છું, તો શં શરઈ દ્રષ્ટિએ રૂજૂઅ કરી શકું છું કે નહીં ? તલાક થઈ જશે કે નહીં ? 
શું અત્યારે ઈદ્દત ગજારવી જરૂરી છે ? 

જવાબ : હામિદંવ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વર્ણન કરેલ સૂરતમાં જયારે કે ગર્ભ ત્રણ મહિનાનો છે, અને બે તલાકો 
આપવામાં આવી છે, જો તલાકનો શબ્દો બોલવામાં આવ્યા છે તો તલાકે રજઈ 
ગણાશે, હવે જો તમે રુજૂઅ કરવા માંગો છો તો બહેતર છે કે ઈદ્દત પૂર્ણ થવાથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 420 રજઅતનું બયાન 
પહેલા પહેલા બે ગવાહોની સહી સાથે ઓરતને પત્ર લખવામાં આવે કે છું તને 
પત્ની બનાવીને રાખવા ચાહું છં અને પત્ની હોવાની હેષીયતથી બધા હક્કોની 
અદાયગી કરીશ, તો તે તમારા નિકાહમાં આવી જશે, નવા નિકાહ અને હલાલો 
કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪, જવાહેરતન્નવ્યિરહ : ૨ / 
૩૩, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) 

પરંત યાદ રહે કે હવે તમે માત્ર એક તલાકના માલિક હશો, માટે હવે પછી 
એક વખતે પણ તલાકનો શબ્દ બોલી ગયા તો ઓરત હમેંશા માટે અલગ થઈ જશે, 
ત્યાર પછી હલાલા વગર હલાલ થશે નહીં. (મબ્સૂત : £ / ૯૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે. 

(૧૦) ત્રણ તલાક ન આપી હોય તો હલાલાની જરૂરત નથી 
સવાલ (૨૩૯૬) : એક વ્યકિતએ તેની પત્નીતે તારીખ : ૨૮ / જુલાઈ ૧૯૮રતા 
રોજ બે તલાકો આપી, હવે તે માણસ તેની સાથે ફરીવાર શાદી કરવા ચાહે છે, તો શું 
શક્ય છે ? શું તે ફરીથી શાદી કરી શકે છે કે નહીં ? આથી પહેલા તેની પત્નીને તલાક 
આપતી વખતે કહયું હતું કે ''અત્યારે તત્તે બે તલાક આપું છું અને ત્રીજી તલાક ત્યારે 
આપીશ જયારે કે મારી બહેનતો ઝઘડી ખતમ થઈ જશે, ત્રીજી તલાક હજુ આપી 
નથી અને ફરીથી શાદી કરવા માંગ છં, માટે સાસરીવાળાઓએ ફત્વો મંગાવ્યો છે, 
તેઓનેં કહેવં છે કે ત્રણ તલાક પડી ગઈ છે, તો આ બાબતે આપનો શું મત છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલી સૂરતમાં જયારે કે પરષે બે સ્પષ્ટ તલાકો આપી છે, તો બે તલાકે 
રજઈ પડી જશે, જેતો હુકમ છે કે જો ઈદ્દત પૂર્ણ ન થઈ હોય તો નવા નિકાહની 
જરૂરત નથી, બહેતર છે કે માત્ર બે દીનદાર ગવાહો સામે અથવા કોઈ કાગળ પર 
સહી કરી લે કે મેં મારી પત્નીને મારા નિકાહમાં પાછી લાવી લીધી છે. અને જો ઈદદત 
પૂર્ણ થઈ ગઈ તો પછી નવો નિકાહ કરવો જરૂરી છે, આ સૂરતમાં પણ હલાલાની 
જરૂરત નથી, કારણ કે તલાકે મૃગલ્લઝા (ત્રણ તલાક) થઈ નથી. ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૧૧) બે તલાકો આપી હોય તો હલાલો નથી 
સવાલ (ર૩૯૭) : તા. ર૭ / ૭ / ૧૯૮૨ ના રોજ મગરેબની નમાઝ પછી મારા 
ઘરે મારો સાળો આવ્યો, મેં મારી એક સાળીના નિકાહ કરાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 421 રજઅતનું બયાન 
ભજવી હતી, પરંત બન્યું એમ કે તેનો પતિ કોઈ જાતનો ધંધો કે કામકાજ કરતો 
નથી, એટલા માટે મારી સાસરીવાળાઓને મારી સાળીને તેની સાસરીમાં મોકલવાનો 
વિચાર નથી, એ સિલસિલામાં વાતચીત માટે મારો સાળો મારા ઘરે આવ્યો હતો, 
તેની સાથે મારો બીજો સાળો અને સાસ પણ હતા. વાતચીત દરમિયાન મારા મોટા 
સાળાએ ગસ્સામાં આવી જોરથી કહેવા લાગ્યો કે 'હનીફા (મારી સાળી) ઘરે 
(એટલે કે તેની સાસરીમાં) નહીં જાય. અને જે લોકોએ મારી બહેનને આવી 
જગ્યાએ ફસાવી છે, તેની બહેનોત્તી પણ આ જ હાલત થશે. અમે તો અમારી 
બહેનને ઘરે બેસાડીને પાલવી લઈશું.'' આવા શબ્દો કહયા, તે વખતે તો મને ગસ્સો 
હંતો જ, પરંત્‌ છેલ્લા શબ્દો જે તેણે કહયા તે મારાથી બરદાશ્ત ન થયા, તો મેં મારી 
પત્નીનો હાથ પકડીને મારા સાળાને સંબોધીને કહયં કે ''પાલવવી છે તો આને 
પાલવ'' અને હું મારી પત્નીને ઘરમાંથી બહાર કાઢવા લાગ્યો, એ દરમિયાન મારો 
બીજો સાળો, ભાઈ, માં વગેરે પણ વચમાં આવ્યા, અને અમને એક બીજાથી અલગ 
કરવા લાગ્યા તો મેં મારા સાળાને બે લાકા મારી દીધા, તેણે પણ મતે એક લાફો 
માર્યો, જેથી મને વધારે ગસ્સો આવ્યો, જેના કારણે હં જોરથી તલાક બોલ્યો, ત્યાર 
પછી (બીજી) એક તલાક બોલ્યો, ગસ્સાની હાલતમાં હું એ સમજયો કે હું મારી 
પત્નીને તલાક આપી ચકયા છું, પરંત મને પોતાને ખબર નથી કે મેં કેટલી તલાક 
આપી છે. 

થોડી વાર પછી મારો ગસ્સો ઠંડો થયો તો મારી પત્નીને કહયં કે જો હવે તારે 
મારી સાથે રહેવું હોય તો હલાલો કરવો જરૂરી છે, તો જ તુ મારી સાથે નિકાહ કરી 
શકીશ. 

પત્નીના ભાઈઓ અને રિશ્તેદારોએ કહી દીધં કે તમારો રિશ્તો ખતમ થઈ 
ગયો, પરંત્‌ સાંભળનારાઓ કહે છે કે તમે બે તલાક આપી છે, અને સાળા પણ એવું 
જ કહે છે, મારી માં તો કહે છે કે એક જ તલાક આપી છે, અને પત્ની તો કહે છે, મેં 
તો સાંભળી જ નથી, સાચ કહં તો ગસ્સામાં મને ખબર જ નથી કે મેં કેટલી તલાકો 
આપી છે ! અલબત્ત મને એટલો તો એહસાસ હતો કે હું તલાક બોલી રહયો છું, એ 
આધારે ગસ્સો ઠંડો પડયા પછી મેં મારી પત્નીને ઉપરોકત વાત કહી, જેથી આપ આ 
સમગ્ર ઘટનાને સામે રાખી ફેસલો ફરમાવો કે આવી હાલતમાં કેટલી તલાક થશે ? 

યાદ રહે કે મારી શાદીને દસ વર્ષ થયા છે, આ દરમિયાનમાં અમારામાં કોઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 422 રજઅતનું બયાન 
ઝઘડો થયો નથી, સાંભળનારાઓમાંથી એક તલાક બોલવા બાબતે એક બહેનનું 
બયાન આ પ્રમાણે છે : 

" હું નીચે સહી કરનાર ''રાબિયા ઈબ્રાહીમ ઘટા'' અલ્લાહને હાજિર નાજિર 
રાખી ગવાહી આપં છું કે તા. ૨૭ / ૭ / ૧૯૮૨તી સાંજે મગરિબની નમાઝ પછી હં 
આદમ ઈબ્રાહીમના ઘરે હતી, તે સમયે તેમના ઘરે ઝઘડો થયો, ત્યારે આદમ બિન 
ઈબ્રાહીમ ગસ્સામાં આવી જોરથી તલાકનો શબ્દ એક વખતે બોલ્યા, તે મેં જાતે 
સાંભળ્યું, ત્યાર પછી તે કશં બોલ્યા નથી, અને મેં કશું સાંભળ્યું નથી. 

તે સમયે હું આદમ ભાઈથી પાંચ કે સાત ફટ દૂર હતી, આ વાત એકદમ 
સાચી છે અને મેં આ વાત કોઈના દબાવમાં આવીને લખી નથી. સહી.... રાબિયા.. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલા મસ્અલામાં તમારા ભાઈએ અને બીજા લોકોએ બે તલાકો સાંભળી 
છે, જયારે રાબિયા બહેનને લખાણ એક તલાક વિશેનં છે, તો આવી સૂરતમાં બે 
તલાકો ગણાશે, કારણ કે બે તલાક પર ગવાહીનો નિસાબ (ગવાઢોની સંખ્યા) 
મકમ્મલ છે. (મુહીતલ બરહાની : ૮ / ૩૦૭) 

જો કે બંને તલાકો સાક શબ્દોમાં બોલવામાં આવી છે, એટલા માટે બે તલાકે 
રજઈ ગણાશે, ઓરત જયાં સધી ઈદ્દતમાં હશે, નવા નિકાહ કર્યા વગર રજૂઅ કરી 
શકાય છે. (જવહિરુન્નથ્યિરહ : ૨ / ૫૦, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૫૪) જૈત્તી 
બેહતરીન સૂરત આ છે કે બે માણસની સામે આપ કહો : હું મારી પત્નીને પુત્તઃ મારા 
નિકાહમાં લાવં છું, જેથી તે ફરીથી તમારી પત્ની બની જશે, અને જો ઈદત પૂર્ણ થઈ 
ગઈ છે તો નવો નિકાહ કરવો પડશે, અલબત્ત હલાલો કરવાની જરૂરત નથી, માત્ર 
નિકાહ કરવાથી તે તમારા નિકાહમાં આવી તમારી પત્ની બની જશે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યડઃ ૧ / ૪૬૮, દરે મુખ્તાર મઅ રદિલ મુહતાર : ૩/ ૩૯૮ -૪૦૧) 

પતિતું એવં સમજવં કે કે બધં ખતમ થઈ ગયં, હવે હલાલો કર્યા વગર પત્તી 
હલાલ તહીં થાય, વગેરે આ શરીઅતથી અજાણતાની દલીલ છે, તેતા તલાકે 
રજઈમાં મજબતાઈ પેદા નહીં થાય. 

બહેતર આ છે કે મહોલ્લાતા બે ત્રણ માણસો, જેઓ આ લડાઈ વખતે ત્યાં 
હાજર હતા, જે કંઈ બન્યં હતું તે મજબ ગવાહી લખી દે. 

જો ત્રણ તલાક વિશે બે મર્દ અથવા એક મરદ અતે બે ઓરતો ગવાહી આપે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 423 રજઅતનું બયાન 
તો ત્રણ તલાકનો ફેસલો કરવામાં આવશે. જેથી ઓરત હલાલા વગર પહેલા પતિ 
માટે હલાલ નહીં થાય. ( સૂરએ બકરહ : ૨૩૦, અલ જાંમેઉલ અહકામલ કર્આન : ૩ / 
૧૪૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧ર) તલાકે રજઈથી રજૂઅ કરવાની રીત 

સવાલ (ર૩૯૮) : મારી પત્ની લગભગ બે વર્ષ પહેલા તેતા પિતાના ઘરે ચાલી 
ગઈ છે, વારંવાર બોલાવવા છતાં તે આવતી નથી, મેં એક કાગળમાં લખીને મોકલ્યું 
કે જો તુ ચાર દિવસમાં ઘરે નહીં આવે તો તને એક તલાક, ચાર દિવસ પુરા થઈ 
ગયા પરંત તે આવી નહીં. તલાક લખ્યાના એક મહિના પછી મેં અમક લોકો સામે 
તલાક પાછી ખેંચી લીધી અને કહયું કે હું મારી પત્નીને રાખવા ચાહું છું, તલાક 
પાછી ખેંચવાતે બે વર્ષ થઈ ગયા, હવે હં તેને બોલાવવા માગં છં, તો શં અમે સાથે 
રહી શકીએ છીએ ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

તમે તમારી પત્નીને લખ્યું કે જો ચાર દિવસમાં નહીં આવે તો તને એક તલાક 
અતે તે ચાર દિવસમાં ત આવી, તો તેને એક તલાકે રજઈ પડી ગઈ. 

(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૨૦) 

તલાકના ત્રણ પ્રકાર છે : (જેમાંથી એક તલાકે રજઈ છે) અને દરેક તલાકતો 
હકમ અલગ અલગ છે. 

તલાકે રજઈ પણ અલગ અલગ તરીકાથી આપી શકાય છે, તલાકે રજઈનો 
હકમ એ છે કે જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં હોય, પતિત્તે હક છે કે તેને (તલાક પાછી 
ખેંચી) પોતાના નિકાહમાં પાછી લઈ લે. એટલે કે રૃજૂઅ કરી લે, તલાક પાછી 
ખેંચવાનો એક તરીકો તો આ છે કે આ રીતે કહે કે મેં મારી પત્નીને તલાકે રજઈ 
આપી હતી, હું તેને કરીથી મારી પત્ની બનાવીને રાખું છું, બીજો તરીકો એ છે કે 
પત્ની સાથે સંભોગ કરી લે અથવા શહવતથી તેને સ્પર્શી લે, આ એક રીતે મકરૂહે 
તંઝીહી છે. ( ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૪૬૮) 

જો તમારી પત્નીએ કબૂલ કરી લીધં કે તમે તલાકથી રજૂઅ કરી લીધં છે, 
(એટલે કે તલાક પાછી ખેંચી લીધી છે) તો તે કાયદેસરથી તમારી પત્ની છે. તમે તેને 
તમારા ઘરે લાવી શકો છો, અને જો પત્ની ઈન્કાર કરે કે મારો પતિ જઠ બોલે છે તો 
શરીઅતના પાબંદ બે ગવાહોની જરૂરત પડશે, જો આ બે ગવાહોથી તમે રુજૂઅ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 424 રજઅતનું બયાન 
સાબિત કરી ન શકયા તો ઓરત નિકાહમાંથી તીકળી જશે, જો કે ઈદ્દત પૂર્ણ થઈ 
ગઈ છે, તો પત્નીની રઝામંદીથી બીજી વાર નિકાહ કરી શકો છો. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦) 
જયારે તલાકથી કોઈ માણસ રજૂઅ કરે (તલાક પાછી ખેંચે) તો પત્નીને જાણ 
કરવી મુસ્તહબ છે, એ જ પ્રમાણે બે ગવાહો બનાવી લેવા પણ મૃસ્તહબ છે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


“5555 તર્ક ૬ ઝટ કઝા 
તર્જમો : અને જે સ્ત્રીઓને તલાક આપવામાં આવી હોય (તે) તેણીઓ પોતાને 
ત્રણ હૈઝ (પૂરા થવા) સધી (નિકાહથી) રોકી રાખે; (સૂરએ બકરહ : ૨૨૮) 
ખ્ઈઇીક ડાડા પડકટક્ઠહન્ૂઇ 
ડિ 1 ન કજ કી હ55ડઝ# 

તર્જુમો : અને તમારી (તલાક આપેલી) સ્ત્રેઓમાંથી જેણીઓ (વયોવૃદ્ધ હોઈ) 
હેઝથી નિરાશ થઇ ગઇ છે (તેણીઓની ઇદ્દત વિશે) જો તમને શંકા રહી હોય તો 
તેણીઓની ઇદ્દ ત્રણ માસ છે અને એ જ પ્રમાણે (તે ઔરતની પણ ઈદ્દત છે કે) 
જેણીઓને (હજુ સધી કદી) હેઝ આવ્યં જ નથી અને જે ગર્ભવતીઓ છે 


તેણીઓની ઇદ્દત પેટનું બચ્ચું જણવં છે અને જે કોઇ અલ્લાહથી ડરતો રહેશે તો 
અલ્લાહ તેતા માટે તેના મામલામાં સરળતા કરી આપશે. (સૂરએ તલાક : ૪) 


ઈદ્તનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 426 ઈદ્તનું બયાન 
ઈદ્તનુ બયાન 


(૧) ગર્ભની હાલતમાં તલાક 
સવાલ (૨૩૯૯) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને મહોલ્લાવાળઓ સામે ત્રણ 
તલાકો આપી, તલાક વખતે ઓરત સગર્ભા હતી, તલાકના એક મહિના પછી તેને 
છોકરી થઈ, તો સવાલ એ છે કે ગર્ભની હાલતમાં તલાક આપવાથી તલાક થાય છે કે 
નહીં ? અને તે ઓરત બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? કર્ઓાન અને 
હંદીસની રોશનીમાં જવાબ આપશો. 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ગર્ભની હાલતમાં પણ તલાક થઇ જાય છે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરર, 
ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૪૯, જવહિરતન્નક્યિરહ : ર / ૩ર) 

પૂછેલી સૂરતમાં ત્રણ તલાકો પડી ગઈ, હવે ઓરત શરઈ હલાલા વગર પાંતે 
માટે હલાલ ત્તહીં થાય. કરને મજીદમાં છે : 

અને તલાક વખતે તે સગર્ભા હતી, માટે બાળક પેદા થતાની સાથે તેની ઈદ્દત 
ખતમ થઈ જશે. કારણ કે સગર્ભાની ઈદ્દત બાળકનું પેદા થવું છે. કુરઆને કરીમમાં 
છેઃ 

કહઠચ્શઠાઠાદાાપઃડર્ટઝં 
તર્જમો : અને જે સગર્ભાઓ છે તેણીઓની ઈદ્દત પેટનું બચ્ચું જણવં છે. 
(સૂરએ તલાક : ૪) 
માટે તે ઓરત માટે હવે બીજા વ્યક્તિથી નિકાહ કરવા જાઈઝ છે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર) ગર્ભની હાલતમાં તલાક અને ઈદ્તનો હુકમ 
સવાલ (૨૪૦૦) : ઓરત ગર્ભની હાલત (પ્રેગ્નેન્સી) માં છે. જયારે કે હમલ 
(ગર્ભ) ચાર મહીનાનં થઈ ગયું છે. તો તલાક થશે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 427 ઈદ્તનું બયાન 

સગર્ભા ઓરતતે પણ તલાક પડી જાય છે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૧ / રરર, 
ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / ૩૪૯, જવહિરતત્નાય્યિરહ : ર / ૩૨) જો ગર્ભતી હાલતમાં તલાક 
આપવામાં આવી તો તેની ઈદ્દત બાળકનું પેદા થવું છે, એટલે કે જયારે બાળક પેદા 
થઈ જશે તેની ઈદ્ત ખતમ થઈ જશે. (બહરરરાઈક : ૪ / ૧૪૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે, 
(૩) સભગાના પેટમાં છોકરો હોય અથવા છોકરી, તલાક 

થઈ જાય છે 

સવાલ (ર૪૦૧) : એવું મશ્હર છે કે તલાક આપવાની સૂરતમાં જો ઓરતતે છોકરી 
પેદા થાય તો તલાક થતી નથી. શં આ વાત સાચી છે ? 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તેની કોઈ અસલ નથી, ગર્ભની હાલતમાં આપવામાં આવેલ તલાક પણ થઈ 
જાય છે, ભલે પછી છોકરો પેદા થાય કે છોકરી ! તલાક દરેક હાલતમાં થઈ જાય 
છે. અને બાળક પેદા થતા તેની ઈદ્દત પરી થઈ જાય છે. 
(હિદાયહ ફી શહ બિદાયહ : ૧/રરર, ફતાવા હિત્દિય્યહઃ ૧/૩૪૯, જવહિરત્‌ત્નષ્યિરહ : ર/ ૩ર) 

(૪) ગર્ભની હાલતમાં તલાક 

સવાલ (ર૪૦૨) : એક વ્યકિતએ પોતાની સગર્ભા પત્નીને એકી સાથે ત્રણ તલાકો 
આપી દીધી, હવે અમક લોકોનં કહેવં છે કે તેને તલાક નથી થઈ, ડિલેવરી પછી તેને 
તલાક થશે, શું તેમનું આવું કહેવું સાચું છે ? આ વિશે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપશો. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

એક સાથે ત્રણ તલાકો આપવાથી પણ તલાક થઈ જશે, જોકે આ ગુનાહિત 
કૃત્ય છે, ત્રણ તલાક પછી હલાલા વગર તે ઓરત પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ 
નહીં થાય. જોકે તલાક થનાર ઓરત સગર્ભા છે, એટલા માટે બાળકના જન્મથી 
તેની ઈદ્દતત પરી થઈ જશે. લોકોનં કહેવં કે સગર્ભા ઓરતને તલાક આપવાથી તલાક 
નથી થતી એ ખોટ છે. 

હેલાલાની રીત : જયારે વર્ણન કરેલ ઓરતની બાળક પેદા થવાથી ઇદ્દત 
ખતમ થઈ ગઈ, તો હવે તે નિફાસથી પાક થઈને બીજા નિકાહ કરે, બીજો પતિ તેની 
સાથે સંભોગ કર્યા પછી તેને તલાક આપી ઇદ, ત્યાર પછી ઈદ્દત ગજાર્યા પછી હવે તે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 428 ઈદ્તનું બયાન 
ઓરત પહેલા પતિ માટે હલાલ થશે, હલાલામાં પતિ અતે પત્નીનું સમાગમ જરૂરી 
છે. જયાં સધી ઉપર મજબ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સધી ઓરત પહેલા પતિ માટે 
હલાલ થશે નહીં. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૫) વફાતની ઈદ્ત બીજી જગ્યાએ જઈને ગુજારવી 
સવાલ (ર૪૦૩) : એક ઓરતના પતિનો મુંબઈમાં ઈન્તિકાલ થઈ ગયો, તેની 
દફનવિધી અહિંયા ગામમાં કરવામાં આવી. તેનું પોતાનું એક મકાન મંબઈમાં છે 
અને એક ગામમાં છે. (બંને જગ્યાએ છે), તેનો માત્ર એક છોકરો છે, જે પણેમાં 
નોકરી કરે છે, તો હવે સવાલ એ છે કે વિધવા ઓરત સાથે ઘરમાં રહેવા માટે કોઈ 
મહરમ તથી, તો તે પુણે જઈને ઈદ્દત ગજારી શકે છે કે નહીં ? ઉમ્મીદ છે કે જવાબ 
આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પૂછેલ સૂરતમાં વિધવા ઓરતે મંબઈમાં જ ઈદ્દત ગજારવી જરૂરી છે. (કારણ 
કે પતિના જયારે બે વતનો છે, તો જયાં ઈત્તિકાલ થયો હોય બની શકે તો ત્યાં જ 
ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી છે.) (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૭૯, તબયીનુલ હકાઈક : ૩ / 
૩#, જવણિતુત્નય્યિરહ : ર / ૮૦) 

વિધવા ઓરતે ખેતી અથવા અન્ય કોઈ જરૂરી વસ્તની દેખરેખ માટે માત્ર 
દિવસે પરદા સાથે નીકળવં જાઈઝ છે. રાત ઘરમાં ગુજારવી જરૂરી છે. 

મકાનમાં રહેવા માટે મહરમતું સાથે હોવું જરૂરી નથી, પરંત જો એકલી 
રહેવામાં જાન અથવા ઈજ્જત-આખરૂનો ખતરો હોય તો મંબઈની આજુબાજ જયાં 
પણ જગ્યા મળે, ત્યાં રહેવાની ગંજાઈશ છે. (જવહિરતન્નથ્યિરહ : ર / ૮૦, ફતાવા 
હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૩૫, બહરર્રાઈક ઃ ૪ / ૧૬૮) તેમજ વર્ણન કરેલી મજબરીની હાલતમાં 
રિશ્તેદારોને જોઈએ કે ચાર મહીના દસ દિવસ તેમની સાથે રહે, આ બહેતર છે. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૬) જે ઓરતનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હોય તેની ઈદ્ત શું છે ? 
સવાલ (૨૪૦૪) ઃ જે ઓરતના પતિનું મૃત્ય થઈ ગયં હોય અથવા લખવામાં આવી 
હોય, બંને પર ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી છે કે નહીં ? અને કેટલી ઈદ્દત ગુજારશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 429 ઈદ્તનું બયાન 
લીટી દોરેલ વાક્યનો મતલબ શં છે ? સ્પષ્ટ કરો, ત્યાર પછી તેનો જવાબ 
આપવામાં આવશે. 

એવી ઓરત જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હોય તેના પર ઈદ્દત જરૂરી છે, જો 
ગર્ભવતી હોય તો બાળકની પેદાઈશ તેની ઈદ્દત છે. અને જો ગર્ભવતી નથી તો તેની 
ઈદ્ત ચાર મહિના અને ૧૦ દિવસ છે. (બુખારી : ૧ / ૧૭૧, હદીસ નં. ૧૨૮૧, 
મસસ્‍્લિમ : ૧ / ૪૮૬ હદીસ નં. દર - ૧૪૮૬, હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ર૭૫) ) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(9) મૃત્યુની ઈદત 
સવાલ (ર૪૦૫) : જે ઓરતાંના પતિઓતં મૃત્યું થઈ જાય, તેમણે કેટલી ઈદત 
ગુજારવી પડશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જે ઔરતના પતિનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય, જો તે સગર્ભા છે તો તેની ઈદ્દત 
બાળકનું પેદા થવં છે. અને જો સગર્ભા નથી તો તેતી ઈદ્દત ચાર મહિના અતે દસ 
દિવસ છે, (બખારીઃ ૧ / ૧૭૧, હદીસ નં. ૧૨૮૧, મુસ્લિમ : ૧ / ૪૮૮ હદીસ નં. દ્ર 
- ૧૪૮૬, હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ર / ર૭૫) ) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૮) શું સવ? મહિનાની ઈદ્ત ગુજારી શકાય છે ? 
સવાલ (૨૪૦૮) ? બે મહિના પેહલા અમે એક છોકરાની સગાઈ કરી હતી, પરંત 
જે છોકરી સાથે તેની સગાઈ કરવામાં આવી, તેના વિશે ખબર પડી કે તેની માતાતે 
તલાક થઈ હતી અને તેણે માત્ર સવા મહિનો જ ઈદત ગજારી બીજા માણસ સાથે 
નિકાહ પઢી લીધા હત્તા. અને તેનાથી આ છોકરી પેદા થઈ છે, તો જયારે કે 
છોકરીની માતાત્તો નિકાહ (ઈદ્દત પરી કર્યા વગર નિકાહ કરવાત્તા લીધે) થયો જ 
નથી તો આવી હાલતમાં પેદા થત્તાર છોકરીથી રિશ્તો કરવો કેવં છે ? વિગતવાર 
જવાબ આપવા મહેરબાની. 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
સવા મહિત્તો બલકે તેનાથી ઓછી મદ્દતમાં ઈદ્દતત પુરી થઈ શકે છે, જો 
ઓરતને ગર્ભવતી હોવાની હાલતમાં તલાક આપવામાં આવે, અને ત્રણ દિવસ પછી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 430 ઈદતનું બયાન 
જ બાળકનો જન્મ થાય તો બાળક પેદા થતાં જ ઈદ્ત ખતમ થઈ જશે. (સહીહ 
માસ્લિમ : ૧ / ૪૮૬, હદીસ ન. પ૭-૧૪૮૫) 

એ જ પ્રમાણે જો ગર્ભ નત હોય તો સાહિબૈન (એટલે કે ઈમામ મહમ્મદ રહ, 
અતે ઈમામ અબૂ યસૂક રહ.) ના મત મજબ (જયારે હેઝ જલ્દી જલ્દી આવતં હોય) 
તો ૩૯ દિવસમાં પણ ઈદ્દત ખતમ થઈ શકે છે. (જુઓ લામિઉદ્‌ દુરારી : ૧ / ૧૨૬) 
જેથી જો સવા મહિનામાં ઈદ્ત ગજરી ગઈ તો તે ઓરતનં શાદી કરવં જાઈઝ છે. 
(તફસીરે મઝહરી : રર / €૪, સૂરએ નિસાઅ : ર૪) 

અને જો ખરેખર ઈદતત ન ગજારી હોય તો ઓરત ગૃતેહગાર થશે, પરંત 
તેનાથી પેદા થનારી અવલાદનો તેમાં કોઈ ગુનોહ નથી. જો તે છોકરી દીનદાર છે, 
તો તમારા છોકરાના તિકાહ કોઈ પણ જાતત્તા સંકોચ વગર કરી લેવા જોઈએ. 
જાઈઝ છે, (બુખારી : ૨ / ૭૬૨, હદીસ નં. ૫૦૯૦, મુસ્લિમ : ૧ / ૪૭૪, હદીસ નં. 
પ૩-૧૪#૬) ગનોહ માંએ કર્યો છે તેનાથી છોકરી - છોકરાના નિકાહમાં કોઈ વાંધો 
આવશે નહીં. (તફસીરે મઝહરી : ૮ / ૫૧, સૂરએ ફાતિર : ૧૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૂ 
જાણનાર છે. 

(૯) તલાક પછી પતિન; જિમ્મે કાયમી ખર્ચનો ફેસલા 
સવાલ (ર૪૦૭) : અમારે ત્યાં તલાક પછી પંચાયત અને કોર્ટ દ્વારા પતિ પર 
કાયમી ખર્ચનો ફેસલો કરવામાં આવે છે, એટલે તલાક આપ્યા પછી જયાં સધી 
ઓરત મૃત્ય ત પામે અથવા તેની શાદી ન થાય ત્યાં સધી ખાવા - પીવા વગેરેનો 
ખર્ચ પિતાના જિમ્મે નક્કી કરી દેવામાં આવે છે. તો આ કેવં છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

અલ્લાહના રસૂલ (સલ.)નો ઈર્શાદ છે કે ઉલમાને ઉઠાવી લેવાના કારણે 
ઈલ્મ ઉઠાવી લેવામાં આવશે અને લોકો જાંહેલોને પોતાના સરદાર બનાવી લેશે, 
અતે તેમની પાસે પોતાના ફેસલા કરાવશે, તે ફેસલાઓ કરનારા જહાલતને લીધે 
જાતે પણ ગુમરાહ થશે અને બીજાઓને પણ ગુમરાહ કરશે. 

(બુખારી : ૧ / ર૦, હદીસ નં. ૧૦૦, મૃસ્લિમ : ર / ૩૪૦, હદીસ તં. ૧૩-ર#૭૩) 

માટે ઉપરોકત ફેસલો ભલે કોઈ મુસ્લિમ જમાઅતે કર્યો હોય, કુરબાન અને 
ફિક્હની વિરૃદ્ધ હોવાના કારણે અમલ કરવા પાત્ર નથી. ભારતીય બંધારણમાં આ 
વાત છે કે અહીંયા ભારતમાં દરેક ધર્મવાળાને પોતાના ધર્મ પર અમલ કરવાની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફલાહિંચ્યહ ભાગ : પ 431 ઈદ્તનું બયાન 
સંપૂર્ણ આઝાદી છે. માટે જે કમિટી અને પંચ ફેસલ બને તેમણે જોઈએ કે ઈસ્લામી 
શરીઅત પ્રમાણે ફેસલો કરે કે તલાક આપ્યા પછી પતિ પર મહેર અને ઈદ્દતના ખર્ચ 
સિવાય બીજો કોઈ વધારાનો ખર્ચ જરૂરી ન કરે, 
ઉપરોકત મસ્અલામાં કોઈ અકલમંદ માણસ શાદી અને તલાક વિશે વિચારે 
તો તેની સામે આ વાત આવશે કે શાદીથી પહેલા મદ અને ઓરત માટે એક બીજાને 
જોવા, સાથે રહેવું બધં હરામ હતં, પરંત જેવી શાદી થઈ ગઈ તો હવે જોવં, સાથે 
રહેવું અને એક બીજાથી ફાયદો ઉઠાવવો બધં હલાલ થઈ ગયં. (રદુલ મુહતાર અલા 
દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૩-૪) બલકે જો નિય્યત સારી હોય તો પરસ્પર મળવં (સંભોગ 
કરવો) પણ ઈબાદત બની જાય છે. (બુખારી શરીફ : ૧ / ૫૬૦, હદીસ નં. ૩૯૩૬, 
મૃસ્લિમ : ૨ / ૩૯, હદીસ નં. પ - ૧૬૨૮) તો વિચારવા જેવં છે કે શાદીનો અર્થ શું છે 
મર્દ ઓરતનતો ખાવા, પીવા, કપડાં, મકાન વગેરેનો ખર્ચ કેમ ઉઠાવે છે ? અને જાતે 
સવારથી સાંજ સધી નોકરી અને વેપાર વગેરે પાછળ કેમ નાસભાગ કરે છે ? બસ 
મકસદ એ જ છે કે ઘર આબાદ રહે, સુખ અતે શાંતિથી જીવન વિતાવે, અવલાદ 
પેદા થવા પર દીની અને દન્યવી બંને રીતે સફળતા મળે, પરંત જો ઓરત જ સખ 
અને શાંતિ પહોંચાડનારી ત હોય તો પતિ શું કરે ? જો તેને અલગ કરી દે અને 
શરીઅત પ્રમાણે તલાક આપી દે તો તેણે શું ગનોહ કર્યો ? આ વાત યોગ્ય છે કે તલાક 
જાઈઝ બાબતોમાં સૌથી વધ્‌ૃ નાપસંદ વસ્ત છે. જેવું કે હદીસમાં છે. પરંત જરૂરત 
પડે તો તેની ઈજાઝત છે, માટે જો કોઈ કારણસર પતિ તલાક આપે તો તે ઈબ્રત 
માટે સજા આપવી અથવા ઓરત જયાં સધી બીજી શાદી ન કરે અથવા મૃત્યુ ન 
પામે, તેનો ભરણપોષણ ખર્ચ પતિના માથે નાંખવો ખલ્લો અત્યાચાર છે. જયારે કે તે 
(પતિ) ઓરતથી ફાયદો ઉઠાવતો નથી, ઓરત તેના કબ્જામાં નથી, તો પછી તેના 
પર ઓરતની જિમ્મેદારી કેવી રીતે હોય શકે ? તે ઓરતનો ખર્ચ કેવી રીતે બરદાશ્ત 
કરશે ? જો કોઈ કમિટી (પંચે) આવો ફેસલો કર્યો છે તો તે હરામ છે. શરીઅતની 
વિરૃદ્ધ છે, ઉમ્મતે મૃસ્લિમામાં દરેક મર્દ અતે ઓરતનો ફરીજો છે કે આ બરાઈને 
બની શકે ત્યાં સધી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે. 


આનાથી ઓરતનં પણ નકસાન છે, એટલા માટે કે જયારે પતિને તલાક 
આપવી હશે તો વિચારશે કે જો તેને તલાક આપીશ તો આખી જિંદગી અથવા જયાં 
સધી તે શાદી ન કરે, ખર્ચ આપવો પડશે, અને તે ઓરતને રાખવા માટે પણ રાજી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 432 ઈદતનું બયાન 
તથી, કોઈ જાતનો સંબંધ તેનાથી રાખવા ચાહતો નથી, તો આવી સૂરતમાં ઓરતને 
લટકાવી રાખશે એટલે કે પત્નીને ન પત્નીની જેમ રાખશે અને ન તો તલાક આપી 
તેને આઝાદ કરશે. અને તે જાતે બીજી શાદી કરી લેશે. તો આવી સૂરતમાં ઓરતનું 
પણ મોટ તકસાન છે, માટે ભલાઈ એમાં જ છે કે તલાક પછી મહેર અને ઈદતના 
ખર્ચ સિવાય બીજા કોઈ જાતના ખર્ચની માંગણી ન કરે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) 
અલબત્ત બાળકો થઈ ગયા હોય તો તે બાળકોની પરવરિશ માટે (શરીઅતે નક્કી 
કરેલ મુદ્ત સધી) ઈદ્દવ પછી પણ આ બાળકોનો ભરણપોષણ ખર્ચ અને તેમની 
ખિદમતતં મહેનતાણું ઓરત લઈ શકે છે. આ તેતો હક છે. 
(રદુલ મુૃહતાર અલા દુરિંલ મૃખ્તાર : ૩ / ૫૬૦-૫૬૧) 
અને ઈસ્લામી તાલીમમાં મઘ્યમ માર્ગ છે, અલ્લાહ તઆલા કર્ઓાન શરીફમાં 
ફરમાવે છે : 
હ્હપ.ઇશાહઈડટક્ડડટર્કઘાડઉઇઈડ) 


જો પતિ - પત્ની બંને અલગ થઈ જાય છે, તો અલ્લાહ તઆલા પોતાની 
કુદરતથી એક બીજાને બેનિયાજ કરી દેશે, મદને બીજી પત્ની અને ઓરતને બીજો 
પતિ અતા કરશે અને દરેકની જરૂરત અને હાજત પૂરી થઈ જશે. 
(સૂરએ નિસાઅ : ૧૩૦) 
જરા વિચારો ! જો ઈદ્દવ પછી પણ ઓરતતે ખાવા, પીવા, કપડાં, મકાન 
વગેરે ખર્ચ મળતો રહે, તો પછી તે બીજી શાદી શા માટે કરે ? તેને તો આમ પણ 
ભરણપોષણ ખર્ચ મળી જ રહયો છે, તો પછી નિકાહના બંધનમાં પોતાને શા માટે 
કેદી બનાવશે ? ત્યાર પછી શારીરિક ભખને સંતોષવા માટે ઝિનાનો માર્ગ અપનાવી, 
પોતાનું જીવન આઝાદ ગૂજારવાનું પસંદ કરશે. આમ તે જાતે પણ બદનામ થશે 
અને બીજાઓને પણ બદનામ કરશે અને સમાજમાં એક જાતની બરાઈ ફલાશે અને 
આ બધં પતિથી બળજબરી પૂર્વક ખર્ચ અપાવવાના કારણે થયં, માટે શરીઅતમાં 
તલાક પછી મહેર અને ઈદ્દતના ખર્ચ સિવાય બીજો વધારાનો ખર્ચ પતિ પર જરૂરી 
ઠેરવવામાં આવ્યો નથી, 
ક્યારેક એવં પણ બને છે કે પત્તિ એ બીકે કે આખી જિંદગી ભરણપાષણ ખર્ચ 
આપવો પડશે, જરૂરત હોવા છતાં તે તલાક નથી આપતો, અને તેને લટકાવી રાખે 
છે અને બીજી શાદી કરી લે છે, પછી ઓરત કોર્ટનો સહારો લે છે અને ત્યાં વચન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 433 ઈદ્તનું બયાન 
અને સોગંદ લીધા પછી તેના હક્કો અદા કરવાનું તક્કી કરવામાં આવે છે, અને પતિ 
રાતના અંધારામાં જાનવરો જેવી હરકત કરી ઓરતને મજબૂર કરી દે છે અને 
તેનાથી કસમ લે છે કે કયારેય તે અદાલતનો સહાર નહીં લે. અને આ વિશે કોઈ 
ફરિયાદ પણ નહીં કરે. આ બધં ઉપરોકત નાજાઈઝ ફેસલાનં પરિણામ છે. માટે આ 
વિચારવાની જગ્યા છે, માટે તલાક પછી ખર્ચ બાબતે કુર્ઓાન અને હદીસ એટલે કે 
શરીઅત પ્રમાણે ફેસલો કરવો જરૂરી છે, શરીઅતની વિરૃદ્ધ કરવામાં નકસાન જ 
તૃકસાન છે. (તફસીરે કુર્બાન ₹ર / ૭૦, સૂરએ આલિ ઈમરાન : ૮૫) કકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 


(૧૦) વાંઝણી ઓરત ઉપર પણ ઈદ્ત જરૂરી છે 

સવાલ (૨૪૦૮) : એક માણસે પોતાની પત્નીને ગસ્સામાં ત્રણ તલાકો આપી 
દીધી, હવે તે ખૂબ જ પસ્તાય છે, ઓરત પણ પરેશાન છે, તેમત્ો એક ખૂબ જ નાનો 
છોકરો પણ છે, તેના જન્મ વખતે ઓરતને ઘણી તકલીફ ઉઠાવવી પડી હતી, તે 
બાળક ઓપરેશનથી પેદા થયું છે, ત્યાર પછી એવું ઓપરેશન કરી દેવામાં આવ્યું કે 
હવે પછી તેને કોઈ અવલાદ થઈ શકતી નથી. મર્દ તે ઓરતને હલાલા પછી લાવવા 
ચાહે છે, સામે ઓરત પણ રાજી છે, તો સવાલ એ છે કે જે મદથી ઓરતનો હલાલો 
કરવામાં આવે, તેના તલાક આપ્યા પછી તરત અથવા બીજા દિવસે જ પ્રથમ પતિથી 
આ ઓરત નિકાહ કરી શકે છે કે નહીં ? જવાબ આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલ સૂરતમાં ઈદ્દતત ગજારવી જરૂરી છે, ઈદ્દત ગજાર્યા વગર પહેલા પાંતે 
સાથે નિકાહ સહીહ નહીં થાય. 

(તકસીરે મઝહેરી : રર / ૪, સૂરએ નિસાઅ : ૨૪, મજમઉલ અન્હર : ૧ / ૪૬૪) 

તમે એમ સમજો છો કે ઈદ. એટલે માત્ર માંના પેટમાં બાળક છે કે નહીં ? તે 
માલૂમ કરવામાં આવે, હાલાંકે ઈદ્દ.તનો મતલબ માત્ર આટલાં જ નથી, બલકે તેના 
સિવાય બીજા પણ મકસદો છે, તે સિવાય ઓરત પર પતિના હક્કો પણ છે. 

(હજ્જત્લ્લાહિલ બાલિગહ : ર / ૨૧૯-૨૨૦) 

એટલા માટે જે ઓરતને વધૃ ઉમરના કારણે હેઝ ન આવતં હોય, અથવા 

બાલિગ થયા પછી એક વખતે પણ હેઝ ન આવ્યં હોય, જેથી બાળક પેદા કરવાની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 434 ઈદ્‌તનું બયાન 

સલાહિયત બિલ્કુલ ન હોય, તો તેણે પણ ત્રણ મહિના ઈદ્દત ગજારવી જરૂરી છે, 
માટે ઔપરેશન પછી હેઝ જો આવતું હોય, તો ત્રણ હેઝ અને જો હેઝ ન આવતું 
હોય તો ત્રણ મહિના ઈદ્દત ગૃજારવી જરૂરી છે. (મજમઉલ અન્હુર : ૧ / ૪૬૫) 

અને તમે અનેક પરેશાનીઓને બયાત કરી છે, મારા ભાઈ ! આવી 
પરેશાનીઓથી બચવા માટે જ તો અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ (જરૂરત પડયે) 
માત્ર એક તલાક આપવાનો હુકમ ફરમાવ્યો છે, જેથી બંનેમાંથી ગલતી કરનારને 
પોતાની ગલતીનો એહસાસ થાય, તો ફરીવાર નિકાહ કરી શકે અથવા ઈદ્દતમાં 
રૃજૂઅ થઈ શકે, પરંતુ જયારે જહાલત અને ગસ્સામાં (એકી સાથે) ત્રણ તલાક 
આપી દીધી છે, તો હવે તેની સજા ભોગવવી જ પડશે. 

ઉપરોકત સૂરતમાં ઈદ પરી થવાની રાહ જોવી પડશે, અને ઈદ્દત પૂરી કર્યા 
પછી જ નિકાહ થઈ શકશે. અને બાળકને ઓરત (નક્કી કરેલ મદત સધી) રાખી 
શકે છે, તેની મતાઈ નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૧) ગર્ભાશયનું ઓપરેશન કરાવનાર ઓરતની ઈદત 
સવાલ (ર૪૦૯) : એક ઓરતને તલાક આપવામાં આવી, જેનં ડોકટરોની 
સલાહથી બર્થ કંટ્રોલ કરી નાંખવામાં આવ્યું છે. જેના લીધે હમેંશા માટે તેને કોઈ 
સંતાન થઈ શકત તથી. તો આવી ઓરતની ઈદ્દત કેટલી હશે ? કેટલા મહિના ઈદદત 
ગુજારવી પડશે ? અને પતિ પર કેટલા મહિનાની ઈદ્દતનો ખર્ચ વાજિબ છે ? 

જવાબ : હામેદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જો ઓરતને હેઝ આવતું હોય તો તેત્તી ઈદ્દત ત્રણ હેઝ છે, અને જો હેઝ ન 
આવતું હોય બલકે ગર્ભવતી હોય તો તેની ઈદ્ત બાળકની પેદાઈશ (પ્રસૃતિ) છે. 
અને જો ન હેઝ આવતું હોય અને ન તો ગર્ભવતી હોય તો તેની ઈદ્ત ત્રણ મહિના છે. 
(હિદાયા કી શહ બિદાયહ : ર/ રજ૪) 
માટે જે પણ ઈદ્દત હોય, ઈદ્દતના જમાનામાં પતિએ ( ઈ,સ, ૧૯૮૯ ના 
હિસાબે) માસિક સો અથવા સવા સો રૂપિયા ખર્ચ પેટે આપવાના રહેશે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યડ : ૧ / ૫૫૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૧ર) તલાક પછી ઈદ્ત અને અવલાદના ખર્ચનો હુકમ 
સવાલ (ર૪૧૦) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન આ મસ્અલામાં ક.... 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 435 ઈદ્તનું બયાન 

મેં મારી પત્ની આઈશાને ૧૨ વર્ષ પછી ઈ.સ. ૧૯૭૪માં તલાક આપી હતી, 
તેના પેટના મારા છ બાળકો છે, તેમાંથી સૌથી નાનો છોકરો ૬ વર્ષનો છે, તે ઓરતે 
અત્યારે મારા પર કેસ કર્યો છે કે હું મારા વૃધ્ધ માતા - પિતા સાથે રહું છું, માટે 
આવી મોંઘવારીને સામે રાખી તલાક પછીથી આજ સુધી અને હવે પછી પણ ખર્ચ 
પેટે મને બસો રૂપિયા આપવાનો ફેસલો કરવામાં આવે, એવી રીતે હું મારી અવલાદ 
વગર રહી શકતી નથી. માટે અવલાદ પણ મને સોંપવામાં આવે, આ અવલાદ પર 
મારો હક છે અને સાથે તેમનો ખર્ચ પણ આપવામાં આવે, તો હવે સવાલ એ છે કે 

(૧) તલાક પછી પણ ઓરતતે કાયમી ભરણપોષણ ખર્ચ આપવો પતિની 
જવાબદારી છે ? 

(૨) તલાક પછી અવલાદતને રાખવાનો હક માંતો છે કે બાપનો ? અને તેની 
ફરિયાદ પ્રમાણે શું મને મારી અવલાદ તેને સોંપવી પડશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) ઓરતને તલાક આપ્યા પછી, જયાં સધી તે ઈદ્દતમાં હોય ત્યાં સુધી 
પતિના જિમ્મે તેના ખાવા-પીવા વગેરેનો ખર્ચ આપવો (પતિ માટે) જરૂરી છે. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : 1 / ૫૫૭) ઈદત ખતમ થઈ ગયા પછી આ ખર્ચ પતિના જિમ્મે 
જરૂરી તથી. (મબ્સૂત : પ / ૨૦૫) 

(ર) છોકરો હોય તો સાત વર્ષ સધી અને છોકરી હોય તો ઈમામ મુહમ્મદ 
(રહ.) ના નજીક જયાં સધીં શેહવતતા કાબેલ ન થાય, (અને એક કથન પ્રમાણે તવ 
વર્ષની મદત છે.) માતા પોતાની પાસે રાખવાની હકદાર છે. એ મદદતથી પહેલા 
પતિને લેવાત્તો હક નથી, પરંતુ શરત એ છે કે ઓરત તે છોકરાઓના ગેર મહરમમાં 
નિકાહ ન કરે. અને તે ઓરત અવલાદના અકીદાઓ અને અખ્લાક ખરાબ કરનારી 
ત હોય. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧-૫૪૨, દુરે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / ૫૫૫) 

તો આપે જે અવલાદને ઓરતની માંગણી પર આપી હોય, તેમનો માસિક 
ખાવા- પીવાનો ખર્ચ આપવો જરૂરી છે. (રદલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / £૧૨) 
એ જ પ્રમાણે ઓરત આ બાળકો પર પોતાનો જે વખત ખર્ચ કરશે અને તેમની સેવા 
- ચાકરી કરશે તેનું મહેનતાણું (જો તે ઓરત માંગે તો) આપવું જરૂરી છે. (રદુલ 
મૃહતાર અલા ફરેલ મુખ્તાર : ૩ / ૫£૦, ૫૬૧) પરંતુ જો અવલાદ ઉપર વર્ણન કરેલ 
ઉમરથી મોટી થઈ ગઈ હોય તો ઓરતતે તે (તા ખર્ચ)ની માંગણીનો હક તથી. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફલાહિય્યહ ભાગ : પ 436 ઈદ્તનું બયાન 
(૧૩) ઈદ્તની ઓછામાં આછી મુદ્ત કેટલી હોઈ શકે છે ? 
સવાલ (ર૪૧૧) : શં ફરમાવે છે ઉલમાએ દીત આ મસ્અલામાં કે અમારા ગામમાં 
એક માણસે તેની પત્નીને તા. ૮ / ૧૦ / ૧૯૭૮ ઈસ્વીના રોજ તલાક આપી હતી, 
ત્યાર પછી ઓરતે ૮ / 1 / ૧૯૭૯ ઈ.તા રોજ બીજા નિકાહ કરી લીધા, એટલે કે 
આ રીતે તેણે તલાકના સવા બે મહીના પછી બીજા માણસથી નિકાહ કરી લીધા, શું 
આ સહીહ છે ? ઈદ્દતમાં નિકાહ દુરસ્ત થાય છે કે નહીં ? જો નથી થતા તો હવે શું 
કરવું જોઈએ ? આ નિકાહને લગભગ સવા વરસ થઈ ગયું છે, આ સમયગાળા 
દરમિયાન તે ઓરતને એક છોકરી પણ પેદા થઈ છે, તો આ છોકરી બાબતે શં હકમ 
છે ? વિગતવાર જવાબ આપી મહેરબાતી કરશો. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલ સૂરતમાં ઓરતે તલાકના ૬૮ દિવસ પછી નિકાહ કર્યા છે, જો ઓરતે 
ત્રણ હૈઝ ખતમ થવાની વાત નિકાહ વખતે કહી હતી તો તેતી વાત સોગંદ સાથે માન્ય 
રાખવામાં આવશે, કારણ કે હૈઝવાળી ઓરતની ઈદ્દત વર્ણન કરેલી મૃદ્ત (આટલા 
દિવસો) માં ખતમ થઈ શકે છે. 
(લામિઉદ્‌ દુરારીઃ ૧ / ૧ર ૬, મબ્સૂત : ૩ / ર૧૭, ઈનાયહ શહે હિદાયહ : ૪ / ૧૮૮) 
ઈમામે આ'ઝમ અબ્‌ હંનીફા (રહ.) ના નજીક ૮૦ દિવસમાં ઈદ. ખતમ 
થઈ શકે છે અને સાહિબેન (રહ.) (એટલે કે ઈમામ અબૂ યૂસફ રહ. અને ઈમામ 
મહમ્મદ રહ.) ના નજીક તો ૩૯ દિવસમાં પણ ઈદ્દત પૂરી થઈ શકે છે. (શામી : ર / 
૮૪૩) 
મતલબ કે ઈદ્દત પૂર્ણ થવા માટે ત્રણ હેઝનું આવવં જરૂરી છે. ભલે જલ્દી 
હોય કે મોડેથી. 
અતે જયારે નિકાહ સહીહ થઈ ગયા તો છોકરી પણ પતિની થઈ, તેમાં 
શંકાની કોઈ વાત નથી. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) ઈદ્તમાં નિકાહ અને મંગણી જાઈઝ નથી 
સવાલ (ર૪૧૨) : મારી છોકરીને ત્રણ તલાક થઈ ગઈ છે અને તલાકને લગભગ 
એક મહીનો થઈ ગયો છે, એક જગ્યાએ રિશ્તાની વાત ચાલી રહી છે, અમે ચાહિયે 
છે કે તેનો વહેલી તકે નિકાહ કરી નાંખીએ. કેમકે છોકરી કાબૂ બહાર છે, જો તે કોઈ 
ગલત હરકત કરી બેસશે તો અમારી ઈજ્જતની પથારી ફરી જશે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 437 ઈદ્તનું બયાન 

માટે રિશ્તો નક્કી થતાં જ તરત ઈદદતમાં જ તેના નિકાહ કરી નાંખીએ તો 
ગંજાઈશ છે કે તહીં. અથવા ઈદ્દત પરી કરવી જરૂરી છે, જવાબ આપી મહેરબાની 
કરશો, 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

એવી સ્ત્રી જેને તલાક થઈ હોય અને તે ગર્ભવતી ન હોય અને તેને હેઝ 
આવતું હોય તો તેની ઈદ્દત ત્રણ હેઝ છે. (મજમઉલ અન્હરઃ ૧ / ૪૬૪) અને જયાં સુધી 
ઈદ્દત પૂર્ણ ત થાય, તેના બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરવા દુરસ્ત નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ 
: ૧ / ર૮૦) અને સવાલમાં લખવા મુજબ તલાક આપવાને એક મહિનો થઈ ગયો છે, 
તો એક હેઝ પરું થઈ ગયં હશે, માટે હવે બે હેઝ ખતમ થવાની રાહ જુએ, ત્યાર 
પછી બીજા નિકાહ કરવા જાઈઝ છે, આથી પહેલા નિકાહ કોઈ પણ હાલતમાં 
જાઈઝ નથી. બલકે ઈદતના સમયગાળા દરમિયાન નિકાહ વિશે વાતચીત કરવી 
પણ નાજાઈઝ છે. માટે જયાં સધી ઇદ્દત ખતમ ત થાય ત્યાં સધી તેના રિશ્તા વિશે 
કોઈ જગ્યાએ વાત ન ચલાવે, કારણ કે આ જાઈઝ નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
૫૩૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૫) ઈદત દરમિયાન બીજા નિકાહ હરામ છે 

સવાલ (૨૪૧૩૩) : મારી છોકરીને તેના પતિએ તલાક આપી દીધી છે અને અત્યારે 
ઈદ્દતના દિવસો ચાલે છે, મેં બીજી જગ્યાએ રિશ્તો શોઘ્યો છે, કારણ કે છોકરીનો 
ખરાબ રવાડે ચઢી જવાનો ભય રહે છે. એટલે મારો ઈરાદો છે કે હં તેનો વહેલી તકે 
બીજી જગ્યાએ રિશ્તો જોડી દઉ, જેથી મારી ઈજ્જત જળવાઈ રહે, પરંત હજુ તેની 
ઈદ્ત ખતમ થઈ નથી, તા શું હું તેની ઈદ્.ત પુરી થતા પહેલા તેની શાદી કરાવી શકું 
છું? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જો તમારી છોકરીને તલાક થઈ છે અને તે ગર્ભવતી નથી અને તેને હૈઝ આવે 
છે તો તેની ઈદ્દત ત્રણ હેઝ છે, જયાં સધી તેની ઈદ્દ પૂરી ન થાય ત્યાં સધી બીજી 
જગ્યાએ નિકાહ કરવા દરસ્ત નહીં થાય. એ જ પ્રમાણે ઈદ્દતના દિવસોમાં બીજા 
નિકાહની વાતચીત કરવી પણ દરસ્ત નથી, બલકે હરામ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / 
૫૩૪) કકંત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 430 ઈદ્તનું બયાન 
(૧૦૬) ઈદ્તનો ખર્ચ અને તેની મુદત 
સવાલ (૨૪૧૪) : એક છોકરીને તેના પતિએ તંદરસ્તીની હાલતમાં ત્રણ તલાક 
આપી છે, અને શાદી વખતે છોકરીના બાપ તરફથી આપેલ પલંગ, ખુરસીઓ અને 
બીજો સામાન તેણે પાછો આપી દીધો છે, તેમજ મહેરતા એક સો સાડા સત્તાવીસ 
રૂપિયા પણ પરત કરી દીધા છે, પરંત ઈદ્દતનો ખર્ચ અને છોકરીના પિતા પાસેથી 
લીધેલ કરજની રકમ તેને પરત કરી નથી, દોઢ મહિનાનો વાયદો છે, તો શું તે 
ઔઓરતને તલાક થઈ જશે કે નહીં ? જો પતિ દોઢ મહિના પછી ઈદ્દતનો ખર્ચ ન 
આપે, તો શું કરવં જોઈએ ? તેમજ ઈદ્દતનો ખર્ચ કેટલો લેવો જોઈએ ? અત્યારે 
સરકારી કાનૂન પ્રમાણે ઈદ્દતનો ખર્ચ અને ઈદ્દત પછીનો ખર્ચ લઈને ફાયદો ઉઠાવી 
શકાય છે કે નહીં ? ઉપરાંત ઈદતની મદદત કેટલા મહિના ગણવામાં આવે ? 
જવાબ : હામેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં ઓરતને ત્રણ તલાક થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / ૩૫૫) 
ઓરત હલાલો કર્યા વગર પોતાના પહેલા પતિ માટે હલાલ નહીં થાય. હલાલો 
સહીહ થવા માટે ઈદ્દતનો ખર્ચ, કરજ અને મહેરની રકમનં તત્કાલ પરત કરવું 
જરૂરી નથી. 
(બુખારી: ર /૮0૧,હદીસ તં. ૫૩૧૭, મિ્કાંતુલ મકાતીહ : પ / ર૧૪૯, હદીસ ત્તં. ૩ર૯પ) 
જો પતિ ઈદ્તનો ખર્ચ ઓરતને ન આપે તો પત્ની કોર્ટનો સહારો લઈ ખર્ચ 
વસૂલ કરી શકે છે, સૌથી પડેલા આપ ઓરતના નામથી મહેર અને ઈદ્તના ખર્ચની 
માંગણીની ફરિયાદ આપી દો, (કોર્ટ જરૂરી કાર્યવાહી જાતે કરશે.) 
ઈદ્દતનો ખર્ચ ૧૨૫ રૂપિયાથી લઈ ૧૫૦ રૂપિયા સધી લઈ શકાય છે, ઈદ્દત 
દરમિયાન ખર્ચ લેવો પત્નીનો હક છે, પરંત ઈદત પતિના ઘરે ગજારે, અને ઈદદત 
પછી ભરણપોષણનો ખર્ચ દેશના કાનૂન પ્રમાણે લઈ તેનાથી ફાયદો ઉઠાવવો 
બિલ્કલ જાઈઝ નથી, હરામ છે. (ફતાવા હિન્દિચ્યપહ : ૧ / ૫૫૭) 
જો ઓરત ગર્ભવતી હોય, તો ઈદ્દતની મદત બાળકની પૈદાઈશ (પ્રસતિ 
-ડિલેવરી) સધી છે. એટલે બાળક પેદા થવાથી તેની ઈદ્દત (પણ) પૂરી થઈ જશે. 
અતે જો (તલાકવાળી ઓરત) સગર્ભા ન હોય અતે તેને હેઝ આવતું હોય તો ત્રણ 
હેઝ પરા થવાથી તેની ઈદ્દત પરી થશે અતે જો સગર્ભા ત હોય અને ત તો તેને મોટી 
ઉમર થવાને કારણે હેઝ આવતં ન હોય, તો તેની ઈદ્દત ત્રણ મહીના છે. (હિદાયહ ફી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 439 ઈદતનું બયાન 
શર્હે બિદાયહ : ર / ર૭૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) બીજા પતિની તલાક પછી બે હેઝ# આવે, ત્યાર 
પછી સતત પાંચ મહિના તોહર (પાક) રહી 

સવાલ (ર૪૧૫) : મેં મારી પત્નીને ત્રણ તલાક આપી હતી, તેના પછી તેણે બીજા 
માણસ સાથે શાદી કરી, સંભોગ કરી તેણે તલાક આપી દીધી, તલાકતે લગભગ તવ 
મહિના થઈ ગયા છે, એ સમય દરમિયાન તેને માત્ર બે જ વખતે હેઝ આવ્યં છે, ચાર 
મહિનામાં બે વખત હેઝ આવ્યં છે, અને ત્યાર પછી સતત પાંચ મહિના પરા થઈ 
ગયા પરંતુ હજુ સઘી ત્તીજું હેઝ આવ્યું નથી, તો શરીઅતનો કાયદો તો ત્રણ 
મહિનાનો છે, અને ત્રણ હેઝતો પણ છે, અત્યાર સધી નવ મહિના થઈ ચકયા છે, 
અને માત્ર બે હેઝ આવ્યા છે, તો હવે બીજા નિકાહ કરવા વિશે શું કરવામાં આવે ? 
શરીઅતના હુકમ પ્રમાણે જવાબ આપશો. 

એવું પણ બને છે કે ઓરતની ઉમર વધારે હોવાથી હેઝ કુદરતી રીતે બંધ થઈ 
જાય છે, તો હવે હેઝ બિલકુલ ન આવે તો કયાં સધી તેનો ઈન્તિઝાર કરવામાં આવે ? 
નવ મહિના પુરા થઈ ચકયા છે, તો શું નવા નિકાહ કરી લેવામાં આવે ? અથવા હજુ 
પણ ત્રીજા હેઝની રાહ જોવી પડશે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આપને મસઅલો સમજવામાં ભૂલ થઈ રહી છે. અલબત્ત આપના સવાલનો 
જવાબી ખલાસો નીચે પ્રમાણે છે : 

જે ઓરતને લાંબા સમય પછી હેઝ આવતં હોય, તો જરૂરતના મોકા પર નવ 
મહિના વિતી જવાથી તેની ઈદ્ત પરી થઈ જશે. પરંત પૂછેલ મસ્અલામાં ઓરતને 
જો કે બે વખત હેઝ આવી ચકયં છે. જેથી હજુ એક મહિનો વધ ઈનત્તિઝાર કરી દસ 
મહિના પૂરા કરી લે. ત્યાર પછી નિકાહ કરવા જાઈઝ થશે. (શામી : ર / ૮૨૮) ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણત્તાર છે. 

(૧૮) મક્કા મુકર્રમામાં પતિના ઈન્તિકાલ પર ઓરતની 
ઈદ્તનો હુકમ 

સવાલ (ર૪૧૬) : હું હજ પઢવા ગયો હતો, મારી સાથે મારી વાલિદા, માસી, 
ફોઈ, મારી છોકરી, મારી પૌત્રી, તવાસી અને મારી પત્ની હતાં. બધી મળીને કુલ 
સાત ઓરતો થઈ, હજનો એહરામ બાંધી અમે આઠ સભ્યો મક્કા મકર્રમા પહોંચ્યા. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 440 ઈદ્‌તનું બયાન 
હવે માની લો કે મારી જિંદગી પ્રી થઈ જાય અથવા તો હજથી ફારિંગ થયા પછી 
પૂરી થઈ જાય, તો આ બંને સૂરતોમાં આ ઓરતોએ શું કરવું જોઈએ ? વિગતથી 
જવાબ આપશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જયારે પતિ-પત્ની બંને સફરમાં હોય અને પતિનં મૃત્ય થઈ જાય, અને જો 
તમે તમારા વતનથી પંચૌંતેર (૭૫) કિ.મી. ની અંદર હોય તો આ સૂરતમાં ઓરત 
પોતાના પતિના ઘરે આવીને ઈદ્દત ગજારશે અને જો પંચોતેર કિ.મી. થી વધારે દૂરી 
પર હોય, પરંતુ હજુ મક્કા મૃકર્રમા અથવા મદીના મુનવ્વરા પહોંચ્યા નથી તો આ 
સૃરતમાં પણ પોતાના વતન પરત આવી જાય. 

હાં, જો પતિનું મૃત્ય થયું ત્યારે તે મક્કા મુકરંમા અથવા મદીના મનવ્વરામાં 
મકીમ હતા, તો ત્યાં જ ઈદ્દત ગજારે, આ બહેતર તરીકો છે, અલબત્ત સાહિબેત 
(ઈમામ અબૂ યૂસફ રહ. અને ઈમામ મહમ્મદ રહ.)ના કથન મુજબ જો તેની સાથે 
કોઈ મહરમ હાજર હોય તો ઈદ્ત ગજાર્યા પહેલા પણ સફર કરીત્તે પોતાના પતિત્તા 
ઘરે પાછા આવવું જાઈઝ છે. (મજમઉલ અન્હર : ૪૭૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૧૯) ઓરત પોતાની ઈદ્તના દિવસો કયાં ગુજારશે ? 
સવાલ (ર૪૧૭) : મેં મારી પત્નીને પરી ત્રણ તલાકો આપી છે, તો તેની ઈદદત 
કેટલી છે ? ઉપરાંત તેણે પોતાની ઈદ્દતના દિવસો કયાં ગજારવાના રહેશે ? મારા ઘરે 
અથવા તેના પિતાના ઘરે ? તેમજ આવી ઈદ્તવાળી ઓરત એક ગામથી બીજે ગામ 
સફર કરી શકે છે કે નહીં ? અથવા ઈદ્દતના દિવસો પરા થતા સધી તેણે એક જ 
જગ્યાએ રહેવં પડશે ? કારણ કે આજકાલ ઘણી વખતે એવં થાય છે કે ઓરત 
ઈદ્દતમાં હોવા છતાં એક ગામથી બીજે ગામ જાય છે. દા.ત. અમુક દિવસો માટે 
પોતાના કાકાના ઘરે, અમક દિવસો પોતાના મામાને ત્યાં અને અમક દિવસો 
પોતાની ફોઈને ત્યાં ચાલી જાય છે, આ રીતે ઓરત પોતાની ઈદતના દિવસો આમ 
તેમ ફરી ફરીને પરા કરી લે છે તો શેં આ જાઈઝ છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
ઈદના દિવસોમાં ઓરતે પોતાતા ઘરેથી બહાર તીકળવં જાઈઝ તથી, જયાં 
તે રેહતી હતી ત્યાં જ તે પોતાની ઈદ્દત પુરી કરે, ત્રણ તલાકમાં તો જયાં સુધી તે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 441 ઈદ્‌તનું બયાન 
ઈદ્તમાં છે, તેના માટે બનાવ શણગાર કરવં, ઘરેણા પહેરવા, ખૂશ્બ લગાવવી, 
બારીક કાંસકીથી માથાના વાળમાં કાંસકી કરવી, અને જરૂરત વગર તેલ વગેરે 
લગાડવં પણ જાઈઝ નથી. (શામી: ૨ / ૬૧૭) 
માટે પૂછેલ સૂરતમાં ઓરતે ઈદ્દતના દિવસોમાં પોતાના ઈદ્તના મકાનને 
છોડી કાકા, મામા અને ફોઈને ત્યાં જવું જાઈઝ નથી., હા, અલબત્ત જો પતિ 
નાલાયક હોય અને તેના ઘરમાં ઈદ્દત ગુજારવાના કારણે હરામકારીમાં ફસાય 
જવાનો ખતરો હોય, તો મજબૂરીના દરજામાં તેના માટે પોતાના પતિના મકાનને 
છોડી બીજાને ત્યાં જવામાં કોઈ વાંધો નથી. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિલ મુખ્તાર : ર / ૫૩૫-૫૩૭) 
નોંધ : સવાલમાં એ પણ છે કે ''મેં મારી પત્નીને પરી ત્રણ તલાકો આપી છે, 
તો તેની ઈદ્દત કેટલી છે ? 
જવાબ એ છે કે જો ત્રણ તલાક આપી હોય અને સગર્ભા હોય તો તેની ઈદ્દત 
ડિલેવરી સધી છે. જો હૈઝ આવતું હોય તો તેની ઈદ્દત ત્રણ હૈઝ છે અને જો હેઝ ન 
આવતં હોય તો તેની ઈદ્દત ત્રણ મહિના છે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ૨૭૪, રદુલ 
મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૩૫, ૫૩૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૦) ઓરત પોતાની ઈદ્ત કયાં ગુજારે ? 
સવાલ (૨૪૧૮) : ઓરતે પોતાની ઈદ્દત કયા ગજારવી જોઈએ ? પતિત મકાન 
પર અથવા પિયરમાં પોતાના વાલિદૈનના મકાન પર ? જો પતિના ઘરે ઈદત ત 
ગૃજારી શકે તો તેની ઈદ્દતતો ખર્ચ આપવામાં આવશે કે નહીં ? આવશે તો કેટલો 
આપવામાં આવશે ? 
જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 
તલાકથી પહેલા ઓરત જે ઘરમાં રહેતી હતી, તે જ ઘરમાં ઈદ્દત ગુજારવી 
જરૂરી છે. ભલે પતિતં મકાન હોય કે તેના પોતાના માતા-પિતાનં. 
(કતાવા દિન્દિય્યઠ : ૧ / ૫૩૫) 
એટલા માટે કે અમુક વખતે પતિ પોતાની પત્નીના હક્કો બરબાદ કરવા માટે 
તેને પોતાના વાલિરદૈનના ઘરે મોકલી આપે છે, ઓરત પોતાના પતિના ઘરે પરત 
જવા માટે રાજી હોય છે, તેમ છતાં પતિ તેને પોતાના ઘરે પાછી બોલાવતો નથી, જો 
એવી હાલત હોય કે ઓરત માતા - પિતાના ઘરે હોય અને તેને તલાક આપવામાં 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 442 ઈદ્તનું બયાન 
આવે, તો ઈદ્દતનો ભરણપોષણ ખર્ચ ઓરત માટે પતિ પર વાજિબ થશે, કારણ કે 
તેના તરફથી નાફરમાની જોવા મળી નથી. (કતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / ૫૪૫) 
અને ખર્ચની મિકદાર મઘ્યમ રહેશે, જેમાં તેની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ 
શામેલ છે. (મબ્સૂત : પ / ૧૮૨) 
જો ઓરતને હેઝ આવતું હોય, તો ત્રણ હેઝ સધી અને હેઝ આવતું નથી તો 
ત્રણ મહિના સધી અને સગર્ભા છે તો બાળકની પેદાઈશ (પ્રસૃતિ) સધી ભરણ 
પોષણ ખર્ચ વાજિબ થશે. 
(સૂરએ બકરહ : ર૨૮, સૂરએ તલાક ૪, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ર૭૪) 
જો પત્ની નાફરમાન છે, તો પતિના જિમ્મે ભરણપોષણ ખર્ચ વાજિબ નથી. 
(ફકતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૫) 
પરંત પતિ માટે પણ જરૂરી છે કે ગલત અને જુઠા બહાના કરી ઓરતના 
હક્કો બરબાદ ત કરે, (બખારી : ર / ૭૭૯, હદીસ નં, ૫૧૮૫-૫૧૮૬, મિન્હાજ : ૧૦ / 
૫૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૧) ઓરત અને વફાતની ઈદત 
સવાલ (૨૪૧૯) : પતિ પત્ની શાદીમાં મંબઈથી વરેઠી આવ્યા, વરેઠીમાં પતિનં 
મૃત્યુ થઈ ગયં, તેમનું મકાન મંબઇમાં પણ છે અને વરેઠીમાં પણ છે. (બંતતે 
જગ્યાએ છે.) તો ઓરત તેની ઈદ્દત કયાં ગજારશે ? 
જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પતિના મૃત્ય સમયે બંને પતિ - પત્ની જયાં રહેતા હતા, અતે તે મકાન 
પતિત્તું છે, તો તે મકાનમાં તેણે પોતાની ઈદ્દત ગજારવી પડશે. માટે પૂછેલી સૂરતમાં 
વરેઠીવાળું મકાન જો પતિનં છે, તો તે જ મકાનમાં તેણે ઈદત ગજારવી પડશે. 
(જવહિરતુન્નષ્યિરહ : ર / ૮૦, બહરુર્સાઈક : ૪ / 1 € «€) તે જગ્યાએથી ઈદ્દત ગજાર્યા વગર 
નીકળી જવં જાઈઝ નથી. અલબત્ત જરૂરત વખતે પોતાના આ મકાનને છોડી બીજી 
જગ્યાએ ઈદ્દત ગજારવા માટે જવું જાઈઝ છે. દા.ત.મકાન પડી જવાનો ખતરો હોય, 
અથવા ઈજ્જત આબરૂ લુટાવવાનો ખતરો હોય, અથવા ભાડાનું મકાન હોવાને લીધે 
ભાડું ભરવાની શકેત ન હોય વગેરે, તો આ બધી સૂરતોં માં પોતાના મકાનતે છોડી 
બીજા મકાનમાં ચાલ્યં જવં જાઈઝ છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દરર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૩૫, 
૫૩૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


_રતાવા ફ્લાહિય્હ ભાગ: પ વવષે ઇઈદ્તનું બયાન 
(રર) ઓરત પોતાના પતિના મૃત્યુ પછી ઈદ્ત ક્યાં 
ગુજારશે ? 
સવાલ (ર૪ર૦) : એક ઓરત પોતાની અવલાદ સાથે અંકલેશ્વર શહેરમાં પોતાના 
માલિકીના મકાનમાં રહે છે, તેતો પતિ સઉદી અરબિયામાં રહેતો હતો, ત્યાંથી તેના 
પતિતા મૃત્યની ખબર આવી, પતિનં મૂળ વતન આલુંજ છે, જયારે પતિના મૃત્યની 
ખબર આવી તો રિશ્તેદારો તે ઓરતને અંકલેશ્વરથી આલૂંજ લઈ આવ્યા. જયારે કે 
અંકલેશ્વરમાં તેનં પોતાનં મકાન પણ છે, અને તે ઓરત પોતાના સાસુ - સસરાથી 

અલગ રહે છે, 

હવે સવાલ એ છે કે આ ઓરતને ઈદ્દત કયાં ગજારવી પડશે, જો તે 
આલૂંજમાં પોતાની ઈદત ગજારે તો તેના બાળકોની તાલીમનં ઘણં નકસાન થાય 
એમ છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જયારે ઓરત અંકલેશ્વરમાં રહે છે અને આપના લખાણ પ્રમાણે પોતાના 
જાતી એટલે કે પતિના મકાનમાં રહેતી હતી, તો પતિના મૃત્ય પછી તેણે પોતાની 
ઈદ્દત અંકલેશ્વરમાં ગુજારવી જોઈએ. એટલા માટે કે આ તેના પતિત]ું વારસાઈ 
મકાન છે, જેમાં તેનો પણ વારસાઈ હક ઓછામાં ઓછો આઠમો હિસ્સો હશે. 
(સૂરએ નિસાઅ : ૧૨) જેથી ઓરતે પોતાની ઈદ્દત પતિના જ મકાનમાં એટલે કે 
અંકલેશ્વરમાં ગજારવી જોઈએ. (જવહિરતન્નથ્યિરહ : ૨ / ૧૪૨) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(ર૩) ઈદ્ત દરમિયાન ઓરતનું ઘરની બહાર જવું 
સવાલ (ર૪૨૧) : જો ઓરત તલાક પછી ઈદ્તના દિવસોમાં પોતાના રિશ્તેદારો 
અને સંબંધીઓના ઘરે મહેમાન જવા ચાહે, તો જઈ શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મૃસલ્લિમા 

ઈદ્દત દરમિયાન જે ઘરમાં તલાક આપવામાં આવી, ત્યાં રહેવું જરૂરી છે, 
અલબત્ત જો ગુનાહમાં ફસાય જવાનો ખતરો હોય, તો પોતાના પિતાના ઘરે આવી 
શકે છે, શરઈ ઉઝર વગર બીજે ક્યાં પણ જવં જાઈઝ નથી, (રદુલ મૃહતાર અલા 
દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૩૫-૫૩૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 444 ઈદતનું બયાન 
(ર૪) ઈદ્દતની આછામાં ઓછી અને વધુમાં વધુ મૂદ્ત શું છે ? 
સવાલ (ર૪રર) : કોઈ ઓરતને જયારે તેના પતિએ તલાક આપી હોય, તો 
શરીઅતતના કાનૂન પ્રમાણે ઈદ્ત ખતમ થયા પછી બીજો નિકાહ કરી શકે છે, તો 
ઈદ્દતની વધમાં વધ અને ઓછામાં ઓછી મદત શં છે ? આ વિશે શરઈ માર્ગદર્શન 
આપશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

દરેક ઓરતની ઈદ્દતતી મૃદ્ત સરખી હોતી નથી, બલકે તેની તફસીલ એ છે કે 
જો ઓરતને હૈઝ આવે છે, અને તે તલાક પછી ગર્ભવતી નથી, તો ત્રણ હેઝનં 
ગજરવં તેની ઈદ્દતત શમાર થશે. (તફસીરે કુર્બાન ઈબ્ને કષીર : ૧ / ૬૦૬, સૂરએ બકરહ : 
રર૮) તેમાં ઈમામ અબૂ હનીફા (રહ.) તી નજીક ઓછામાં ઓછી મદત બે મહીના 
અથવા સાઇઠ દિવસની છે. (લામિઉદ્‌ દુરારી : ૧ / ૧ર#, ઈનામહ શર્હે હિદાયહ : ૪ / 
૧૮૬) જો ઓરતની એટલી ઉંમર થઈ ચકી છે કે તેને હૈઝ નથી આવતું તો તેની ઈદ્દત 
ત્રણ મહીના છે. (મજમઉલ અન્ડર : ૧ / ૪૬૫) અત્તે જો ઓરત સગર્ભા છે, તો તેની 
ઈદ્દત બાળકની પેદાઈશ (પ્રસતિ) છે. ( મૃસ્લિમ : ૧ / ૪૮૬, હદીસ નં. ૫૭-૧૪૮૫, 
બુખારી: ર / ૮૦1૧, હદીસ નં,.૫૩૧૯, ૫૩૨૦, તબ્યીતુલ હકાઈક : ૩ / ર૮) ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(રપ) ઈદ્ત વાજિબ થવાની હિકમત શું છે ? 

સવાલ (૨૪૨૩) : ઈસ્લામી શરીઅતમાં ઈદ વાજિબ થવાની હિકમત અમારા 
જાણ પ્રમાણે આ જ છે કે ઓરત ગર્ભવતી છે કે નહીં ? એ વાતની ખબર પડે, તો શું 
આ સહીહ છે? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

આ હિકમત સિવાય બીજી પણ ઘણી હિકમતો ફક્હાએ કિરામે બયાન કરી 
છે, દા.ત. તલાકે રજઈ આપવામાં આવી હોય તો ઈદ્ત દરમિયાન પતિને રજૂઅ 
કરવાનો હક પ્રાપ્ત હોય છે, તેમાં આ કાયદો છે કે જો જલ્દબાજીથી તલાકનો કેસલો 
કરી લીધો છે, તો ફરીવાર તે નિર્ણય પર વિચાર કરી શકે છે, પરંત ઘ્યાનમાં રહે કે 
શરીઅતના હકમાની હિકમત જો આપણે સમજમાં ન પણ આવે, તો એક મોમિન 
બંદાની ઈતાઅત (આજ્ઞાપાલન)ની શાન આ છે કે તે આ બધા (આદેશો) ને 
આનાકાની કર્યા વગર માની લે અને તેના પર અમલ કરતો રહે, અને પોતાની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 445 ઈદતનું બયાન 
સમજમાં આવનાર ઈહિકમતો પ્રમાણે હકમમાં બદલાવ કરવો દરસ્ત નથી. 
(રહમતુલ્લાહિલ વાસિઅહ : પ / ૧૬૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(ર૦) આઠ અથવા દસ દિવસ પતિની પાસે રહયા પછી 

તલાક સૂરતમાં કેટર્લ।| ઈદ્ત ગુજારવી પડશે ? 
સવાલ (ર૪૨૪) : એક છોકરીના નિકાહ એક વર્ષ પહેલા થયા હતા, તે તેની 
સાસરીમાં માત્ર આઠ અથવા દસ દિવસ સધી રહી, પછી તે પોતાના પિયર ચાલી 
આવી, ત્યારથી લઈ આજ સધી પોતાના પિયરમાં જ રહે છે, અને પિયરમાં રહેવા 
દરમિયાન જ તલાક લઈ લેવામાં આવી છે, તો એ છોકરીએ કેટલી ઈદ્દત ગુજારવી 
જોઈએ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જો પતિની સાથે થોડી વાર માટે પણ એકાંત થયું હોય, તો ઈદ્દત ગજારવી 
વાજિબ છે, ઈદ્દ ગજાર્યા વગર બીજા નિકાહ કરવા દરસ્ત નથી. પરંત જયારે કે 
તમારા કહેવા પ્રમાણે કે એક વર્ષથી તે ઓરત પિયરમાં જ છે, તો જાહેર વાત છે કે 
તેની ઈદ્ત ખતમ થઈ ગઈ હશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૪) કાનૂની જરૂરતને લીધે ઈદ્તના દિવસોમાં સફર કરવા 
સવાલ (૨૪૨રપ) : અમારા વાલિદ સા.ની વફાત પછી અમારી વાલિદા અત્યારે 

ઈદ્દતમાં છે. તેમતે કેનેડા જવા માટે ઈન્ટરવ્યું માટે મંબઈ બોલાવવામાં આવી છે. 
અતે ઈન્ટરવ્યંના દિવસ સધી ઈદ્દત ખતમ થતી નથી. તો શરઈ એતિબારથી તેમને 
સફર કરવાની ગુંજાઈશ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

વફાતની ઈદ્દત દરમિયાન ઓરત ઘરની બહાર નીકળી શકતી નથી, સખ્ત 
તંગી અને ભૂખમરો ચાલી રહયો હોય અને કોઈ પણ ખર્ચતી વ્યવસ્થા ન હોય, તો 
મજૂરી વગેરે માટે દિવસે બહાર તીકળી શકે છે. અથવા બીમાર હોય તો ઈલાજ માટે 
નીકળી શકે છે, સફર કરવાની ઈજાઝત બિલકુલ નથી, માટે ઈન્ટરવ્યું માટે પણ 
સફર કરી શકતી નથી, કેનેડા પર્યટન માટે જવં તબઈ જરૂરિયાતમાંથી નથી, જેથી 
તેના માટે ઈન્ટરવ્યું આપવં પણ જરૂરતમાં દાખલ નથી. તમારે જોઈએ કે કોશિશ 
કરી ઈન્ટરવ્યુની તારીખ લંબાવી દો. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 446 ઈદતનું બયાન 

જો કોઈ શારીરિક જરૂરત એવી છે કે તેના માટે સફર સિવાય કોઈ રસ્તો તત 
હોય, દા. ત. આઓરતતી ઉમર વધારે હોવાના કારણે અથવા માઝૂરીના કારણે જાતે 
કોઈ કામ કરી શકતી નથી, ખાવું રાંધવં, ગુસલ કરવું, અને કપડા ધોવા વગેરે તમામ 
કામોમાં તે બીજાની મોહતાજ છે, અને તેની વ્યવસ્થા ઘર બેઠા થઈ શકતી નથી તો 
સફર કરવાની ઈજાઝત છે. (શામી : ૩ / પર#, જવહિરતુન્નક્યિરહ : ૨ / ૮૦) ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૮) તલાકે રજઈની ઈદ્ત પછી ઓરતે બીજા નિકાહ કરવા 
સવાલ (ર૪૨૮) : અમે અમારી છોકરીની તલાક બાબતે આપથી સવાલ પૂછયો 
હંતો, પરંતુ જવાબ અમારી સમજમાં આવ્યો નથી. માટે બીજી વાર તમતે તકલીફ 
આપી રહયા છીએ. માફ ફરમાવશો. જવાબમાં આપે લખ્યું હતું કે નસીમા જો ઈદત 
પૂરી થતા પહેલા અલગ થવા ચાહે તો તે નિકાહમાં રહેશે, ઈદ્દત ખતમ થયા પછી તે 
કોઈ પણ મઈ સાથે નિકાહ કરી શકે છે, જયારે કે અમે તો તલાક જ ચાહતા હતા. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

ઈદ્ત પરી થઈ ગયા પછી તો બીજા નિકાહ કરવામાં કોઈ વાંધો જ નથી. 
(સૂરએ બકરહ : ૨૩ર) પરંત ઉપરોકત ઈદ્દત જો કે તલાકે અહસન (રજઈ)ની ઈદ્દત 
છે. જેમાં પતિને ઈદત દરમિયાન રજૂઅનો (તલાક પાછી ખેંચવાનો) ઈખ્તિયાર હોય 
છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૪૭૦, હિદાયા ફી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ર૫૪) માટે જો પતિ ઈદ્દત 
દરમિયાત રજૂઅ કરી લે અને તેના રૂજૂઅ કરવાનો કોઈ સબૂત પણ હોય તો નિકાહ 
બાકી રહેશે, જો રુજૂઅ પર કોઈ સાબિતી ન હોય અને ગાબિબ ગુમાન હોય કે રુજૂઅ 
કરવામાં આવ્યું નથી, તો હવે કારણ અને દલીલ વગર શંકા કરવાની કોઈ જરૂરત 
તથી. ઈદ્ત ખતમ થયા પછી આપની છોકરીના બીજા નિકાહ દુરુસ્ત છે. ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર૯) ઈદ્ત દરમિયાન ઓરત માટે પડદો કરવો 

સવાલ (૨૪૨૭) ઃ અમારી છોકરીને તલાક થઈ છે, તલાકથી પહેલા ૧ ૮ મહિનાથી 
અમારા ઘરે હતી, ત્યાર પછી તલાક થઈ છે, અમારા અમક સંબંધીઓ એટલે કે 
માસી અને મામાના છોકરા વગેરે અમારા ઘરે આવે છે, તો શું અમારી છોકરી માટે 
તેમનાથી ઈદ્દતત દરમિયાન પડદો કરવો જરૂરી છે ? અને ઈદ્ત કેટલી ગજારવી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 447 ઈદતનું બયાન 

જવાબ ઃ હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાકવાળી ઓરતને જોઈએ કે તે પોતાના પતિના ઘરમાં ઈદ્દત ગજારે, જો 
તલાક વખતે ઓરત પોતાના પિયરમાં હોય તો પણ તેણે જોઈએ કે તલાક પછી 
ઈદ્ત ગજારવા માટે પોતાના પતિના ઘરે જાય, પરંત વિકટ પરિસ્થિતિને કારણે 
[પેતાત્તા ઘરે રહેવા ચાહે તો કોઈ વાંધો નથી. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રહલ મુહતાર : ૩ / ૫૩૬, 
ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૩૫) ઈદ્દત દરમિયાન પણ ઓરત માટે દરેક ગેર મહરમથી 
પડદાનો હુકમ તે જ છે જે સામાન્ય હાલતમાં હોય છે. માટે માસી અને મામાના 
છોકરાઓથી પણ પરદો કરવો જરૂરી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૩૫) 

તલાક પછી ત્રણ હેઝ ખતમ થતા સુધી ઓરતતતી ઈદ્દત રહેશે અને જો ઓરત 
ગર્ભવતી છે, તો તેની ઈદ્દત બાળકની પેદાઈશ થવાથી પરી થશે. (મુસ્લિમ : ૧ / 
૪૮૬, હદીસ નં. પ૭ - ૧૪૮૫, બખારી : ર / ૮૦૨, હદીસ નં. ૫૩૧૯, ૫૩૨૦) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૩૦) પતિની વફાત પછી પત્નીએ પોતાના પિયરમાં ઈદત ગુજારવી 
સવાલ (૨૪૨૮) : એક વિધવા ઓરતે પોતાના પતિના મૃત્ય પછી તેના ઘરે માત્ર 
સવા મહિના સધી ઈદ્દ ગુજારી, ત્યાર પછી તેના રિશ્તેદારો આગ્રહ કરી ઓરતત્તે 
પોતાના ઘરે એમ કહી લઈ ગયા કે અમે અમારા ઘરે તેની ઈદ્દત પૂરી કરાવીશં. જોકે 
છોકરીના રિશ્તેદારો અને મૃત્યુ પામનાર પતિના રિશ્તેદારો પરસ્પર નજીકના 
રિશ્તેદારો હતા. માટે તે ઓરતના રિશ્તેદારોનં કહેવં છે કે બંને ઘરો તેના માટે (તો) 
બરાબર છે, ચાહે અમારા ઘરે ઈદ્દત ગજારે તેમાં શું વાંધો છે ? જયારે તેમને 
શરીઅતના હકમ પ્રમાણે એમ કહેવામાં આવ્યં કે જો તમે તમારી છોકરીને તમારી 
સાથે લઈ જશો અને તેના પતિના ઘરે ઈદ્દત ગુજારવા નહીં દો તો ગૃનેહગાર થશો, 
તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે ગૃનોહ અમોને થશે તમને નહીં થાય. તો આ રીતે જવાબ 
આપનાર વિશે શરીઅતનો હુકમ શું છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

વિધવા ઓરત માટે જરૂરી છે કે તે ઈદ્દ.ત પોતાના પતિના ઘરે ગુજારે, અતે 
સખત મજબરી વગર તે ઘરતે ન છોડે. (દરે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ૫૩૬) 
ઈદ્દત વિશે શરીઅતનો હુકમ ઘણો સખત અને સ્પષ્ટ છે, અહીંયા સધી કે જો પત્ની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 448 ઈદ્‌તનું બયાન 
સફરમાં છે અને એ જ હાલતમાં તેને તેના પતિની વફાતની ખબર મળે તો તેના પર 
જરૂરી છે કે તે જે જગ્યાએ છે, ત્યાં રોકાય જાય, અને ત્યાં ઈદ્દત પુરી કરે. 
(બહરર્રાઈક: ૪/ ૧૮૮) 
માટે કારણ વગર પત્નીના રિશ્તેદારો તેને પોતાના ઘરે લઈ જશે તો 
ગુનેહગાર થશે, દુનિયામાં આ કહેવું ઘણું આસાન છે કે તેનો ગૃનોહ અમને શશે, 
પરંત વિચારવં જોઈએ કે આ ગનાહના અઝાબતે સહન કરવું મામૂલી નથી, ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩૧) તલાકવાળી ઓરત પતિના ઘરે ઈદ્ત ગુજારશે 
સવાલ (ર૪ર૯) : એક માણસે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી, હજુ તેને ઈદ્દત 
ગજારવાની બાકી છે અને પત્તીનો તેના માતા - પિતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તો શું 
તે પોતાના પતિના ઘરે ઈદ્દત ગ્જારી શકે છે ? તેની સુરત શું છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાકવાળી ઓરત માટે જરૂરી છે કે તે પતિના તે ઘરમાં ઈદ્ત ગજારે જયાં તે 
રહેતી હતી, પતિ પર તલાકવાળી ઓરતનો ભરણપોષણ ખર્ચ , કપડા અત્તે રહેવાની 
વ્યવસ્થા કરવી વાજિબ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) 

પરંતુ તલાકે બાઈન હોય અથવા મુગલ્લઝા, આ બંતે સુરતોમાં ઘરમાં તેના 
માટે એ રીતે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે કે બંને (પતિ - પત્ની) માં મિલાપની 
નોબત ન આવે, અને ગનાહ કરી બેસવાનો અંદેશો ન રહે, કારણ કે ૩ તલાક આપ્યા 
પછી ઓરત હલાલા વગર પોતાના પતિ પર હલાલ થશે નહીં, એ જ રીતે તલાકે 
બાઈનમાં નવા નિકાહ કર્યા વગર પોતાના પાંતે માટે હલાલ થશે નહીં. (હિદાયહ કી 
શહે બિદાયહ : ૨ / ૨૭૯) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩ર) એવી તલાકવ,ળી આરત જેને ઓપરેશનને લીધે 
ગર્ભ રહેવાની શકયત; ન હોય, શું તેન; માટે પણ ઈદ્ત 
ગુજારવી જરૂરી છે ? 
સવાલ (ર૪૩૦) : ખદીજાને તેના પતિ સલેમાને પરાયા મર્દ અહમદ સાથે જોઈ 
લીઘી, તો સુલેમાને અહમદ સામે જ ત્રણ તલાક આપી દીધી, ખદીજા (અત્યારે) 
તેની બહેનના ઘરે છે, અહમદ તેની સાથે શાદી કરવા ચાહે છે, ખદીજાને સલેમાનથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 449 ઈદ્તનું બયાન 
બાળક પેદા થયું હતં જેના માટે ઓપરેશન કરવું પડયું હતં, હવે તેને ગર્ભ રહી 
શકતો નથી. એટલે કે ગર્ભ રહેવાની ગુંજાઈશ નથી તો શું આ સરતમાં પણ ત્રણ હેઝ 
ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી છે, ઈદ્દત ગુજાર્યા વગર બીજા મઇ સાથે નિકાહ કરવા 
હરામ છે. ઈંદ્ત ગજારવા માટે ગર્ભ રહેવાની શકિત વગેરેને દખલ નથી. બલકે તેમાં 
અનેક હિકમતો છે : 

પહેલું હેઝ ગર્ભની સફાઈ માટે, બીજું હેઝ એ જાણવા માટે કે પ્રથમ પતિથી 
ગર્ભ છે કે નહીં ? અને ત્રીજુ હૈઝ આઝાદ ઓરતની ફઝીલત જાહેર કરવા માટે, જો 
ઈદ્ત દરમિયાન નિકાહ કરી લીધા, તાં નિકાહ ફાસિદ થશે, પહેલા પતિનો હક છે કે 
તલાક પછી ઈદ્દત ગુજારવામાં આવે, કારણ કે તે ખાતૂન તેના જ નિકાહમાં હતી, 
એટલા માટે તેના પર ઈદતનો ખર્ચ વાજિબ થાય છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર 
: ૩/ ૫૦૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૩૩) તલાકવાળી ઓરત ઈદ્દત કયાં ગુજારશે ? 
સવાલ (૨૪૩૧) : સલેમાને પોતાની પત્ની ખદીજાને પરાયા મર્દ (અહમદ) સાથે 
ગલત સંબંધોને કારણે તલાક આપી દીધી. હવે ''અહમદ' ચાહે છે કે ખદીજા તે જ 
(અહમદ) તા ઘરે રહી ઈદ્દત ગજારે, જેથી તે તેના કંટ્રોલમાં રહે, શું અહમદના ઘરે 
ખદીજા ઈદ્દત ગજારી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પહેલા પતિ સુલેમાનતા ઘરે જ ઈદ્દત ગુજારવી જરૂરી થશે. ત્યાંથી ખદોજા 
માટે નીકળવું હરામ છે, ઈદ્દતના દિવસોમાં ભરણપોષણ અને કપડા વગેરેનો સંપૂર્ણ 
ખર્ચ પતિ સુલેમાન પર વાજિબ છે. જો તેણે ઈદ્દત પૂરી થતા પહેલા કાઢી મકી તો 
ગૃતેહગાર થશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૪) ગર્ભવતી ઓરતની ઈદ્ત કેટલી છે અને ઈદ્તનો 
ખર્ચ કોના પર અને કેટલો થશે ? 

સવાલ (૨૪૩૨) ઃ એક માણસે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી, તલાક આપેલ 
ઓરત સગર્ભા છે, તો તેની ઈદ્દત કયારે ખતમ થશે ? ઈદ્દત દરમિયાન ભરણપોષણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 450 ઈદ્‌તનું બયાન 
ખર્ચ કેટલો થશે ? પતિની માસિક આવક ૫૦ રૂપિયા છે, ઓરતને ઈદ્દત ગુજારવા 
માટે મકાન ભાડેથી લઈને આપ્યું છે. શું તેનું ભાડું મદ પર જરૂરી છે ? મદે ઓરતની 
અમુક રકમ વાપરી નાંખી છે, તલાકવાળી ઓરતતના રિશ્તેદારોનું કહેવં છે કે કંઈ 
વેચીને એ રકમ અદા કરો, શું આવું વર્તન કરવું ઠીક છે કે નહીં? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) ડિલેવરી (બાળક પેદા) થવાથી ઈદ્ત પરી થઈ જશે, ભલે છ મહીના 
પછી થાય કે એક દિવસ અથવા એતાથી ઓછા દિવસમાં જ ડિલેવરી કેમ ન થઈ 
જાય. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ₹૭૪) 

(૨) પતિએ ઈદ્તતા દિવસોમાં ખર્ચ આપવો અને રહેવા માટેતી વ્યવસ્થા 
કરવી જરૂરી છે. જો બંને ગરીબ હોય, તો ગરીબીનો ખર્ચ આપવો પડશે. ઓરત 
માલદાર હોય, તો પણ ગરીબીનો ખર્ચ કાફી થઈ જશે. 

(હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮૫, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪/ ૧૫) 

ઉદાહરણથી સમજો ! ગરીબનો ખર્ચ ૨૦ રૂપિયા છે, અને માલદારીનો ખર્ચ 

૪૦ રૂપિયા છે. બંને ગરીબ છે તો ર૦ રૂપિયા ખર્ચ દેવો પડશે, પતિ ગરીબ અને 

ઓરત માલદાર છે તો મઘ્યમ માર્ગ કાઢવો પડશે, અને માસિક ૩૦ રૂપિયા આપવો 
પડશે. અત્યારે પતે વીસ રૂપિયા આપશે ૧૦ રૂપિયા તેના પર કરજ રહેશે. 

(૩) જો ઔરત ઈદ્તમાં હોય તો ઘર છોડીને બીજી જગ્યાએ જવં જાઈઝ 
તથી, પતિના ઘરે ઈદ્ત ગુજારવી જરૂરી છે. મકાન પતિની માલિકીનં હોય કે પછી 
ભાડાત્તં હોય. 

તલાક આપત્તારની પાસે એક જ મકાન હોય, તો વચ્ચે આડ (પડદો) કરી લે, 
અતે પડદો નાંખી ત્યાં જ ઈદ્દત પરી કરે. પરંત જો પતિ ફાસિક હોય અને ઓરતને 
બીક હોય કે મર્દ ગનોહ કરી બેસશે તો છોકરીવાળાઓ માટે અલગથી મકાન લઈ 
ઓરતતે ત્યાં રાખવી જાઈઝ છે, ભાડં પતિથી વસૂલ કરવં પણ જાઈઝ છે, જો પતિ 
તેક અને દીનદાર હોય તો ઘર છોડીને જવું અને બીજુ મકાન ભાડેથી લેવં જાઈઝ 
નથી. ( હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ર / ર૭૯) 

(૪) જયારે ઓરતે કરજ આપ્યું છે, તો તેને માંગણી કરવાનો અને માંગણી 
માટે કોઈ વખત નક્કી કરવો જાઈઝ છે. જયારે જરૂરત હોય માંગણી કરી શકે છે. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૭ / ૩૯૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 451 ઈદ્‌તનું બયાન 
(૩૫) વિધવા ઓરત પોતાના પિયરમાં રહે કે પતિના ઘરે ? 
સવાલ (૨૪૩૩) : ઝેદની વિધવા ઓરત કયાં રહેશે ? ઝેદના મકાનમાં કે પોતાના 
પિતાના મકાનમાં ? તેને પોતાના વાલિદની સંપત્તિમાંથી જે મકાનનો અમક ભાગ 
મળવાનો છે, તેની તે પોતાના ભાઈઓથી માંગણી કરી શકે છે? તેનો ભાઈ મકાનની 
જગ્યાએ રકમ આપે અતે આ મકાનની જ માંગણી કરે તો તેને આ રીતે માંગવાનો 
હક છે કે નહીં ર 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
વિધવાના પિતા જયારે કે હયાત છે, તો તેમના વારસા બાબતે સવાલ કરવાની 
જરૂરત નથી. જયારે તેમનો ઈન્તિકાલ થઈ જાય ત્યાર પછી સવાલ કરશો, હમણાં 
'અગર મગર” કરવાની જરૂરત નથી. હમણાં ઝેદને તેના પિતા અહમદતી 
સંપત્તિમાંથી જે કંઈ મળ્યં છે, અને બાકીની જે તેની સંપત્તિ છે, તેમાંથી તેની પત્ની 
અને છોકરીઓનો જે ભાગ છે, તે સૉંપી દે. 
ઝેદની વિધવા એ જ મકાનમાં ઈદ્દત ગુજારશે, જયાં તે રહેતી હતી. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કઝ, ્ઈંગ્રાઇટઇ 9 હન 7" કકપ્ડ્ક્ક! 
છાડ કંકઇડ ઉ પડહ્ક,ઝડ-૪%મ-૫%2 


તર્જમો : જે ઓરત તલાકત્તી ઈદ્ત ભરી રહી હોય તે ઓરત ભરણપોષણ અને 
રહેઠાણ ખર્ચની હકદાર થશે. ભલે પછી તલાકે રજઈ હોય કે તલાકે બાઈન હોય 
અથવા ત્રણ તલાક હોય, ભલે તે ઓરત ગર્ભવતી હોય કે ન હોય. આવું જ 


ફકતાવા કાઝીખાનમાં છે. (ફતાવા હિન્દિષ્યહ : ૧ / ૫૫૭) 


ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું 
બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 453 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
મટન 
ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
(૧) તલાક પછી પતિના જિમ્મે કયો ખર્ચ જરૂરી છે ? 
(ર) બીજ? નિકાહ માટે તલાકનું સટિફિકેટ જરૂરી નથી. 
સવાલ (ર૪૩૪) : બે વર્ષ પહેલા હમીદે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી. અતે 
મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ પણ આપ્યો, પરંત ઓરતે ના પાડી દીધી અને ચાલી ગઈ, 
હમીદ પાષ્ટથી તે રકમ મોકલાવી, પરંત હમીદની પત્નીના ઘરવાળાએ તે રકમ 
સ્વીકારી નહીં હવે છોકરીવાળાઓએ અદાલતમાં કેસ કર્યો અને ભરણપોષણ ખર્ચ 
તક્કી કરાવ્યો, પરંત્‌ તેમણે કેસમાં આ રીતે સાબિત કર્યું કે તે અત્યારે પણ તેની 
પત્ની છે. ત્યાર પછી ગામની કમિટીવાળાઓને સમાધાન માટે નીચે દર્શાવેલ 
માંગણીઓ કરી. 
(૧) મહેરતના પૈસા (૨) ઈદતનો ખર્ચ (૩) જેટલા વર્ષ તલાકને થયા, તે બધા 
વર્ષોનો ખાવા - પીવાનો ખર્ચ અને (૪) કેસમાં વકીલનો ખર્ચ વગેરે. 
તેમજ ઓરતની સાસરીના એક મૌલાના સાહેબતં કહેવં છે કે તલાક 
બાબતના બે સર્ટિફિકેટ પણ જોઈશે કે એક પત્નીની પાસે રહે અને એક મસ્જિદ 
પાસે રહે, 
આપથી સવાલ છે કે (૧) તે લોકોની આ પ્રમાણેની માંગણીઓ શરઈ દ્રષ્ટિએ 
દરસ્ત છે કે નહીં ? (ર) એવી રીતે જો કોઈ ઓરત પાસે તલાકનં પ્રમાણપત્ર ન હોય 
તો શું તે બીજી જગ્યાએ નિકાહ કરી શકે છે ? જયારે કે તલાક વખતે છોકરીની માં 
પણ હાજર હતી. અને અત્યારે તે તેનો ઈન્કાર કરે છે, તો આ વિશે મસ્લિમ 
જમાઅત (કમિટી) ની ફરજો શં છે ? 
જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
(૧) પછેલ સૂરતમાં પતિએ જયારે મૌખિક (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૫૩, 
તબ્યિનુલ હકાઈક : ર / ૧૯૪) અથવા લેખિત તલાક આપી દીધી છે, ( તહતાવી અલદ્‌ દર્ર 
:ર/ ૧૧૧) અને તે જાતે તેનો ઈકરાર પણ કરે છે, (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : 
૧ / ૩૪૮) તો તલાક થઈ જશે. તેના માટે કોઈ ગવાહની પણ જરૂરત નથી (ફતાવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 454 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
હિન્દિય્યહ : ૩ / ર૩૮, રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ર૪૭) ગવાહોની જરૂરત તો 
ત્યારે હોય છે જયારે કે પતિ તલાકનો ઈન્કાર કરે અને પત્ની તેનો દાવો કરતી હોય, 
તો જો બે ગવાહો તલાકની ગવાહી આપે તો તલાક થઈ જાય છે, 
( મગ્ની લિ ઈબ્ને કૃદામહ : ૭ / ૫૦૩, મસઅલા નં, £૦૫૨) 
અને જયારે તલાક થઈ ગઈ, તો મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ પતિના જિમ્મે 
જરૂરી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૫૫૭) આ સિવાય કોઈ અન્ય ખર્ચ પતિના જિમ્મે 
તથી. માટે ઈદ્દત પછી વર્ષ, બે વર્ષ અથવા ચાર વર્ષનો ખર્ચ માંગવો જાઈઝ નથી, 
ઓરત માટે આ (વધારાનો) ખર્ચ લેવો હરામ છે. વર્તમાત્ત સમયમાં તલાકવાળી 
સ્ત્રીને કોર્ટ જે બિત શરઈ ખર્ચ અપાવે છે, તે ના જાઈઝ છે, તેનું લેવું હરામ છે. 
(સસ્નદ અહમદ ઃ ૨૪ / ૨૩૯, હદીસ નં. ૧૫૪૮૮) 
(૧) ઈદ્દત પુરી થઈ ગયા પછી ઓરત બીજો નિકાહ કરી શકે છે. પરંત 
સામેવાળાઓએ નિકાહ કરતા પહેલા આ વાતની તહકીક કરી લેવી જરૂરી છે કે તેના 
પતિએ તલાક આપી છે કે નહીં ? અતે ઇદ્દત પરી થઈ કે તહીં ? અને તેના વિશે 
ગવાહોની ગવાહી કાફી છે. કાયદેસરથી સર્ટિકેકેટની જરૂરત નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ 
: ૧ / ૩૮૦) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૩) ઈદ્ત પછી દેશના કાયદા - કાનુનથી ફાયદો ઉઠાવી 
પતિથી ખર્ચ વસૂલવો 
સવાલ (૨૪૩૫) : એક માણસે પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી, તેની મહેર 
અતે ઈદ્તનો ખર્ચ વગેરે પણ આપી દીધો, ત્યાર પછી લગભગ દોઢ વર્ષ પછી તેમણે 
બીજી શાદી કરી લીધી, પ્રથમ તલાકવાળી પત્નીએ કોર્ટમાં કેસ કરી દીધો અને જજ 
સાહેબે માસિક ૫૦ રૂપિયા ભરણપોષણ ખર્ચ પેટે આપવાનો હુકમ કર્યો, બે 
મહીતાથી પતિત પચાસ પચાસ રૂપિયા આપવા પડે છે, તો શું આ ઓરત માટે આ 
રીતે રૂપિયા પડાવવા જાઈઝ છે ? શરીઅતનો હકમ શું છે ? 
જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
જયારે ઈદ્દત ખતમ થઈ જાય છે, તો પતિના જિમ્મે પતિ હોવાની હેસીયતથી 
ભરણપોષણ ખર્ચ અથવા કોઈ અન્ય ખર્ચ રહેતો નથી, માટે શરીઅતે મહમ્મદીના 
હકમ પ્રમાણે આ રીતે પૈસા લેવા જાઈઝ નથી. 
તલાકવાળી ઓરતે કોર્ટનો સહારો લઈ રૂપિયા વસલ કરવા પતિ પર જુલમ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 455 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
છે, અને આવો ખર્ચ લેવો હરામ છે, (ફતાવા હિન્દિય્યપહ : ૧ / ૩૮૦) 

અલ્લાહ તઆલા કલામે પાકમાં ફરમાવે છે : જો પતિ - પત્ની તલાકથી જુદા 
થશે તો અલ્લાહ બંનેને એક બીજાથી બેનિયાજ કરી દેશે. (સૂરએ નૂર :૩૨) 

એટલે મોહતાજગી ખતમ કરી દેશે, અલ્લાહ તઆલા પર ભરોસો હોવો 
જોઈએ અને ભરણપોષણ હાસિલ કરવાથી બચવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે તેનાથી 
ફાયદો થવાની વાત તો બાજ પર રહી, ઓરતની ઈજ્જત પણ જતી રહેશે. ખૂંખાર 
વકીલો અને અન્યાયી બદમાશ જજ તેની ઈજ્જતના ધજાગરા ઉડાવી દે છે, ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪) તલાક પછી કોર્ટ દ્વાર મહેર અને ઈદ્ત (ખર્ચ)થી 


વધારે ખર્ચની માંગણી કરવી 

સવાલ (૨૪૩૮) : અહમદખાન ગલાબખાન પઠાણ અરજ કરે છે કે મેં બાનબીબી 
હંમીદખાનથી નિકાહ કર્યા હતા, અંદરો અંદરના ઝઘડાઓથી કંટાળીને મેં તેને તલાક 
આપી દીધી, તેણે કોર્ટ મારફતે માંગણી કરી છે કે જયાં સધી તે બીજી શાદી ન કરી લે 
અથવા મૃત્ય ન થાય ત્યાં સુધીનો ભરણપોષણ ખર્ચ તેમને આપવામાં આવે, તે વિશે 
મારી શરઈ શં જવાબદારી છે ? વિસ્તૃત જવાબ આપવા વિનંતી. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જયારે પતિ કંટાળીને અથવા બીજા કારણસર તલાક આપે તો ઈદ્દતના 
દિવસોનો ભરણપોષણ, કપડા અને રહેઠાણના ખર્ચની જવાબદારી પતિ પર વાજિબ 
છે. સ્ત્રી ગર્ભવતી છે તો પ્રસતિ (ડિલેવરી) સધી તેની ઈદ્દત છે, જે ઓરતને હેઝ 
આવતું હોય તો ત્રણ હેઝ અને જો હૈઝ ન આવતં હોય તો ત્રણ મહીના ઈદ્દત 
ગણાશે. 

ઈદ્દત ગજાર્યા પછી ભરણપોષણ ખર્ચ અતે કપડા - રહેઠાણના ખર્ચની 
જવાબદારી પતિની નથી. માટે ઓરતે બીજી શાદી સધી અથવા મૃત્ય સધી ભરણ 
પોષણની માંગણી કરવી હરામ છે, આવી માંગણી કરવાનો તેને અધિકાર નથી. 

ઈદ્દત પછીના ખર્ચને જરૂરી કરવામાં તલાકનો મકસદ જ છુટી જશે, આ તો 
પતિને આરતની સાથે જેમ તેમ કરી જિંદગી ગજારવા પર મજબૂર કરવા સમાન છે, 
અને ઓરત પણ શાદીની સુન્નત છોડી દેશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર 
છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 456 ભભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
(૫) નાફરમાન આરતની ઈદ્તનો ભરણપોષણ ખર્ચ 
સવાલ (૨૪૩૭) : એક ઓરત પતિની ઈજાઝત વગર પોતાના પિયર ચાલી ગઈ, 
પતિ હાજર છે, તો પણ ન તે જાતે આવે છે અને ન તો તેના પિતા તેને મોકલે છે, 
અતે ન પતિ તેને બોલાવવા મોકલે છે, આ રીતે અમક મદત પસાર થઈ જાય છે, 
અતે ઓરતના માતા - પિતા તરકથી તલાકની માંગણી કરવામાં આવે છે અને પાંતે 
તેને ત્રણ તલાક આપી દે છે, હવે સવાલ એ છે કે આવી ઓરત ઈદ્દના દિવસોમાં 
(ભરણપોષણ ખર્ચતી હકદાર છે કે તહીં ? 
જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
વર્ણન કરેલી સૂરતમાં પતિ જયારે કે ઓરતને બોલાવે છે, તો પણ તે તેના ઘરે 
જવા માટે તૈયાર તથી અને આતે કેટલાયે વર્ષો ગૂજરી જાય છે, ત્યાર પછી તે અથવા 
તેના મા-બાપ તલાકની માંગણી કરે છે, જેના પર પતિ તેને તલાક આપી દે છે, તો 
આવી ઓરતને શરીઅતમાં ''નાશીઝહ'' (નાફરમાન) કહે છે, તેની ઈદ્દતનો ખર્ચ 
પતિના જિમ્મે વાજિબ નથી. અલબત્ત જો તલાક પછી તે પતિના ઘરે આવીને ઈદ્દત 
ગુજારે તો પછી ઈદ્દતનો ખર્ચ પતિના જિમ્મે વાજિબ થશે. (રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ 
મૃખ્તાર : ૩ / ૫૯૯) કક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૬) પતિની ઈજઝત વગર પિયર જતી રહેનારી પત્ની 


ભરણપોષણ ખર્ચની હકદાર થશે કે નહીં ? 
સવાલ (ર૪૩૮) : જો કોઈ ઓરત પોતાના પાંતેની ઈજાઝત વગર પોતાના પિયર 
ચાલી ગઈ તો તે ભરણપોષણ (ખર્ચ)ની હકદાર થશે કે નહીં ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
જો પતિ પોતાત્તી પત્નીના તમામ હક્કો અદા કરતો હોય, તો પત્ની માટે તેની 
ઈજાઝત વગર ઘરેથી બહાર નીકળવું જાઈઝ નથી, જો ઈજાઝત વગર ઘરેથી બહાર 
નીકળશે તો તે તાશિઝહ (એટલે તાફરમાન) ગણાશે, જેથી તે ભરણપોષણ ખર્ચની 
હંકદાર થશે નહીં. (ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧/૫૪૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 
(૦) ત્રણ તલાક : ભરણપોષણ અને કોર્ટ 
સવાલ (ર૪૩૯) : એક ઓરતને ત્રણ તલાક આપ્યા પછી પોતાના પતિ પાસેથી 
ખાવા, પીવા વગેરેનો ખર્ચ લેવાની હકદાર છે કે નહીં ? જો હકદાર છે તો કયાં સધી? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 457 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
આ વિશે શરીઅત શું કહે છે ? અને શં આ ખર્ચ કમિટી નક્કી કરી શકે છે ? તેમજ જો 
ઓરત કોર્ટ દ્વારા આ ખર્ચ નક્કી કરાવે છે, તો આ શરઈ દ્રષ્ટિએ દરસ્ત છે કે નહીં ? 
વિગતવાર જવાબ આપવા મહેરબાની ફરમાવશો, 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઓરત નિકાહમાં હોય અને પતિ તેના પર જુલમ કરતો હોય અને તેને ખર્ચ 
(ખાવા, પીવા કપડા વગેરે) આપતો ન હોય, તો શરઈ પંચાયત, કમિટી અથવા કોર્ટ 
દ્વારા ભલે જે રીતે શક્ય હોય, પોતાનો હક લેવાની હકદાર છે, કારણ કે 
ભરણપોષણની જવાબદારી પતિ પર છે. જયારે તે અદા કરતો નથી, અતે પત્ની પર 
જલમ કરે છે તો ઓરતને પોતાનો હક કોઈ પણ રીતે ભલે પછી કોર્ટનો સહારો લેવો 
પડે, વસૂલ કરી શકે છે. (દર્રલ મૃખ્તાર મઅ રઠિલ મૃહતાર : ૩ / ૫૮૦, ૫૮૧) 

એ જ પ્રમાણે તલાક પછી પણ જયાં સધી ઈદ્દતમાં હોય એટલે જો હેઝ 
આવતું હોય તો ત્રણ હેઝ આવતા સધી અને જો હેઝ ત આવતં હોય તો ત્રણ મહિત્તા 
સુધી અને જો સગર્ભા હોય તો ડિલેવરી (બાળકના જન્મ) સધી પતિ પાસેથી ખર્ચ 
વસૂલ કરવો જાઈઝ છે, એટલા માટે જો કોઈ જમાત (કમિટી) અથવા કોર્ટનો 
સહારો લેવો પડે તો લઈ શકે છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) 

એ જ રીતે જો નાતું બાળક હોય, તો જયાં સુધી તલાકવાળી ઓરત શાદી ત 
કરે અને બાળકની ઉંમર ૭ વર્ષ ( અને છોકરી હોય તો ફત્વા પ્રમાણે ૯ વર્ષ) ન થઈ 
જાય, તે બાળકોના ખાવા - પીવા વગેરેનો ખર્ચ અને બાળકોની ખિદમતનં 
મહેનતાણં પણ વસૂલ કરી શકે છે. 

(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧, પ૪ર, રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મૃખ્તાર : ૩ / ૫૬૦, ૫૮૧) 

ઓરત આવો ખર્ચ વસૂલીને તલાક આપનારાઓના દિમાગને દુરસ્ત કરી શકે 

છે, કારણ કે જયારે તલાક આપનાર વિચારશે કે તલાક પછી ખર્ચ વગેરે વિશે મારે 

વર્ણન કરેલ જવાબદારી અદા કરવી પડશે, તો તલાક આપવી હશે તો સોચી 
વિચારીને પગલું ઉઠાવશે. 

નોંધ : બયાન કરેલ મસઅલા વિશે સાપ્તાહિક ગજરાતી રિસાલો ''ઉમ્મીદ'' 
નો ર, ફેષ્રુઆરી ૧૯૭૮ ઈ. થી ૯, ફેબ્રઆરી ૧૯૭૮ના અંકત્તો અભ્યાસ કરો. 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 458 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
(૮) પત્નીનો ભરણપોષણ ખર્ચ અને વારસા વહેંચણી વિશે 


અમુક મહત્વની બાબતો 
સવાલ (૨૪૪૦) : (૧) મારી પહેલી પત્ની, જે મારા તિકાહમાં હતી, તેનાથી પાંચ 
છોકરા અને એક છોકરી છે, આ બધા છોકરાઓને મેં સાર્‌ ભણાવ્યા અને કામ ધંધે 
લગાડયા, આ તમામ સંતાનો બાલિગ છે, તેમાંથી બીજા નંબરનો જે છોકરો છે, તેને 
સઉદી મોકલ્યો અને પહેલા છોકરા પર ખર્ચ કરી તેના નિકાહ કરાવ્યા અને તેને ૧૨ 
તોલા સોનં આપ્યં, અને છોકરીને ૨પ તોલા સોનં આપ્યં, અત્યારે આ બધા પોતાની 
માં સાથે રહે છે. 

બીજી પત્ની મારા નિકાહમાં છે અતે તેનાથી જે અવલાદ છે, તે બધી 
નાબાલિગ અને નાસમજ છે, પ્રથમ પત્નીની અવલાદને મેં તાલીમ આપી, તેમતતા 
પર ઘણં ખર્ચ કર્ય, જયારે કે બીજી પત્નીની અવલાદ માટે આ ફર્ઝ અદા કરવાનં હજ 
બાકી છે. 

(ર) પહેલી પત્નીની અવલાદ (જે અલગ રહે છે તે) ને મેં પોતાની ૪ વિઘા 
જમીત આપી, જેની કીમત લગભગ ૩૦ હજાર છં, પહેલી પત્નીનો જે છોકરો 
સઉદી અરબમાં રહે છે, તેણે પંદર હજાર રૂપિયા મોકલ્યા હતા, તે પણ મેં તે પહેલી 
પત્નીની અવાલદતને ધંધા માટે આપી દીધા હતા. હવે મારી સંપત્તિ પાંચ લાખની છે 
અને પહેલી પત્નીની અવલાદ તેમાં પોતાનો ભાગ માંગે છે, હાલાંકે આ સંપતિ મારી 
પોતાની છે, જે મેં જાતે મહેનત કરી ભેગી કરી છે, બાપ-દાદાના વારસામાં મળેલ 
નથી. અને બીજી પત્નીને મેં રપ તોલા સોનું આપ્યું છે, પરંત્‌ તેની છોકરીને હજુ કશું 
આપ્યું તથી, આપવાતં બાકી છે. 

(૩) તો પહેલી પત્નીની છોકરીને રપ તોલા અને છોકરાને ૧ર તોલા સોનું, 
એ રીતે બીજી પત્નીને રપ તોલા સોનું જે આપ્યું છે, તો વારસા વહેંચણી વખતે તેને 
ગણવામાં આવશે કે નહીં ? અને આ ઘરેણાના બદલામાં બીજાઓ માટે શું હશે ? 
અલ્લાહ ન કરે જો કોઈ કારણસર મારા માથે દેવં થઈ જાય, તો તેની વહેંચણી કેવી 
રીતે થશે ? અને તેનો ઉકેલ શં છે ? અને આ વારસા વહેંચણી મારે મારી હયાતીમાં 
કરવી જોઈએ અથવા તેના વિશે કોઈ વસીયતનામ બનાવવં જોઈએ ? આ બધા 
સવાલોના વિગતવાર જવાબ આપવા મહેરબાની છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 459 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

આપના સવાલો વિસ્તૃત માહિતી માગે છે, જે નીચે પ્રમાણે છે : 

(૧) વારસા વહેંચણી મૃત્યુ પછી થાય છે, માટે અવલાદને બાપની હયાતીમાં 
વારસો માંગવાનો હક નથી, આપ અવલાદનો ઈત્તિઝાર કરતા હતા, તેમના માટે 
દુઆઓ માંગતા હતા, પરંત દીનથી અજાણતાને કારણે અવલાદ આવી માંગણી કરે 
છે, આપ એમનાથી કહો કે તેઓ સબર કરે, મારા મૃત્યુ પછી તમને શરીઅત પ્રમાણે 
મળશે. (તકમિલતલ બહરર્રાઈક : ૮ / ૫૫૭, તબ્યીનુલ હકાઈક : ૮ / ર૨૯) 

(ર) વારસદારો માટે વસીય્યત બાતિલ છે, માટે વારસદારો માટે વસીયત 
જાઈઝ નથી, જે વારસદાર તથી તેમના માટે ત્રીજા ભાગના માલમાંથી વસીયત 
કરવી જાઈઝ છે. (અબદાવદ : ર/૩૯૬, હદીસ નં. ર૮૭૦, દુરરલ હક્કામ : ર/૪ર૭) 

(૩) પ્રથમ પત્નીની તમામ અવલાદ બાલિગ છે, માટે તમારા પર તેમના 
ખર્ચતી જવાબદારી નથી. જો નાબાલિગ હોત તો તેમના ખાવા,પીવા વગેરેનો ખર્ચ 
તમારા જિમ્મે જરૂરી હોત. ( ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૬૩) 

(૪) પ્રથમ પત્નીને તલાક આપી છે, (અને ઈદ્દવ ખતમ થઈ ગઈ છે.) તો 
તેના ભરણપોષણની જવાબદારી પણ તમારી નથી. અતે જો તલાક નથી આપી, તો 
પત્નીનો ભરણપોષણ ખર્ચ અદા કરવો તમારા પર જરૂરી છે. (અલમબ્સૂત : પ / ર૦૧) 

(૫) મોટી અવલાદને આપે જે સોનં વગેરે હદિયા રૂપે આપ્યં છે, તે પ્રમાણે 
તાની અવલાદને પણ હદિયો આપવો જોઈએ. તમે પિતા હોવાના નાતે પોતાની 
અવલાદથી સદવર્તનની ઉમ્મીદ રાખો છો. તમામ અવલાદ પણ આપથી એવી જ 
ઉમ્મીદ રાખે છે. માટે દરેકને સરખો ભાગ આપવો જોઈએ, જો મોટી અવલાદને 
આપ્યં છે તો નાની અવલાદને પણ તેનાથી મહરૂમ ન કરવી જોઈએ. 

(ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૪ / ૩૯૧) 

(€) તાલીમ વિશે અવલાદ પર આપે જે કઈ ખર્ચ કર્ય છે, તેમાં ઘટાડો 
કરવાની જરૂરત નથી. 

(૭) સંપત્તિ તમે ખરીદી હોય કે બાપ - દાદાના વારસામાં મળી હોય, બંને 
નો એક જ હુકમ છે, તમારા મૃત્ય પછી શરીઅતે નક્કી કરેલ ભાગો પ્રમાણે તેમાંથી 
વારસા વહેંચણી થશે, અને આ રીતે અલ્લાહે તઆલાને ત્યાં આપની પકડ નહીં 
થાય. (બુખારી શરીક : ૧ / ૩૦૮, હદોસ નં. રર૯૮, સિરાજી : ૩-૫) ફકત અલ્લાહ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 460 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૯) પત્નીથી ખેતીકામ કરાવવું 
સવાલ (૨૪૪૧) : પોતાની પત્નીથી ખેતી વગેરેનું કામ કરાવી શકાય છે કે નહીં ? 
અને જે લોકો કામ કરાવવાને તાજાઈઝ કહે છે, તે સહીહ છે કે ગલત ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પવિત્ર શરીઅતમાં પત્નીના ભરણપોષણનો ખર્ચ અને મકાન-પોશાક 
વગેરેના ખર્ચનો જિમ્મેદાર પતિને બનાવવામાં આવ્યો છે, પતિ માટે જરૂરી છે કે તે 
હલાલ રીતે કમાય અને ભરણપોષણ અને મકાન, પોશાકની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરે, 
(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૨ / ૨૮૫, બદાઈઉ સ્સનાઈઅ : ૪ / ર૩) 
બીજુ કે નબીએ કરીમ (સલ.) એ કામને પતિ - પત્ની દરમિયાન વહેંચી 
દીધં છે, એટલે કે ઘરત્તં કામ પત્નીને જિમ્મે અને બહારતં કામ પતિના જિમ્મે, 
હદીસ શરીફમાં છે કે નબીએ કરીમ (સલ.) એ ઘરકામ હઝરત ફાતિમા (રદિ.) ના 
જિમ્મે અને બહારનું કામ હઝરત અલી (રદિ.) ના જિમ્મે કરી દીધું હતું. 
બલકે ફુક્ટાએ કિરામના લખાણથી આ વાત પણ માલૂમ થાય છે કે જો પત્ની 
અરરાફમાંથી હોય કે તે પોતાના ઘરે કોઈ જાતનું કામ કરતી ત હતી, તો તેના 
મકાનમાં ખાવં પકાવવા માટે પણ પતિએ ખાદિમા રાખવી જરૂરી છે. તો પછી 
બહારના કામનં તો શું ! માટે પતિ પત્નીથી ખેતીનું કામ બળજબરી પૂર્વક કરાવી 
શકતો નથી. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪ / ર૪, રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૫૭૯) 
અલબત્ત પત્ની પોતાની ખૂશીથી કામ કરવા ચાહે તો તેને અધિકાર છે, પરંત 
યાદ રહે કે ઓરત માટે પરદાનો એહતિમામ કરવો કર્ઝ છે, અને સામાન્ય રીતે 
ખેતરોતા કામમાં પરદાનો એહતિમામ રહેતો નથી., માટે ઓરત કયારે પણ બહાર 
નીકળવા માંગે તો તેના માટે પરદાનો એહતિમામ કરવો જરૂરી છે. (સૂરએ અહઝાબ : 
૫૯, મિરકાતુલ મકાતિહ : પ૫ / ર૦૫૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૧૦) મર્દ જયારે નોકરી પર જાય, ત્યારે ઓરતે તેના 
પિયરમાં રહેવું 
સવાલ (ર૪૪૨) : મદ નોકરી માટે બીજી જગ્યાએ જાય અને પોતાની ઓરતતને 
તેના માતા - પિતાની પાસે રાખે, તો શું ઓરતના વાલિદૈનનો હક બને છે કે તેઓ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 461 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
પોતાની છોકરીને પોતાતા ઘરે રાખે ? અતે પતિના ઘરે ન રહેવા દે. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પત્નીના ખાવા, પીવા મકાન અને કપડાનો ખર્ચ પતિ પર ફર્ઝ છે, મકાન એવું 
હોય કે પત્ની પતિના ભાઈ-બહેન અને વાલિદૈનથી અલગ રહી શકે, એટલે કે 
રૂમનો દરવાજો બંધ કરીને, પવિત્રતા અને પાકદામની સાથે રહી શકે, જયારે કે 
પતિના ભાઈઓથી પણ પત્નીએ પરદો કરવો જરૂરી છે. બસ આટલુ મોટં મકાન 
આપવું પતિની ફરજ છે. જો પતિએ આ વ્યવસ્થા કરી દીધી તો ઓરતે પોતાના 
વાલિદેનતા ઘરે પતિની ઈજાઝત વગર જવંં જાઈઝ નથી, અને ત તો ઓરતત્તા 
મા-બાપે પોતાના મકાનમાં તેણે લઈ જઈ રાખવી જાઈઝ છે. 

(બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪ / ર૩) 

જો પતિએ અલગથી મકાન એટલે કે રૂમ આપ્યો નથી અને સાથે રહેવામાં 
પત્નીથી નાજાઈઝ તરીકાથી ખિદમત લેવામાં આવે છે, અથવા ઇજ્જત અને 
પાકદામની ખતરામાં હોય તો ઓરતનું જવું અને મા-બાપનું લઈ જવું પણ જાઈઝ 
છે અને પતિના જિમ્મે પત્નીનો ખર્ચ અદા કરવો જરૂરી થશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધુ જાણનાર છે, 
(૧૧) સાસુ અને સસરાએ પોતાની વહુને અલગથી મકાન 

આપવાથી મનાઈ કરવી 

સવાલ (ર૪૪૩) : એક માણસે એક ઔરત સાથે નિકાહ કર્યા, નિકાહ પછી અમક 
દિવસો સધી તે સાસ અને સસરાના ઘરે રહયા, હવે તે પોતાના પતિ સાથે પતિના 
માતા - પિતાથી અલગ રહેવા ચાહે છે, કારણ કે ઓરતથી ઘણ વધારે કામ લેવામાં 
આવે છે, પરંત વાલિદેન તેને અલગ કરવા પર નારાજ છે, પતિ ચાહે છે કે તે 
પોતાની પત્નીના હક્કો સારી રીતે અદા કરે અને વાલિદૈનની સાથે સદવર્તન પણ 
કરે, તો આ વિશે દરમિયાની કોઈ એવો રસ્તો લખી જણાવશો કે જેમાં બંનેના હક્કો 
સચવાય જાય. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

જયારે મર્દે ઓરતની સાથે નિકાહ કરી લીધા, તો પતિ માટે વાજિબ છે કે તે 
પોતાની ઓરત માટે એક એવા રૂમની વ્યવસ્થા કરે જેમાં બંને એટલે પતિ - પત્ની 
એકાંતમાં રહી શકે, જેને સાંકળ મારીને બંધ કરી શકાય, ત્યાં બંને સિવાય ત્રીજુ કોઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 462 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ત આવી શકે, જો આવું મકાન પતિ પોતાની પત્નીને આપી શકે તો ઠીક છે, નહીં તો 
ઓરત પોતાના પતિથી આવા મકાનની માંગણી કરી શકે છે, અને પતિ માટે આ 
માંગણીતે પુરી કરવી પણ જરૂરી છે, જો પતિ તેની માંગણી પૂર્ણ નહીં કરે તો તે 
ગુનૈહગાર થશે, 

પૃછેલી સૂરતમાં પતિના વાલિદેન ચાહે છે કે તેમનો છોકરો અતે વહ તેમતી 
જ સાથે રહે, તેઓ એ વાતને પસંદ નથી કરતા કે બંને અલગ થઈ જાય, આવી 
સૂરતમાં ઓરતની રજામંદીને ચકાસવામાં આવે, જો ઓરત રાજી હોય તાં કોઈ વાંધો 
નથી અને જો તે રાજી નથી તેમજ મર્દનું નજીક અલગથી રહેવું પોતાના માતા - 
પિતાની સાથે હસને સલૂકમાં રૂકાવટ નથી અને ઓરતનો હક મારવાનો અંદેશો પણ 
તથી, તો મર્દ જોઈએ કે પોતાની પત્ની સાથે અલગ કમરા અથવા મકાનમાં રહે અને 
વાલિદેન માટે બંતે સમયને ખાવં મોકલી આપે, અને બની શકે ત્યાં સુધી બંતેતી 
દેખરેખ પણ કરતો રહે, આ જ ઈસ્લામ અને શરીઅતની તાલીમ છે. 

(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મખ્તાર : ૩ / ૫૯૯, £૦૦) 

સામાન્ય રીતે લોકોમાં જે રિવાજ જોવામાં આવે છે કે શાદી પછી છોકરાના 
વાલિદૈન, વહુને તેમનાથી અલગ કરવા ચાહતા નથી, જેથી તે તેમની ખિદમત કરતી 
રહે, આ ખોટો વિચાર છે, અને શરઈ રીતે પણ જાઈઝ નથી. 

માટે પતિએ પોતાના માતા - પિતાની ખિદમતને ઘ્યાનમાં રાખી અલગથી 
રૂમ (ઘર) ન આપવો, તેના હક્કોની અદાયગીથી ઈન્કાર કરવો, જેનાથી ઓરતને 
તકલીફ થતી હોય, એ બિલ્કુલ જાઈઝ નથી. આવી સૂરતમાં ઓરતને પોતાના 
પતિથી ખુલઅની માંગણી કરવાનો પણ હક છે, ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ 
જાણનાર છે. 
(૧ર) તલાક પછી પતિના જિમ્મે ઓરતના ભરણપોષણની 


વિગત 
સવાલ (ર૪૪૪) : હબીબા નામત્તી એક ઓરત છે, જેની ઉમર ૩ર વર્ષ છે, તેનો 
એક છોકરો મૃહમ્મદ સાજિદ ૧૨ વર્ષનો અને બીજો છોકરો મહમ્મદ ઈમરાન ૧૦ 
વર્ષનો છે. 
હંબીબાની શાદી લગભગ ૧૩ વર્ષ પહેલા, તવાગામના મહમ્મદ સઈદ 
ઈસ્માઈલની સાથે થઈ, શરૂઆતમાં પતિ - પત્નીમાં ખૂબ મહબ્બત રહી અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 463 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
દાંપત્ય જીવન ઘણું સારું પસાર થઈ રહયં હતં, પરંત ત્યાર પછીથી પતિ મહમ્મદ 
સઈદ ઈસ્માઈલનો સ્વભાવ બદલાય ગયો, કોઈ પણ કારણ વિના ઓરત પર 
માત્તસિક દબાણ નાંખવા લાગ્યો. અતે વાત વાતમાં મારપીટ શરૂ કરી દીધી. ત્યાર 
પછી બંત્તેના મામલાએ ધીરે ધીરે ઉગ્ન સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, અહીંયા સુધી ક પતિએ 
ઓરતને બંને બાળકોને લઈને પિયરમાં મોકલી દીધી. અને કહયું કે જયારે મારા 
વાલિદૈન હજ પઢીને આવશે ત્યારે બોલાવીશ, પરંત્‌ ત્યાર પછી પણ તેણે પોતાની 
પત્તીને બોલાવી નહીં. આ રીતે થોડો સમય વિતી ગયો, અહીંયા સધી ૧૪ / ૧૨ / 
૧૯૭૩ ઈ,ના રોજ પતિ તરફથી પોષ્ટ દ્વારા તલાકતો એક પત્ર પહોંચ્યો, તલાક 
પછી ઔઓરતતે ઈસ્લામી શરીઅતત્તા આધારે મહેરતી રકમ (૧૨૭.૫૦) અને 
ઈદ્દનો ખર્ચ ૩૦૦ રૃપિયા આપવામાં આવ્યા. 

પરંત અત્યારે ઓરતે કોર્ટમાં કેસ કર્યો છે, તેની માંગણી છે કે મને બાળકોના 
ખર્ચ સાથે મારો ખોરાકી વગેરેનો ખર્ચ પણ મળવો જોઈએ. કારણ કે પતિની આર્થિક 
હાલત ઘણી સારી છે, તેની વાર્ષિક આવક ખેતી અતે તંબાકુતા વેપારથી બે લાખથી 
વધારે થાય છે, માટે મારા ત્રણ સભ્યોમાંથી દરેકને ૫૦૦ રૂપિયાના હિસાબથી કમ 
સે કમ ૧૫૦૦ રૂપિયા ખર્ચ પૈટે મળવા જોઈએ. અને આ ખર્ચ ૧૯૭૩થી લઈને 
આજ સધીનો મળવો જોઈએ. ગત વર્ષોનો જે ખર્ચ બાકી છે, તેતે પણ અદા કરવામાં 
આવે, તો આ વિશે ઈસ્લામી શરીઅતનો શું ફેસલો છે ? શું ઓરતનો આ દાવો દુરસ્ત 
છે ? વિગતથી જવાબ આપવા મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલ મસ્અલામાં હબીબા બીબીની તલાકને લગભગ દસ વર્ષ પુરા થવાના 
છે, હેવે તેતે ખાવા, પીવા, મકાત અતે ઈલાજ વગેરે વિશે ઈદ્દત પછીના ખર્ચની 
માંગણી કરવાનો હક નથી. કેમકે હવે હબીબા અને સઈદનો કોઈ સંબંધ રહયો નથી 
અને શરઈ તલાક પછી જયારે ઈદ્દત ગુજરી જાય છે, તો ઓરત પર મદનો કોઈ હક 
રહેતો નથી. તે (પતિ) તેનાથી કોઈ ખિદમત વગેરે લઈ શકતો નથી, તેના હકમાં 
ઓરત પરાયી થઈ જાય છે, માટે પતિના જિમ્મે ઓરતતા ખર્ચ બાબતે કોઈ 
જવાબદારી રહેતી તથી, માટે ઓરતે ખર્ચતી માંગણી કરવી જાઈઝ નથી. 

(બહરર્રાઈક : ૪ / ર૧ €, રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મખ્તાર : ૩ / ૬૧૦) 
ઈદ્તત ગજાર્યા પછી પણ જો ઓરત તલાક આપનાર પતિના નાના નાના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 464 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
બાળકોની પરવરેશ કરશે તો તે બાળકોનો ખર્ચ, એ જ પ્રમાણે તેમની પરવરિશનં 
મહેનતાણું જે કંઈ થતં હોય, તે પતિ પર વાજિબ છે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૬૦, જવહિરતૃન્નષ્યિરહ : ર / ૮૮) 
બહરતા હવાલાથી અલ્લામા શામી (રહ.) લખે છે કે બાળકોના ત્રણ 
પ્રકારના ખચંની જવાબદારી પિતાની છે. (૧) દૂધ પીવડાવવાતં મહેનતાણું. (ર) 
બાળકોની દેખરેખનું મહેનતાણં (૩) બાળકોના ખાવા,પીવા અને કપડા વગેરેનો 
ખર્ચ. (શામી: ર / ૮૭૪, રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૬૨૦) 
અલબત્ત ઉપરોકત ખર્ચતી માંગણીનો હક ત્યારે છે જયારે કે તે અજનબી 
એટલે કે ગેર મહરમની સાથે નિકાહ ન કરે, જો તલાક પછી તેણે બાળકોના ગેર 
મહરમની સાથે નિકાહ કરી લીધા, તો હવે બાળકોની પરવરિશનો જે હક હતો તે 
ખતમ થઈ જાય છે. (માટે હવે કોઈ જાતના ખર્ચતી હકદાર થશે નહીં.) 
(તાવા હ્િન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧) 
બીજી શર્ત આ છે કે કોર્ટ અથવા શરઈ પંચાયતમાં ઓરતે દાવો કર્યો હોય 
અતે તેના માટે ઉપરોકત ખર્ચનો કેસલો કર્યો હોય. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૨૦) 
ત્રીજી શર્ત આ છે કે પતિ પર ઓરતના બાળકોનો ખર્ચ આપવાનો હક ત્યારે 
છે, જયારે કે છોકરો અને છોકરી સાત વર્ષ (અને એક રિવાયત પ્રમાણે બાલિગ 
સધી) ની અંદર હોય, જો તેમની ઉમર સાત્ત વર્ષની થઈ જાય , તો તે બાળકોની 
માંએ તેના પિતાની માંગણી કરવા છતાં પોતાની પાસે રાખવા જાઈઝ નથી, કારણ કે 
સાત વર્ષના બાળકની પરવરિશ માં સારી રીતે કરી શકે છે, સાત વર્ષ પછી હવે 
બાળકની તાલીમ અને તરબીયતનો જમાનો છે અને આ ખિદમત પિતા સારી રીતે 
અદા કરી શકે છે, માં અદા કરી શકતી નથી. 
(હિદાયહ : ર / ર૮૩,૨૮૪, બહરુરાઈક : ૪ / ૧૮૪) 
માટે હબીબા બીબીએ પાછલા વર્ષાના ખર્ચની માંગણી કરવી, એ પ્રમાણે 
અત્યારે જયારે બાળકોની ઉંમર ૧૦ અને ૧૨ વર્ષની થઈ ગઈ છે, તેમને પાસે 
રાખીને ખર્ચની માંગણી કરવી ના જાઈઝ અને હરામ છે. 
કોર્ટતા ફેસલાથી માસિક ભરણપોષણ ખર્ચ નક્કી કરવાથી પણ તે ખર્ચ 
હલાલ થશે નહીં, હાં, બંને પક્ષ મળીને સમાધાનનો કોઈ રસ્તો કાઢી કોર્ટથી કોઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 465 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ફેસલો કરાવે તો જાઈઝ થશે. (ફતાવા રહીમિષ્યહ : ૮ / ૪૩૫) કક્ત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 
(૧૩) પતિના જુલ્મના કારણે પોતાના માતા - પિતાના 
ઘરે રહેનાર ઓરતના ભરણપોષણ ખર્ચનો હુકમ 
સવાલ (૨૪૪૫) : જેટલા વર્ષોથી હું મારા માતા - પિતાના ઘરે રહું છં, શં એટલા 
વર્ષોનો ભરણપોષણ ખર્ચ મારા પતિ અથવા મારી સાસરીવાળાઓ પર જરૂરી છે કે 
તેઓ મને આપે અને અમે આટલા વર્ષોના ખાવા - પીવાનો ખર્ચ લેવાના હકદાર 
છીએ ? યાદ રહે કે હું મારા માતા - પિતાના ઘરે પતિના ત્રાસને કારણે રહું છું. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
વિતી ગયેલ વરસોના ભરણપોષણ ખર્ચની માંગણી કરવાનો આપને હક 
તથી. હવે પછીના ભરણપોષણ ખર્ચતી માંગણી કરી શકો છો, (શરઈ) જજ પાસે 
પણ તમે પોતાની માંગણી અંગેની કરિયાદ કરી શકો છો. તેઓ તમતે તમારો ખર્ચ 
અપાવી શકે છે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ૨૮૭, ર૮૮) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૧૪) તલાક પછી, તલાક પહેલાના ખર્ચનો હુકમ 
સવાલ (ર૪૪૮) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ દીન અને મફતીયાને કિરામ આ 
મસ્અલામાં કે, ઉમર અને તેના પિતા રોજી - રોટી માટે મુંબઈમાં રહે છે. તેમનું મૂળ 
વતન ગૂજરાત છે, ઉમરતા પિતાએ ઉમરના નિકાહ તેમતી જ બિરાદરીની એક 
છોકરી સાથે કર્યા, નિકાહ પછી અઠવાડિયા અથવા દસ દિવસ સધી ઉમર અતે 
તેના પિતા તેમના પિતૃક વતન ગજરાતમાં રહીને મંબઈ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં તેમણે 
એક ઘર એક અથવા બે વર્ષ માટે ભાડે લીઘું, મંબઈ આવવાના અમક દિવસો પછી 
ઉમર અને તેમની પત્ની દરમિયાત પત્નીની બદઅખ્લાકી અને બદસલૂકીના કારણે 
ઝઘડો શરૂ થઈ ગયો, અને અહીંયા સધી વાત પહોંચી કે ઉમરે પોતાની 
સાસરીવાળાઓને બોલાવી આખી ઘટના તેમની સામે રજૂ કરી, બંને પક્ષો તરફથી 
સમજાવવાની કોશિશથી મામલો હલ થઈ ગયો, પરંત ફરી બીજી વાર અમક જ 
દિવસો પછી આ નોબત આવી કે ઉમરે પોતાની પત્નીને તેના પિયર મોકલી આપી, 
ત્યાર પછી લગભગ પંદર મહિના પછી બંને પક્ષોમાંથી અમુક લોકો આ મામલાનો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 466 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ફેસલો કરવા માટે ભેગા થયા અને આ ફેસલો થયો કે પતિ - પત્નીનો નિભાવ 
મશ્કેલ છે માટે બંનેમાં જુદાઈ કરી દેવામાં આવે, હવે ઉમરે તલાક આપી દીધી, 
જેથી ઉમરની પત્નીના રિશ્તેદારોએ ચાર પ્રકારની માંગણીઓ કરી : 

(૧) પંદર મહિનાનો ખોરાકી ખર્ચ. 

(ર) મંબઈના હિસાબથી પંદર મહિના સુધીનું મકાન ભાડુ (મંબઈમાં એક 
માણસનો એક દિવસનો ખોરાકી ખર્ચ ૫૦ રૂપિયા અને માસિક ભાડં ૭૦૦ થી 
૧૦૦૦ રૂપિયા થાય છે.) 

(૩) # જોડ કપડાનો ખર્ચ. 

(૪) ઈદ્દતનો ખર્ચ. 

આ ચારેવ માંગણીઓનો કુલ ખર્ચ કમસે કમ સોળ હજાર (૧૮૦૦૦) જેવો 
પહોંચે છે, જયારે કે ઉમર અથવા તેના પિતાની આ તાકત નથી કે આટલો બોજો 
સહન કરી શકે, તો આ બાબતે શરીઅતની દ્રષ્ટિએ પત્ની અથવા તેના રિશ્તેદારો 
તરફથી માંગવામાં આવેલ આ માંગણીઓ દુરુસ્ત છે ? અને શું ઉમર અથવા તેના 
પિતા જો તમામ માંગણીઓના બદલે થોડી માંગણીઓ પરી કરી દે તો દરસ્ત છે ? 
મહેરબાની કરી હવાલા સાથે વિગતવાર જવાબ આપવા વિનંતી. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઉપરોકત સૂરતમાં જયારે કે ઉમરે પોતાતી પત્નીને તેના પિયરમાં મોકલી 
આપી, તો તેના માટે જરૂરી હતં કે તે તેનો ભરણપોષણ ખર્ચ તેને આપતો, તેમજ 
પત્નીએ પણ ત્યારે જ આ ખર્ચની માંગણી કરવી જોઈતી હતી. પરંત જયારે તે સમય 
દરમિયાન ખોરાકી વગેરેના ખર્ચની માંગણી ન કરી અને મૃદત ગુજરી ગઈ તો વિતી 
ગયેલી મદદનો ખર્ચ રદ થઈ જાય છે, હવે પત્નીને વિતી ગયેલ સમયનો 
ભરણપોષણ ખર્ચ માંગવાત્તો કોઈ અધિકાર નથી. માટે પંદર માહેનાનો સમયગાળો 
જે તલાકથી પહેલા ગજર્યા છે, તેનો ખોરાકી વગેરે ખર્ચ પતિ પર હવે વાજિબ ત્ત 
રહયો. 

અલબત્ત તલાક પછી ઈદ્દતનો ખર્ચ પતિની શકિત પ્રમાણે વાજિબ થશે, તેમાં 
મકાનનો ખર્ચ આપવો જરૂરી નથી, ઈદ્દત પતિનો હક છે, માટે પતિતા ઘરમાં ઈદ્દત 
ગૃુજારવી જરૂરી છે, જો પતિના ઘરને બદલે પોતાના ઘરમાં ઈદ ગજારે છે તો તેના 
માટે તેના પર રહેવા વગેરેતત]ું ભાડુ આપવું પતિ પર જરૂરી નહીં થાય. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 467 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

જો ઈદ્દત પુરી થતા પહેલા ભરણપોષણ ખર્ચની માત્રા નકકી કરવામાં આવી 
છે, તો ઈદ્ત ગજર્યા પછી પણ ઈદ્દતનો ખર્ચ વસલી શકાય છે. (દ્રે મખ્તાર મઅ શામી 
: ૩/ ૫૯૪) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧૫) બાળબર્ચયાઓ માટે આખા વર્ષના અનાજનોૉ સંગ્રહ 
કરવો 

સવાલ (ર૪૪૭) : મારા બાળબચ્ચાઓ માટે આખા વર્ષનો ઘરના જરૃરી સામાનનો 
સંગ્રહ કરવો જાઈઝ છે અથવા નહીં ? જવાબ આપવા મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હા મેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

બાળબચ્ચાઓ અને ઘરવાળાઓ માટે અગાઉથી આખા વર્ષનો જરૂરી સામાન 
અને અનાજ (ઘઉં, જુવાર, ચોખા, તેલ અતે ગરમ મસાલા) વગેરેનાં સંગ્રહ કરી 
લેવો જાઈઝ છે, પરંત શરત એ છે કે બજારમાં ઉપરોકત બધી વસ્તઓ ઉપલબ્ધ 
હોય, અને સંગ્રહ કરવાથી કારોબાર - બજાર પર કોઈ (નકારાત્મક) અસર પડતો 
ન હોય. 

રિવાયતમાં છે કે બનૂનઝીરના યહૂદીઓની જમીન ગનીમતમાં મળી હતી, જે 
અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) માટે ખાસ હતી, આપ તેમાંથી અઝવાજે મતહહરાત માટે 
આખા વર્ષનો ખર્ચ કાઢી લેતા હતા. અતે બાકીનું અલ્લાહના રસ્તામાં અતે હથિયાર 
વગેરેની ખરીદીમાં ખર્ચ ફરમાવતા હતા. (મસ્લિમ : ૨ / ૮૯, હદીસ નં. ૪૮-૧૭૫૭) 

ઈમામ તવવી (રહ.) લખે છે કે ઉપરત્તી હદીસની રોશનીમાં આ વાત પાબિત 
થાય છે કે આખા વર્ષની જરૂરી સાધન સામગ્રીનો સંગ્રહ કરવો તવક્કલની વિરદ્ધ 
તથી, અને બજારમાં ઉપરોકત બધી વસ્તુઓ દરેક વખતે મળતી રહતી હોય તો 
જાઈઝ છે, અલબત્ત દૃષ્કાળનો જમાનો હોય અને સંગ્રહ કરવાથી લોકોને તકલીફ 
પહોંચવાનો ભય હોય તો માત્ર એક મહિનાત્તો સ્ટોક (સંગ્રહ) કરી શકાય છે. 
(મિન્હાજ શર્હે મૃસ્લિમ : ૧૨ / ૭૦-૭૧) કકંત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૬) ઓરત માટે શરઈ મકાન કેવું હોવું જોઈએ ? 


સવાલ (ર૪૪૮) : એક ઓરત પોતાના છોકરાના મુકાબલામાં છોકરીથી વધારે 
મહબ્બત કરે છે, તે છોકરી વિવાહિત છે, તેનો પતિ પોતાતા ઘરે એકલો રહે છે. 
બીજી તરફ આ ઓરતનો એક પરણિત છોકરો પણ છે, જે પોતાની પત્નીને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 468 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
લાવવા ચાહે છે, પરંત તેની બહેન પોતાના વાલિદેન અને અવલાદની સાથે તેત્તા 
ભાઈના ફલેટમાં રહે છે, અને તેનો પતિ પણ ત્યાં આવતો રહે છે, આ ફ્લેટમાં એક 
જ બાથરૂમ અને સંડાસ છે, ઘરના બધા સભ્યો તેનો જ ઉપયોગ કરે છે, 

યાદ રહે કે છોકરી (તે ઓરતની છોકરી)ના ત્રણ નાના નાતા બાળકો પણ 
છે, જે ખૂબ જ રડે છે, અને પોતાની નાનીને ખૂબ જ પરેશાન કરે છે, નાની વૃદ્ધ, 
કમજોર છે, બાળકોના પરેશાન કરવાને લીધે ગુસ્સે થઈ જાય છે, તો તે બાળકો પર 
અથવા ઘરના અન્ય સભ્યો પણ તે ગસ્સો ઉતારે છે, જેના લીધે ઘરમાં સતત કંકાશ 
અતે તનાવભર્યો માહોલ રહે છે, 

બીજી તરફ છોકરો, પોતાની પત્નીને લાવવા ચાહે છે, પરંત બીક એ છે કે 
બહેનના છોકરાઓ પરેશાન કરવાથી માં ગસ્સે થશે, અને ઘરમાં પોતાના પુત્ર 
અથવા વહ સાથે ઝઘડો કરશે, જયારે બહેન બીજા ઘરે રહેવા ચાલી જશે તો લડાઈ 
- ઝઘડાનો અંદેશો ખતમ થઈ જશે. 

મતલબ કે છોકરો પોતાના વાલિદૈન અને પોતાની પત્ની સાથે એક ઘરમાં 
ચેન અને શાંતિથી રહી શકે છે, આવી સૂરતમાં છોકરો તેની બહેનને બીજી જગ્યાએ 
મોકલે છે, તો તેની વાલિદા નારાજ થઈ જાય છે અને બહેનને પણ ખોટું લાગે છે, 
છોકરીનો પતિ (છોકરાનો બનેવી) બીજી જગ્યાએ જવા માટે રાજી છે. 

જો બધા સાથે રહીયે છે તો છોકરાને ઈત્મીનાન નથી, તેને એ વાતની બીક છે 
કે કદાચ તેની વાલિદા પોતાની છોકરીના બાળકોને લીધે ગુસ્સે થાય અને ઘરમાં 
પોતાના છોકરા અને વહુ સાથે ઝઘડો કરે. 

આવી પરિસ્થિતિમાં આ છોકરાનો સવાલ છે કે હવે તેણે શું કરવં જોઈએ ? 
જો આવી પરિસ્થિતિમાં છોકરાનો બનેવી તેનાથી સલાહ, મશ્વેરો માંગે તો તેને શું 
મશ્વેરો આપવો જોઈએ ? જો છોકરાના કહેવા મુજબ તેત્તો બનેવી પોતાની ખૂશીથી 
બીજી જગ્યાએ જવા માટે તૈયાર થઈ જાય તો તેને બીજી જગ્યાએ રહેવા જવાની 
સલાહ આપવી જાઈઝ છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલ સવાલમાં અનેક સવાલો છપાએલા છે. જેનો ક્રમવાર જવાબ નીચે 
પ્રમાણે છે 

(૧) મકાનના માલિક પિતા છે, માટે તે પોતાની માલીકીનું મકાન છોકરા 
અથવા છોકરી અને જમાઈમાંથી જેને પણ રહેવા માટે આપવા ચાહે તેને આપી શકે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 469 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
છે. આ તેતો અધિકાર છે. (મવસૂઅતલ કવાઈદલ ફિકહિય્યહ : ૮ / ૬૮૭) 
(ર) છોકરી એટલે આપની બહેન શાદી પછી પતિ એટલે કે આપના બનેવી 
થી અલગ મકાનની માંગણી કરવાની હકદાર છે. (હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ૨૮૫) 
(૩) આપ (છોકરો) પોતાની શાદી પછી અથવા પોતે બાલિગ થયા પછી 
પોતાના વાલિદ સાહેબથી મકાનની માંગણી કરવાના હકદાર નથી. તમારે જાતે 
તમારા મકાનતી વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે. (બહરુરાઈક : ૪/ર૧૮) 
(૪) વાલિદાએ પોતાની બધી અવલાદ સાથે સમાન વર્તન કરવં જોઈએ. 
(બદાઈઉસ્સતાઈઅઃ દ / ૧૨૭) 
(૫) તમારા બનેવીતે તમે દીની અને દન્યવી આધારે મશ્વેરો આપી શકો છો. 
જયારે કે મશ્વેરો શરઈ રીતે સહીહ પણ હોય અતે સામેવાળા માટે ફાયદામંદ પણ 
હોય. (સુનને અબી દાવૂદ : ર / ૬૯૯, હદીસ નં. ૫૧૨૮, તિરમિઝી : ર / ૧૦૯, હદીસ નં. 
ર૮રર -૨૮૨૩) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૧૪) ઓરત માટે પોતાના પતિના ઘરે કામ કરવાનો 
શરઈ હુકમ 
સવાલ (૨૪૪૯) : શં પતિના ઘરે રહીને ઓરત કોઈ કામકાજ કરી શકતી નથી ? શું 
પતિના ઘરે રહી કામકાજ કરવં શરમની વાત છે ? આ વિશે શરઈ હકમ શું છે ? 
યાદ રહે કે ઓરત તેના પિતાના ઘરે રહી ખૂબ કામ કરે છે તેમાં તેને શરમ આવતી 
નથી, તો શં તેના માતા - પિતાના ઘરે રહી કામ કરવં શરમનં કારણ નથી અને 
પતિના ઘરે કામ કરવં શરમનં કારણ બનશે ? આ વિશે ઓરત માટે શરઈ હકમ શં 
છે? 
જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પતિ માટે જરૂરી છે કે પોતાની પત્નીને સંપૂર્ણ ખર્ચ, કપડા, ખાવા અને રહેવા 
માટે ઘર (રૂમ) આપે, પતિ ઓરતને મજૂરી માટે મોકલવાની જબરદસ્તી કરી શકતો 
તથી. એટલે તેને જબરદસ્તી મોકલવી જાઈઝ નથી, કારણ કે ભરણપોષણત્ી સંપૂર્ણ 
જવાબદારી પતિની છે, ભલે પછી પતિ માલદાર હોય કે ગરીબ. 
(બદાઈઉ સ્સનાઈઅઃ ૪ / ર૩) 
અલબત્ત ઘરનું ખાવા રાંધવું, વાસણ ધોવા, પાણી ભરવું અને ઘરતી સફાઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 470 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
માટે પતિના જિમ્મે કોઈ નોકરાણી રાખવી જરૂરી નથી, જયારે કે ઓરત ગરીબ 
ઘરની હોય અને તેના માતા - પિતાના ઘરે રહી બધા કામ કરતી હોય, બલકે ઓરત 
આ બધા કામ જાતે કરશે, અલબત્ત ઓરત બિમાર અથવા લાચાર હોય, તો પતિ 
માટે તેને મજબૂર કરવી જાઈઝ નથી. (રદલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મૃખ્તાર : ૩ / ૫૭૯, 
કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૮, બદાઈઉસ્સનતાઈઅ : ૪ / ર૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૧૮) ઈદ્ત અને બકળકના દૂધના ખર્ચનો હુકમ, શરઈ 
માત્રા અને તેની મુદત 


સવાલ (૨૪૫૦) : એક ઓરતને તલાક થઈ છે, મહેરના તેને ૧૨૮ રૂપિયા મળી 
ગયા છે, હવે તે ઈદના ખર્ચ માટે પોતાના પતિ પાસેથી કમસે કમ કેટલા પૈસા લેશે 
અતે વધારેમાં વધારે કેટલા ? 

ઓરતને એક ચાર મહિનાનું બાળક પણ છે, ઓરત પોતાના છોકરાને કયાં 
સધી પોતાની પાસે રાખી શકે છે ? અને છોકરાના ખર્ચ માટે તે કેટલા રૂપિયા લેશે 
અને કેટલા સમય સુધી ? 

સરકારે આ કાયદો બનાવ્યો છે કે જયાં સધી ઓરતના બીજા નિકાહ ન થાય, 
ત્યાં સધી તે પોતાના પતિ પાસેથી પ્રતિ માસ ૧૫૦ રૂપિયા લઈ શકે છે, તો શં આ 
કાયદાથી ફાયદો ઉઠાવી શકાય છે અને ઓરત માટે દર મહિને ૧૫૦ (એક સો 
પચાસ) રૂપિયા પોતાના પતિ પાસેથી લેવા જાઈઝ થશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઈદ્તનો માસિક ખર્ચ બે ત્રણ સમજદાર માણસોની હાજરીમાં પતિ અને 
પત્ની બંનેની પરિસ્થિતિને જોઈને નક્કી કરવામાં આવશે. બંને (પતિ - પત્ની) જો 
માલદાર છે, તો ખર્ચની રકમ ૧૫૦થી પણ વધી શકે છે, અને બંને ગરીબ હોય તો 
તેનાથી ઓછી પણ હોય શકે છે, માટે બંનેની હાલતને જોઈને માસિક ખર્ચ નક્કી 
કરવામાં આવશે. ([હેદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ૨૮૫, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪ / ૧૫) 

ઈદ્ત ખતમ થયા પછી પણ જયાં સધી ઓરત પોતાના બીજા નિકાહ ન કરે 
અને બાળકની પરવરિશ કરે છે, તો તે બાળકની પરવરિશ કરવાનું મહેનતાણં લઈ 
શકે છે. માટે તે સમયે ઓરત પોતાનં મહેનતાણં અને પોતાના બાળકનો સંપૂર્ણ ખર્ચ 
લેવાની હકદાર છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૬૦, જવહિરતન્નષ્યિરહ : ર / ૮૮) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 471 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

ઉપરોકત ખર્ચ ઓરતે પોતાના પતિ પાસેથી જરૂર લેવો જોઈએ, મૃસલમાન 
ઓરતોએ પોતાના પતિ પાસેથી ર્ખચ ન લેવાને કારણે મસલમાનોમાં તલાકની સંખ્યા 
વધી રહી છે, જો આ ઓરતો પોતાના પતિ પાસેથી ખર્ચ લશે તો બીજા લોકોને પણ 
ઈબ્રત હાસિલ થશે અને તેઓ તલાક આપવામાં એહતિયાત કરશે. 

પરંત્‌ જો ઓરત બાળકની પરવરિશ કરતી નથી, અને ઓરતની ઈદ્દત ખતમ 
થઈ ચકી છે, તો ભરણપોષણના નામે સરકાર તરફથી નક્કી કરેલ ૧૫૦ રૂપિયા 
લેવાની હકદાર નથી. કેમકે તલાક પછી ઈદ્દતના ખર્ચ સિવાય બીજો કાઈ ખર્ચ 
ઓરત માટે પતિના જિમ્મે નથી. (સહીહ મુસ્લિમ : ર / ૩૧૭, હદીસ નં. ૩ર-૨૫૬૪) 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 

(૧૯) ઓરત માટે ઈદ્ત ખર્ચ કેટલો રહેશે ? 

સવાલ (ર૪૫૧) : એક એવી ઓરત જે સારા ઘરની છે, તેને તલાક થઈ ગઈ છે, 
તો તેતી ઈદ્દત કેટલી હશે ? વિસ્તારથી જવાબ આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ઈદ્દત ખર્ચમાં ઓરતનો ખોરાકી ખર્ચ અને જીવત જરૂરિયાતની અન્ય વસ્તુઓ 
શામેલ થશે. ઓરત પોતાના પતિના ઘરમાં જે રીતે રહે છે, એ આધારે તે ઈદતના 
ખર્ચની હકદાર થશે. ઓરત અને મર્દ માલદાર છે તો માલદારોના રહન સહતત 
પ્રમાણે ખાવા,પીવા અને કપડાના ખર્ચની હકદાર છે, અને જો બંને ગરીબ છે, તો 
ગરીબોની રહેણી કરણી પ્રમાણે ખર્ચ મળશે, અને જો બંનેમાંથી કોઈ એક માલદાર 
અતે બીજં ગરીબ ઘરનં છે તો પછી મઘ્યમ ખર્ચ વાજિબ થશે. બે વિશ્વાસ પાત્ર 
માણસો તેનો અંદાજો લગાવી કોઈ એક રકમ નક્કી કરી શકે છે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૦) તલાક પછી ઓરત તરફથી ઈદ્તના ખર્ચની માંગણી 

કરવી 

સવાલ (૨૪પર) : મોંઘવારીના સમયમાં ઓરત ઈદતનો કેટલો ખર્ચ માંગી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઈદ્ત દરમિયાન પતિ પર ઓરતનો ખર્ચ આપવો જરૂરી છે, આજના 
જમાનાના આધારે માસિક ૩૦૦ રૂપિયાના હિસાબથી ખર્ચ આપવો જરૂરી છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 472 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(ર૧) ઈદ્તના ખર્ચનો હુકમ 

સવાલ (૨૪૫૩) : તલાક પછી ઈદ્દતના સમયગાળામાં ભરણપોષણ ખર્ચ પતિ પર 
વાજિબ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હા ંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

તલાક પછી જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં હશે, તેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ (ખાધા 
ખોરાકી, કપડા) તલાક આપનાર પતિ પર જરૂરી છે. (દર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : 
૩/ £૦૯, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(રર) તલાકવાળી આરત અને બ'ળકનૉ ખર્ચ 

સવાલ (૨૪૫૪) : એક ઓરત છે, જેના માતા - પિતાએ તેતા પતિથી તેની 
તલાકની માંગણી કરી, હજુ તેનો પતિ વિચારી રહયા હતો કે શું કરું ? ઓરત 
પોતાની બધી વસ્તઓ લઈને (પોતાતા પિતાના) ઘરે જવા તૈયાર થઈ ગઈ, અને 
પોતાના પતિથી તલાકની માંગ કરવા લાગી, અંતે પતિને મજબુર થઈને તેને ત્રણ 
તલાક આપીને પોતાના નિકાહમાંથી અલગ કરી દીધી. 

ત્યાર પછી તેના પિતાએ માંડવી કોર્ટમાં કેસ કર્યા કે મારી છોકરી એક વર્ષથી 
ઘરે બેઠી છે, માટે બીજા નિકાહ થતા સધી તેનો ખાધાખોરાકીનો સંપૂર્ણ ખર્ચ તેના 
પતિ તરફથી તેને મળવો જોઈએ. જેતી ખબર પાૉંતેને કોર્ટ તરફથી મોકલવામાં 
આવેલ નોટીસથી થઈ. 

હવે સવાલ એ છે કે છોકરીના પોતાતા પિયર જવાના માત્ર બે જ મહિના 
થયા છે, એને તેને તલાક આપ્યાને માત્ર એક જ મહિનો થયો છે, ત્યાર પછી તા. 
ર૦/ € / ૧૯૭૬ ના રોજ એક છોકરાનો જન્મ થયો છે, તેના જન્મનો દાખલો જે 
મારા જ ગામનો છે, મારી પાસે હાજર છે, આ દાખલાથી પણ આ જ સાબિત થાય 
છે કે ઓરત એક વર્ષથી પોતાના ઘરે બેઠી નથી. તો હવે શરઈ દ્રષ્ટિએ તેને ઈદ્દતનો 
ખર્ચ કેટલો આપવો પડશે ? 

તેમજ આ તલાક જાતે તેના ઘરવાળાઓની માંગણીના આધારે આપી છે, 
અતે આના ત્રણ ગવાહો પણ મૌજૂદ છે, તો તલાકની માંગણીને કારણે તે અલગ થઈ 
છે, તો હવે તેને ઈદ્તનો કેટલો ખર્ચ આપવો પડશે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 473 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
તેમજ તા. ૧૮ / ૪ / ૧૯૭૮નો કોર્ટમાં આવો કેસ પણ ચાલે છે કે તેના પિતા 
એક વર્ષના ખર્ચની માંગણી કરી રહયા છે. જયારે કે તલાક થતા સધી તે ઓરત મારા 
જ ઘરમાં રહેતી હતી. તે વિશેના ગવાહો પણ મારી પાસે છે, મેં તેને એક મહિનાથી 
તલાક આપી છે, તો હવે તેની ઈદ્ત કેટલી હશે અને તેને ઈદ્દતનો ખર્ચ કેટલો 
આપવો પડશે. તેના પિતાના દાવા પ્રમાણે આખા એક વર્ષનો ખર્ચ આપવો પડશે 
અથવા માત્ર ઈદ્દતના સમયગાળાનો ? 
જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
ઓરતની માંગણીથી તલાક આપી હોય અથવા માંગણી વગર તલાક આપી 
હોય, બંને સૂરતોમાં ઓરત પોતાના પિતાના ઘરે કોઈ શરઈ કારણ વગર જેટલા 
દિવસો અથવા મહિનાઓ અથવા વર્ષ વિતાવશે, તે સમયનો ખાધાખોરાકી વગેરે 
ખર્ચ પતિ પર ઓરતને આપવો વાજિબ નથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૫) 
શરઈ ઉઝર દા.ત. પતિએ ઓરતતની મહેર અદા કરી તથી, જયારે કે મહેસ્ત્તી 
રોકડ અદાયગી વિશે પતિથી ઓરતનો કરાર થયો હતો, જેને લીધે ઓરત પોતાની 
જાત પર પતિને કુદરત તથી આપતી, આ કારણથી ઓરત પોતાતા પિતાને ત્યાં 
ચાલી ગઈ છે, તો ઓરતને તેનો શરઈ હક છે, આ આધારે જો ઓરત પોતાના 
પિતાત્તા ઘરે રહે છે, તો જેટલો સમય તે પોતાના પિતાત્તા ઘરે રહેશે, તે બધા 
સમયનો ખર્ચ પતિ ઉપર વાજિખ થશે. યાદ રહે કે હાલતો અને ભવિષ્યનો ખર્ચ 
જરૂરી છે, વીતી ગયેલા દિવસોનો ખર્ચ આપવો જરૂરી નથી. 
(ફતાવા દિન્દિય્યહ : 1 / ૫૪૫) 
પૂછેલી સૂરતમાં તલાકના એક મહિના પછી ઓરતે બાળકતે જન્મ આપ્યો, 
તો બાળક પેદા થવાથી તેની ઈદ્દત પુરી થઈ ગઈ, માટે ઈદ્દતનો ખર્ચ તો માત્ર એક 
મહિનાનો જ વાજિબ થશે, માટે વર્તમાન સમયની મોંઘવારીને જોતા કમસે કમ 
માસિક ખર્ચ ૧૫૦ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવે, તેમજ ડિલેવરીત્તો સંપૂર્ણ ખર્ચ 
પતિ ઉપર રહેશે. 
ઓરતને બાળક સાત વર્ષત્તં થાય ત્યાં સધી પરવરિશનો હક રહેશે, માટે જયાં 
સધી ઓરત બાળકની પરવરિશ કરતી રહેશે, છ- સાત વર્ષ સુધી આ બધી મદત 
સુધીનો બાળકનો ખર્ચ અને તેતી પરવરિશનું મહેનતાણં લેવાની હકદાર થશે. આ 
બધો ખર્ચ પતિએ આ ઓરતને આપવો જરૂરી થશે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મુખ્તાર : ૩ / #ર૦) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 474 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

નોંધ : વર્ણન કરેલ ખર્ચ બાળકની પરવરિશના આધારે આપવો જરૂરી છે, 
સરકારે જે કાયદો બનાવ્યો છે, કે તલાકવાળી ઓરત જયાં સધી બીજો નિકાહ ન કરે 
ત્યાં સુધી પતિ માટે તેને ખર્ચ આપવો જરૂરી છે, આ કાયદો શરઈ કાયદાની વિરદ્ધ 
છે. માટે તે તલાકવાળી ઓરત જેની ઈદ્ત ખતમ થઈ ગઈ છે, અથવા જેની 
અવલાદ સાત વર્ષથી વધ ઉમરની થઈ ચકી છે, તો આ ઓરતના ખર્ચની જવાબદારી 
તેના પતિ પર રહેશે નહીં. એ જ પ્રમાણે તેણે જો બીજા નિકાહ કરી લીધા અને તે 
પોતાના બીજા પતિની જ ખિદમતમાં રહે છે અને બાળકોની પરવરિશ તરક કોઈ 
ધ્યાન આપતી તથી, તો આવી સૂરતમાં પણ તેનાથી બાળકોની પરવરિશનો હક ર૬ 
બાતલ થઈ જશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧) 

સમગ્ર વાતનો ખુલાસો આ છે કે તમારા જિમ્મે અત્યારે ઓરતની ઈદ્દતનો 
ખર્ચ, ડિલેવરી ખર્ચ, બાળકનો ખર્ચ અને અત્યારે ઓરત જે બાળકની પરવરિશ કરી 
રહી છે, તેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ (મહેનતાણં) તમારા ઉપર જરૂરી છે. ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૩) તલાક પછી બાળકની પરવરિશ અને તરબીયતનો હક 


સવાલ (ર૪૫૫) : સંતાન પ્રાપ્તિ પછી તે જ દિવસથી બાળકનો હકદાર કોણ છે ? 
એટલે કે બાળકની પરવરિશ અને તરબીયતનો હક કોને છે, માતાતતે કે પિતાને ? 

તેમજ આ બાળક પોતાની વાલિદાના સ્તનથી કેટલા સમય સુધી દૂધ પીવાનો 
હંક ધરાવે છે ? આ વિશે છોકરા અને છોકરીમાં કોઈ તફાવત છે અથવા બંનેની દૂધ 
પીવાની મૃદ્ત સમાન છે ? 

બાળકના જન્મ વખતે જો તેની માં તે (બાળક)ને દૂધ ન પીવડાવે અને એમ 
કહીને તે પિતા (પોતાના પતિ)ના હવાલે કરી દે કે આ તમારું બાળક, મારો આ 
બાળક પર કોઈ હક નથી, તો હવે પતિએ શું કરવું જોઈએ ? 

આજ કાલ તો એવં પણ થાય છે કે બાળક છ મહિના અથવા નવ મહિનાનું 
હોય છે, તે વખતે પતિ પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દે છે અને ઓરત બાળકને છોડીને 
એટલે કે તેના બાપના હવાલે કરી એમ કહી ચાલી જાય છે કે ''લો આ તમારી 
અવલાદ'' તો આવા સમયે પતિએ શું કરવું જોઈએ ? 

ઘણી વખતે તો એવા પણ બનાવો બને છે કે ઓરત તે બાળકને પોતાની સાથે 
લઈ જાય છે અને પછીથી પોતાની ઈદ્દતનો સંપૂર્ણ ખર્ચ અને બાળકની ખાધા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ માગ : પ 475 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ખોરાકી ખર્ચ અને દૂધનો પણ ખર્ચ માંગે છે તો તેને આ ખર્ચ આપવો જોઈએ કે 
નહીં? 

અમક વખતે તો એવં બને છે કે પતિને પરેશાન કરવા ખાતર વધારે ખર્ચની 
માંગણી કરે છે, તો આવા સમયે પતિને શં કરવું જોઈએ ? 

કોઈ ઓરત કોઈ પણ સંજોગોમાં પોતાના બાળકને પતિને સૉંપવાનો ઈન્કાર 
કરી દે તો તે વખતે પતિએ શં કરવં જોઈએ ? સરકારી કોર્ટનો સહારો લઈને પતિ 
બાળકને પોતાના કબ્જામાં લઈ શકે છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

બાળક પેદા થયા પછી તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તેના બાપની હોય છે, પરંત 
ઓરત ગરીબ ઘરત્તી હોય તો તે પોતાતા બાળકને દૂધ પીવડાવશે, ઉપરાંત બાળક 
જો કોઈ બીજી ઓરતતનું દૂધ પીતું ત હોય, તો આવી સૂરતમાં પણ તેની વાલિદાએ 
બાળકને સ્તનપાન કરાવવં જરૂરી છે, 

(રદલ મહતાર અલા દર્રિલ મખ્તાર : ૩ / પપ૯,૫£૦) 

આ સમગ્ર તફસીલ ત્યારે છે જયારે કે ઓરત પતિત્તા નિકાહમાં હોય, જો 
ઓરતતે તલાક આપી દીધી હોય, તો બાળક જો છોકરો છે, તો તેની વાલિદાને છ - 
સાત વર્ષ સધી અને જો છોકરી છે તો બાલિગ થતા સધી પરવરેશ કરવાનો હક 
પ્રાપ્ત છે. (મખ્સૂત : પ / ૨૦૭,૨૦૮) 

આ સંપૂર્ણ મદદતનો સંપૂર્ણ ખર્ચ બાળકના પિતા પર જરૂરી છે, એટલે કે 
બાળકના કપડા, ખાવા-પીવા અને સાબ વગેરેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ તેના પિતા પર રહેશે. 
તેમજ ઓરત પણ જોકે પોતાનો સમય બાળકની દેખરેખ અને તેની તરબીયત કરવા 
પાછળ લગાવી રહી છે, માટે ઓરતનો પણ સંપૂર્ણ ખર્ચ (મહેનતાણં ન કે ભરણ 
પોષણ ખર્ચ જે પતિ પર પત્ની માટે જરૂરી હોય છે) પતિ પર વાજિબ થશે. 

(અલ મબ્સૂત : ૫: ૨૦૮, રદુલ મૃહતાર અલા દુરિલ મૃખ્તાર : ૩ / #ર૦) 

પરંત જો ઓરતે ખર્ચ લીધો તહીં, અહીંયા સધી કે વરસો વિતી ગયા, તો હવે 

વિતી ગયેલા વરસોનો ખર્ચ લેવાનો ઓરતત્તે કોઈ અધિકાર નથી. અલબત્ત હવે 

પછીના ખર્ચની તે માંગણી કરી શકે છે. (અલ મબ્સત : પ / ૧૮૪) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 476 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
(ર૪) તલાક પછી ઓરતે પોતાની દૉઢ વર્ષની બાળકીને 


પોતાના પતિના ઘરે મોકલી આપવી 

સવાલ (ર૪૫) : મેં મારી પત્નીને તલાક આપી દીધી, અતે મારા તિકાહથી 
અલગ કરી દીધી, તે ઓરતથી મારી એક દોઢ વર્ષની છોકરી પણ છે, જયારે 
ઓરતને તલાકની ખબર પડી તો તેણે તરત જ તેતી તાની છોકરીને મારી પાસે 
મોકલી દીધી, અત્યારે આ નાની છોકરી મારી પાસે ખૂબ જ બીમાર છે અને પોતાની 
માં વગર ઘણી રડે છે, માટે શરઈ કાયદા પ્રમાણે આ વિશે ફેસલો ફરમાવી શક્રિયાનો 
મોકો આપશો. જો શરીઅત વા લેદાને આ છોકરીની પરવરિશનો હક આપે છે, તો 
હં હક આપવા તૈયાર છું. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

પતિ - પત્ની બંનેમાં દરેકતે સખ અને શાંતિ નસીબ થાય, બંનેતં જીવન 
સુખી ગુજરે, આ હેતતે સામે રાખી શરીઅત તરફથી એક બીજાને અમક હક્કો 
આપ્યા છે, એ જ પ્રમાણે અવલાદ પેદા થયા પછી બાળકના પણ અમક હક્કો માતા 
- પિતાને આપ્યા છે, કુઆંને મજીદમાં અલ્લાહ તઆલાતું ફરમાન છે : 

55522056 5 

ન વાલિદાને તેના બાળક વિશે કોઈ તકલીફ આપવામાં આવે અને તત પિતાને 
તેના બાળક બાબતે કોઈ તકલીફ આપવામાં આવે. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૩) 

ઉપરની આયતની રોશત્તીમાં ફકહાએ કિરામે લખ્યં છે કે જો બાળક નાનં હોય 
તો તેની પરવરિશ અને તરબિયતનો હક બાળકની માતાનો છે, જેથી પૂછેલ 
મસ્અલામાં દોઢ વર્ષની છોકરીને તેની માતાથી અલગ કરવી જાઈઝ નથી, કારણ કે 
છોકરીનો કોઈ ગૃતોહ તથી, માટે પિતા પોતાની છોકરીને તેની વાલિદાને સૉપી દે, 
કારણ કે તેનામાં હજ તેની પરવરિશ કરવાની કદરત નથી, છોકરી ગાય, ભેંસ 
અથવા બકરીનું દૂધ ન પીતી હોય અથવા આ દૂધ તેને અનૃકૂળ ત આવતું હોય, તો 
આવી પરિસ્થિતિમાં વાલિદા (માં) પર જરૂરી છે કે તે જાતે પોતાની છોકરીની 
પરવરિશ કરે અને દુધ પિવડાવે, ઈન્કાર કરશે તો ગૃનેહગાર થશે અને જો આવી 
હાલતમાં ઈનત્તિકાલ થઈ ગયો તો માતાને એક જાત હલાક કરવાનો ગનોહ થશે. 

(તફસીર ઈબ્ને કષીર : ૧ / #૩૪, સૂરએ બકરહ : ર૩૩) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 477 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

અલબત્ત ત્રણ તલાક આપવાની સૂરતમાં છોકરીની દેખરેખ અને તેની 
પરવરિશનું મહેનતાણં તેમજ છોકરીનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ; દા.ત. કપડાં, સાબ, પાવડર 
અને ઈલાજ વગેરેનો ખર્ચ વાલિદાને (છોકરીના પિતા પાસેથી) લેવાનો હક છે, 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(રપ) તલાક પછી ડિલેવરી અને ત્યાર પછીનો ખર્ચ માંગવો 
સવાલ (ર૪૫૭) : અમારા ગામમાં એક મસલમાન ભાઈ છે, જે હનફી મસ્લકનો 
છે, તેણે એક મૃસલમાન ઓરત સાથે નિકાહ કર્યા, તે ઓરત પણ હનકી છે, 
નિકાહના ત્રણ - ચાર વર્ષ પછી ઓરતની રૂખ્સતી પોતાના પતિના ઘરે થઈ અને 
એક વર્ષ પછી ઓરત ગર્ભવતી થઈ, જયારે ઓરત ગર્ભવતી થઈ તો અમારા વહોરા 
સમાજના રિવાજ પ્રમાણે તેના પિતા પોતાની છોકરીને પહેલી ડિલેવરી માટે પોતાના 
ઘરે લઈ ગયા, ત્યાં તેને એક છોકરીનો જન્મ થયો, ડિલેવરી પછી ઓરત ઘણી જ 
બીમાર થઈ ગઈ, તે સમય દરમિયાન તેના એક પગમાં થોડી મોચ આવી ગઈ, જેથી 
ચાલવામાં થોડી ઘણી ખામી આવી ગઈ, છોકરીના પિતાએ તેનો ઘણો ઈલાજ 
કરાવ્યો તેમ છતાં પગ ઠીક ન થયો, હવે ઓરતને તેના પતિએ ૨૩ / € / ૧૯૮૮ 
ઈ.ના રોજ ત્રણ તલાક આપી અને તલાકના કારણોમાં આ વાત લખવામાં આવી કે 
ઓરત દરેક વખતે બિમાર રહે છે, માટે હં તેને તલાક આપં છું. 

તલાકના આ બનાવ પછી ઓરતના પિતાએ તેના પાતિ પાસે ખર્ચની માંગણી 
કરી, ઓરતના પિતાનં કહેવં છે કે ''મારી છોકરીને ડિલેવરી માટે પતિના ઘરેથી 
મારા ઘરે લાવ્યો હતો, ત્યારથી લઈ તલાક આપ્યાના દિવસ સુધી, દવાનો બધો ખર્ચ, 
તેના ખાવા-પીવાનો ખર્ચ અને અન્ય જરૂરી ખર્ચ મને મારી છોકરીનો પતિ આપે, 
મારી છોકરી મારા ઘરે લગભગ સત્તરથી અઢાર માંહેના સુધી રહી છે, આ મુદત 
દરમિયાન કરવામાં આવેલ દરેક ખર્ચ તેને જોઈએ. 

ભલે આ ખર્ચાઓ છોકરો જાતે આપે કે પછી તેના ઘરવાળાઓ અદા કરે. 

પરંત્‌ પતિના ઘરવાળાઓનું કહેવં છે કે ''છોકરીનો પિતા પોતાની ખશીથી 
છોકરીને પોતાના ઘરે ડિલેવરી માટે લઈ ગયો હતો, માટે તે સમયગાળાનો કોઈ ખર્ચ 
આપવામાં નહીં આવે. 

તેના જવાબમાં છોકરીના ઘરવાળાઓ કહે છે કે ''અમે અમારી છોકરીને 
એટલે લઈ ગયા હતા કે અમારા સમાજનો જનો રિવાજ છે, અને બીજું કે જો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 478 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
છોકરીનો પિતા પહેલી ડિલેવરી વખતે છોકરીને પોતાના ઘરે ન લઈ જાય તો તેને 
ખરાબ સમજવામાં આવે છે, અને સમાજ તરફથી અનેક મહેણાં - ટોણા સાંભળવા 
પડે છે અને અમારામાં આ મહેણાં ટોણા સાંભળવાની શકિત નથી, એટલા માટે અમે 
અમારી છોકરીને અમારા ઘરે લઈ ગયા હતા, માટે તેમાં મારી ખૂશીનો કોઈ સવાલ 
જ નથી, અમે તો માત્ર સમાજના રિવાજ પ્રમાણે લઈ ગયા હતા.'' 

બીજી વાત કે છોકરીના પિતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી તથી, એટલા માટે 
તેણે સંપૂર્ણ ખર્ચની માંગણી કરી છે, અત્રે નીચે પ્રમાણે અમુક સવાલો પેદા થાય છે. 

(૧) જયારે પિતા સમાજના રીત - રિવાજ પ્રમાણે છોકરીને ડિલેવરી માટે 
પોતાના ઘરે લઈ ગયો, અને આખી મદદતમાં છોકરી જે પોતાના પિતાને ત્યાં રહી, શં 
આ આખી મદદતના સંપૂર્ણ ખચંતી પિતા માંગણી કરી શકે છે કે નહીં ? 

(૨) જયારે કે આપણો મસ્લિમ સમાજ પોતાની જની પ્રથાઓ - રિવાજો 
પ્રમાણે ચાલી રહયો હોય, તો સમાજની વિરુદ્ધ કરીને શરીઅત પ્રમાણે છોકરી 
અથવા તેના પિતાને તેનો ખર્ચ વસૂલ કરવાનો કોઈ હક હાસિલ છે કે નહીં ? 

(૩) જયાં સુધી ઓરત પોતાના પતિના નિકાહમાં છે, ત્યાં સુધી તેનો 
ભરણપોષણ ખર્ચ તેના પતિતા જિમ્મે છે, ભલે તે પોતાના પિતાના ઘરે જ કેમ તત 
રહતી હોય, આ વાત સહીહ છે કે ગલત ? 

(૪) છોકરીના પિતાની આ ખર્ચની માંગણી કરવી શં શરીઅતની દ્રષ્ટિએ 
જાઈઝ છે કે નહીં? 

(૫) સમાજના રિવાજો પ્રમાણે પિતા પોતાની છોકરીને પોતાના ઘરે લઈ 
ગયા, ત્યાર પછી તેનું શરીઅત પ્રમાણે પોતાના હક્કોની માંગણી કરવી અને આવું 
કહેવં કે શરીઅતમાં જે વાત છે, તે જ સહીહ છે, શું હકમ રાખે છે ? 

જવાબ : હામેઇવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) જેટલા દિવસ ઓરત તેના પિતાના ઘરે રહી હોય, તે બધા દિવસોનો 
ખર્ચ પિતાને પોતાની છોકરીના પતિ (જમાઈ)ની પાસેથી લેવાતો હક નથી. 

(હિદાયહ ફી શહે બિદાયહ : ૨ / ર૮૭,ર૮૮, જવહિરતૃન્નથ્યિરહ : ર / ૮૭) 

(ર) ઓરતત્ો સંપૂર્ણ ખર્ચ તેના પતિના જિમ્મે હતો, પરંત ઓરત જયારે 
પોતાની ખૂશીથી તેતા પિતાના ઘરે ગઈ અને પિતા પણ તેને ખૂશીથી પોતાના ઘરે 
ડિલેવરી માટે લઈ ગયો છે, તો હવે છોકરીને અથવા તેના પિતાને પતિ પાસેથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 479 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ડિલેવરીતા સમયગાળાનો ખર્ચ લેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. 
(હિદાયહ કી શહ બિદાયહ : ર / સ૮૭,ર૮૮, જવહિરત્‌ન્નધ્યિરહ : ર / ૮૭) 

(૩) જયાં સુધી ઓરત પોતાના પતિના નિકાહમાં છે, ત્યાં સધી તેનો ભરણ 
પોષણ ખર્ચ તેના પતિના જિમ્મે છે, ભલે પછી તે પોતાના પિતાના ઘરે કેમ ન રહેતી 
હોય. આ વાત સંપૂર્ણ દુરસ્ત નથી, બલકે તેમાં તફસીલ આ છે કે જયાં સધી ઓરત 
તેના પતિના ઘરે હતી, તેના સંપૂર્ણ ખર્ચની સંપૂર્ણ જવાબદારી તેના પતિ પર હતી, 
પરંત જયારે તે તેના પિતાના ઘરે પોતાની મરજીથી, કોઈ જાતના કારણ વગર ચાલી 
ગઈ અને તેતો પિતા પોતાની મરજીથી લઈ ગયો તો હવે પતિ પર તેનો ખર્ચ વાજિબ 
ત રહયો. માટે પિતા અને છોકરી બંનેમાંથી કોઈને પણ પતિ પાસેથી ખર્ચ માંગવાનો 
અધિકાર નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ૨૮૫, બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪ / ૧૫) 

(૪) વાજબી વસ્તુઓ જરૂરત અને ગરીબી વખતે લઈ શકાય છે, પરંત 
પૂછેલી સૂરતમાં આ મદ્દતનો ખર્ચ લઈ શકતો નથી, જેટલી મદત તેણે પોતાની 
છોકરીને પોતાની મરજીથી પોતાતા ઘરે રાખી. 

(૫) 'શરીઅત પ્રમાણે પોતાના હક્કોની માંગણી કરવી અને એવં કહેવં કે 
શરીઅતમાં જે વાત છે તે જ સાચી છે.'' આ વાત સાચી છે, અલબત્ત ઓરત પોતાની 
મહેર અને ઈદ્દતનો ખર્ચ માંગી શકે છે, અને પતિ માટે આપવો ફર્ઝ છે.'' 

(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૧ / ૧૯૯, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / પપ) 

એવી રીતે નાની છોકરીનો ખર્ચ લેવાનો પણ હક છે, માટે જેટલી મદ્દત સધી 

આ નાની છોકરી પોતાની માતાની પાસે રહેશે, એ બધી મૃદદતનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઓરત 

પોતાના પતિ પાસેથી લેવાની હકદાર છે અને જો પતિ તેના હક્કોનો ઈન્કાર કરતો 

હોય, તો ઓરત તેને મેળવવા માટે (શરઈ) કોર્ટમાં દાવો કરી શકે છે. (ફતાવા 

હિન્દિય્યહ :૧ / ૫૪૧,૫૪૨, દુર મૃખ્તાર મઅ રદલ મૃહતાર : ૩ / પપપ) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(ર૬) શરીઅત પ્રમાણે ઈદ્તનો ખર્ચ કેટલો છે ? 
સવાલ (૨૪૫૮) : મારા છોકરાએ તેની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે, હવે તે 
લોકો મારી પાસે ઈદ્દતનો ખર્ચ માંગે છે, તો મારે ઈદ્દતનો ખર્ચ શરઈ દ્રષ્ટિએ કેટલો 
આપવો પડશે ? અને કેટલા મહિતત!ા સધી ? તે લોકો મારી પાસે ઈદ્દતના ખર્ચ પેટે 
૧ ૮૦૦ રૂપિયા માંગે છે, તો મારે તેને કેટલા આપવા ? એક હજાર અથવા પંદર સો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 480 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

અથવા આઠસો રૂપિયા? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઈદ્તનો ખર્ચ પણ આપવો જરૂરી છે અને જે મહેર નક્કી હોય અને હજુ સુધી 
મહેર અદા ત્ત કરી હોય, તો મહેર પણ અદા કરવી પડશે, ઈદ્દનો ખર્ચ ઈદ્ત ખતમ 
થતા સધી છે, એટલે કે જો ઓરત ગર્ભવતી છે, તો ડિલેવરી સધી અને જો ઓરત 
ગર્ભવતી નથી અને તેને હેઝ આવે છે તો ત્રણ હેઝ સધી અને હેઝ ન આવતું હોય તો 
ત્રણ મહિના સધી ખર્ચ આપવો જરૂરી છે, જો પતિ અને પત્ની બંને માલદાર હોય 
તો માલદારીનો ખર્ચ અને જો ગરીબ હોય તો ગરીબીનો ખર્ચ, એક માલદાર અને 
એક ગરીબ હોય તો દરમિયાની ખર્ચ આપવાં જરૂરી છે, અને દર મહિનાનો ખર્ચ 
સમયની માંગ પ્રમાણે બદલાતો રહેશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(રછ) ઈદ્‌તનો ખર્ચ માસિક કેટલો હોવો જોઈએ ? 
સવાલ (૨૪૫૯) : મારા છોકરાએ તેની ઓરતને તલાક આપી દીધી છે, અત્યારે 
તેની પત્ની ઈદ્દતમાં છે, તો મારે તેની ઈદ્તનો કેટલો ખર્ચ આપવો જોઈએ ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

તલાક પછી પતિ માટે જરૂરી છે કે તે ઈદ્દતનો ખર્ચ આપે, ઉપરાંત જો 
ઓરતની મહેર નક્કી હતી અને હજુ સધી અદા કરી નથી તો મહેર પણ અદા 
કરવામાં આવે. 

જો ઓરત સગર્ભા હોય તો ડિલેવરી સધી અને જો સગર્ભા નથી અને તેને હેઝ 
આવતું હોય તો ત્રણ હેઝ સધી અને હેઝ ત આવતું હોય તો ત્રણ મહિના સધી 
ઈદ્દતનો ખર્ચ (ઓરતને) આપવો જરૂરી છે. 

પતિ - પત્ની બંતે જો માલદાર હોય, તો માલદારીનો ખર્ચ, બંને ગરીબ હોય 
તો ગરીબીનો ખર્ચ, એક માલદાર અને એક ગરીબ હોય તો દરમિયાની ખર્ચ આપવો 
જરૂરી છે. દર મહિને એટલો ખર્ચ આપવામાં આવે કે જેનાથી તે પોતાના સવાર - 
સાંજના ખાવા અને કપડા વગેરે ધોવાનો ખર્ચ આસાનીથી અદા કરી શકે. 

આજના જમાનામાં તેતે મહિને સૌ - બસો રૂપિયા આપવામાં આવે. ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(ર૮) નાફરમાન આઓરતના ભરણપોષણ ખર્ચનો હુકમ 
સવાલ (૨૪૮૦) : એક માણસની પ્રથમ પત્ની અત્યારે પણ પતિના નિકાહમાં છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : ૫ 481 (ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
પતિએ તેને તલાક નથી આપી, તેમ છતાં તે પોતાના પતિતા ઘરે રહેતી નથી, પંતિત્તી 
નારાજગીને લીધે, તે પોતાની મરજીથી લગભગ અઢાર વર્ષથી તેતતા પિતાના ઘરે રહે 
છે અને પતિના ઘરેથી નવ તોલા સોનાના ઘરેણાં પણ લઈ ગઈ છે, તો તેની આવી 
શરારત કર્યા પછી પતિ ઉપર તેનો ભરણપોષણ ખર્ચ વાજિબ થશે કે નહીં ? 

જવાબ :ઃ હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પૂછેલા મસ્અલામાં ઓરત નાફરમાન છે, માટે તે પોતાના પતિના ભરણ 
પોષણ ખર્ચની હકદાર નથી. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮૬) તેમજ તેણે પતિના 
નવ તોલા સોનાના ઘરેણા લીધા છે, તેને પરત કરવા પણ તેના માટે જરૂરી છે. નહીં 
તોં ગનેહગાર થશે. (મૃસ્નદે ઈમામ અહમદ : ૨૪ / ૨૩૯, હદીસ નં. ૧૫૪૮૮, શર્તે કવાઈદુલ 
ફિકહિય્યડ : ૪૬૧-૪૮૨, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ર / ૧૬૭) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(ર૯) ઈદ્તમાં અને ઈદ્ત પછી ભરણપોષણ ખર્ચનો હુકમ 
સવાલ (૨૪૬૧) ઃ તલાકવાળી ઓરતની ઈદતનો ખર્ચ તેમજ ઈદ્દત પછીના ખર્ચતો 
શં હકમ છે ? નિકાહ વખતે જે મહેર નક્કી થઈ હતી, તો એ જ મહેર આપવી જરૂરી 
છં અથવા કમિટીવાળા આ નક્કી કરેલ મહેરથી વધારે અપાવી શકે છે ? 

જવાબ : હામિદવ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પતિએ તક્કી કરેલ મહેર અને ઈદતનો ખર્ચ તલાકવાળી પત્તીતે આપવો 
જરૂરી છે. જો તે પોતાની ખશીથી વધારે આપવા માંગે તો આપી શકે છે. અલબત્ત 
કમિટી કાયદો બનાવીને તેના પર જબરદસ્તી કરે અને તેની પાસેથી નક્કી કરેલ 
રકમથી વધારે અપાવે તો આ અમલ તાજાઈઝ અતે હરામ છે. (મુસ્નદે અહમદ : ર૪ / 
ર૩૯, હદીસ નં. ૧૫૪૮૮) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૩૦) તલાકવાળી ઓરતે ખોટો કેસ કરી પતિ પાસેથી 
ભરણપોષણ ખર્ચ વસુલ કરવો 

સવાલ (૨૪૮૨) : તલાકવાળી ઓરત જઠા કેસો કરી પોતાના પતિ પાસેથી કોર્ટ 
હારા કાયદા કાનૂનનો સહારો લઈ, ભરણપોષણ ખર્ચ વસલ કરતી રહે છે, ઈસ્લામ 
ધર્મ આ બાબતે શં હુકમ આપે છે. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
તલાકવાળી ઓરત માટે ખોટો કેસ કરી કાયદો ઉઠાવવો જાઈઝ નથી, માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : ૫ 482 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
પૂછેલી સૂરતમાં ઓરતે પોતાના પતિ વિરદ્ધ કોર્ટમાં ખોટો કેસ દાખલ કરી તેની 
પાસેથી ખોરાકી ખર્ચ વસૂલ કરવો નાજાઈઝ અને હરામ છે. અને નર-છોકરો 
અવલાદ હોય અને પતિ શકિત હોવા છતાં તેનો ખર્ચ ન આપતો હોય અને ન તો તેની 
પરવરિશતું મહેનતાણં આપતો હોય તો આવી સ્થિતિમાં બાળકત્તી ઉંમરત્તા સાતમાં 
વર્ષ સધીનો તો ખર્ચ લઈ શકે છે, પરંત જો સાત વર્ષથી મોટો હોય તો બાળકોનો ખર્ચ 
લેવો નાજાઈઝ છે. કેમકે આ ઈસ્લામી હકમની વિરદ્ધ છે. (ફતાવા રહીમિય્યડ) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩૧) નાફરમાન ઓરતે પતિથી કોર્ટ દ્વારા ખાધાખોરાકી 
ખર્ચ વસુલ કરવો 

સવાલ (૨૪૮૩) : મારી પત્ની મારા નિકાહમાં છે, પરંત તે બે વર્ષથી કોઈ યોગ્ય 
કારણ વગર તેના પિતાને ત્યાં જતી રહી છે, મારો તેની સાથે કોઈ ઝઘડો પણ નથી 
થયો અને ન તો કયારે કોઈ બાબતે બોલવાનંં થયં, મેં તેની મહેર પણ અદા કરી 


દીધી છે. હું તેને મારા ઘરે લાવવા ચાહું છું, પરંત્‌ તે મારા ઘરે આવવાની ના પાડે છે, 
હમણાં ચાર મહિના પહેલા તેણે મારી ઉપર આરોપ લગાવી ખોટો કેસ કરી, ભરણ 
પોષણ ખર્ચની માંગણી કરી છે, અને કોર્ટ મારફતે પોતાત્તા અધિકારનો ફેસલો 
કરાવી લીધો છે. ખાધાખોરાકી ખર્ચ પેટે તે મારી પાસેથી ૧૫૦૦૦ રૂપિયાની 
માંગણી કરી રહી છે, હાલાંકે હું તેને મારા ઘરે લાવવા ચાહું છું, તો હવે મારે શું કરવું 
જોઈએ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જયારે પતિ પોતાની પત્નીના તમામ હકો અદા કરવા તૈયાર છે, અને તેણે 
નિકાહ પછી તેની મહેર પણ આપી દીધી છે, બંને દરમિયાન જદાઈનં કોઈ યોગ્ય 
કારણ પણ નથી, તેમ છતાં ઓરત દ્વારા પોતાના પાતિ પર આરોપ લગાવી અને 
જઠા બહાના બનાવી પતિની મરજી વગર પતિના ઘરેથી તેના પિતાના ઘરે ચાલ્યં 
જવું શરઈ રીતે હરામ અને નાજાઈઝ છે. આવી ઓરતને શરીઅતની પરિભાષામાં 
''નાશીઝા'' (નાફરમાન) કહેવામાં આવે છે, જયારે પત્ની પોતાના પતિની મરજી 
વગર પોતાત્તા પિયરમાં ચાલી ગઈ છે, તો તે નાફરમાન થઈ, જેથી પતિ પર તેના 
ખાધાખોરાકી, પહેરવા, રહેવાના ખર્ચની કોઈ જવાબદારી તથી, માટે ઓરતે 
પોતાના પતિથી આ વસ્તઓની માંગણી કરવી જાઈઝ નથી, ભલે ગામવાળા અથવા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 483 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

ઓરતતના રિશ્તેદાર અથવા દુનિયાની કોઈ કોર્ટ તેત્તો ફેસલો કરે, પરંત્‌ ઓરત માટે 
લેવં હરામ અને નાજાઈઝ છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૭૮) 

જે રીતે ભૂંડનું માસ ખાવું હરામ છે, એ રીતે ઓરતે દુનિયાની કોર્ટનો સહારો 
લઈ પોતાના પતિ પાસેથી નાજાઈઝ રીતે પોતાનો ખર્ચ વસુલ કરવો પણ હરામ છે. 

પતિની પણ જવાબદારી છે કે તે પોતાના ગામના બે નેક ઔર દીનદાર 
વ્યકેતઓની સામે આ વાત રાખે અને તે એક લખાણ લખે કે ''હં મારી પત્નીના 
તમામ હકો અદા કરવા તૈયાર છં, પરંત્‌ તેમ છતાં પત્ની મારી સાથે રહેવા માટે 
તૈયાર નથી અને મારી વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ખોટી ફરિયાદ કરી તે મારી પાસેથી પોતાનો 
ખર્ચ વસુલ કરવા ચાહે છે,'' ત્યાર પછી તે લવાદીઓ તેમનામાં સમાધાન કરવાની 
કોશિશ કરે, ઉમ્મીદ છે કે તેનાથી કોઈ બહેતર રસ્તો નીકળી આવશે. (સૂરએ નિસાઅ : 
૩૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩ર) તલાક પછી પતિએ ઈદ્તનો ખર્ચ ન આપવો 
સવાલ (ર૪૬૪) : મારા પતિએ મને તલાક આપી છે, મારા રહેવા માટે મકાનની 
પણ કોઈ વ્યવસ્થા કરી નથી, વાલિદેન પણ હયાત નથી, મારા પતિએ મને ઈદતનો 
ખર્ચ પણ આપ્યો નથી, કે જેનાથી હું ઈદ્દત દરમિયાન મારું ગુજરાત ચલાવી શકું, 
અતે મારી આર્થિક હાલત એવી નથી કે મારા ખાવા, પીવા અથવા રહેવાની વ્યવસ્થા 
કરી શકું તો શું ઈદ્દત ભરવા માટે હું મારા પતિતા ઘરે રહું તો તેમાં શરઈ દ્રષ્ટિએ 
કોઈ વાંધો છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

જે ઓરતને તલાક થઈ ગઈ છે, તેણે ઈદ્દવ દરમિયાન પોતાના પતિના જ 
મકાનમાં રહેવું જરૂરી છે અને ઈદ્દતમાં પતિ પર જરૂરી છે કે તેની રહેવાની વ્યવસ્થા 
કરે, કારણ વગર જો પતિ ઘરેથી કાઢી મકશે તો ગનેહગાર થશે અને જયાં સધી 
ઈદ્દતત પરી ત થાય ત્યાં સધી ખાવા,પીવા, પૈસા, કપડાં, તેલ અને સાબ વગેરે તમામ 
જીવન જરૂરિયાતની સાધન સામગ્રીની વ્યવસ્થા કરવી પતિ પર જરૂરી છે, જો અમક 
કારણોસર ઈદ્દત દરમિયાન પતિ ઘરમાં તલાકવાળી ઓરતને (તેની પત્ની)ને રાખી 
શકતો નથી તો તેના પર જરૂરી છે કે તે કોઈ બીજું મકાન અથવા મકાનનું ભાડું 
ઓરતને આપે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ /૫૫૭, બહરર્રાઈક : ૪ / ૧૮૫) ફક્ત અલ્લાહ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 484 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩૩) પ/'તિના જિમ્મે તલાકવાળી સ્ત્રી માટે ઈદ્તન' ખર્ચ 


સિવકય કયા ક્ય હકો છે ? 

સવાલ (૨૪૬૫) : પતિએ તલાકવાળી સ્ત્રીને ઈદ્ત ખર્ચ અને મહેર અદા કરી દીધી 
છે, ત્યાર પછી પણ પતિની ઉપર બીજા હકો છે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઈદ્દતનો ખર્ચ અને મહેરની અદાયગી પછી તલાકવાળી ઓરત કોઈ વસ્તની 
હંકદાર નથી. (મબ્સૂત ઃ પ / ૨૦૧-૨૦૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૩૪) પતિએ પોતાની હયાતીમાં પોતાની પત્નીના ખર્ચ 
માટે કોઈ સંપત્તિ તેના નામે કરવી 

સવાલ (ર૪? ૬) : મર્હુમ મૂસા બિન ઈસ્માઈલ લિંબાડા આજથી ૨૦ વર્ષ પહેલા 
મરણ પામ્યા, તેમની હયાતીમાં તેમણે પોતાની તલાકવાળી પત્નીના ભરણપોષણ 
ખર્ચ માટે એક જમીન તેના નામે કરી હતી, તેમની આ તલાકવાળી પત્નીનં પણ છ 
વર્ષ પહેલા મૃત્ય થઈ ગયં, તેનાથી મર્હમ મસા બિન ઈસ્માઈલ લિંબાડાને કોઈ 
અવલાદ નથી, હવે સવાલ એ છે કે મર્હમા પત્નીના ભરણપોષણ ખર્ચ માટે જે 
જમીન તેમના તામે કરી હતી તેમાંથી મર્હુમાના બે ભાણીયા (બહેનના છોકરાઓ)નો 
શરઈ રીતે કોઈ હક છે કે તહીં ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

મર્હમ મસા બિન ઈસ્માઈલ લિંબાડાએ તેમની તલાકવાળી ઓરતના 
ભરણપોષણ ખર્ચ માટે જે જમીન તેના નામે કરી હતી, તેનો મતલબ માત્ર તેનાથી 
પ્રાપ્ત થયેલ આવકની માલિક બનાવવી છે, જમીનની માલિક બનાવવી નથી, એ 
કારણથી મર્હુમા પત્નીના કોઈ પણ રિશ્તેદારનો તેમાં કોઈ હક નથી, મર્હુમ મસા 
બિન ઈસ્માઈલની અવલાદ તે જમીનની મૂળ હકદાર ગણાશે. ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા વધૃ્‌ જાણનાર છે. 

(૩૫) પત્નીએ ગયા વર્ષનો ભરણપોષણ ખર્ચ માંગવો 
સવાલ (ર૪૬૭) : જો પત્ની તેના પતિથી પાછલા વરસોનો ખર્ચ માંગે જે વિતી 
ચકયા છે, તો આ માંગણી સહીહ છે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 485 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પત્નીનો ખર્ચ આપવો પતિ ઉપર જરૂરી છે, પરંત જો પતિ વિદેશ ગયો, 
ત્યારે પત્નીએ ખર્ચની માંગણી ન કરી, પતિએ પણ ખર્ચ વિશે પત્ની સાથે કોઈ કરાર 
કર્યો નથી, અને ન તો સરકાર તરફથી કોઈ પ્રકારનો ખર્ચ નકકી કરવામાં આવ્યો, તો 
આ બધી સરતોમાં પત્ની માટે ગયા વર્ષનો ખચ માંગવો જાઈઝ નથી. 
ત) ૫4) ક ક. ઇછાંઇ૩ટપ૦ઇક્ન.«કેદઇડપ-:581,.હ્ઝ્ાંડાડા 
આૂડહંઝડઝકઇક્યન્ડેઈપફ ઇક ઇણઝકટહ્કડધડાડર્યાહર 
૭%: ૫:94 કય :હ)259૩્*ઉ,,કા.04 “૪.ઇ1(-૩€# 01 કહ્ય 
-/હ-કાપ5 ટ ઇઈ-,-હાઈ,વ*5૦ 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૧) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩૦) પતિની જાયદાદમાંથી પત્નીએ રહેવા માટે ઘરની 


માંગણી કરવી 

સવાલ(૨૪#૮)ઃ પતિની સંપત્તિમાં મકાન, ખેતીની જમીન અને કારોબાર છે, 
પત્ની પોતાનં જીવન ગુજારવા માટે કારોબાર અને ખેતીમાંથી પોતાનો હિસ્સો છોડી 
મકાન લેવા ચાહે છે, તો મસ્અલાનો હલ શં છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

આ સમસ્યાનો ઉકેલ બંને પક્ષોની ખશીથી શકય છે, અથવા તો પછી 
કમિટીનો ફેસલો માની લે, અથવા ચિટ્ટી ઉછારીને કરી શકાય છે. (રદુલ મુહતાર અલા 
દરિંલ મુખ્તાર : € / ૮૧૧) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૩૦) જયારે પત્ની તલાકની માંગણી કરે, તો પતિ પર 
ઈદતનો ખર્ચ વાજિબ્ર થશે કે નહં ? 

સવાલ (૨૪#૯) : સલામ બાદ અરજ છે કે એક પત્ની અને તેના ખાનદાનવાળા 
પાતિ પાસે જબરદસ્તીથી તલાકની માંગણી કરી રહયા છે, પરંત પતિ તલાક આપવા 
બિલકુલ તૈયાર નથી, પરંત્‌ ન ચાહવા છતાં પત્નીના ઘરવાળાઓના આગ્રહથી 
તલાક આપી રહયો છે, તો શં આ સૂરતમાં પતિ ઉપર શરીઅતની દ્રષ્ટિએ ઈદ્તનો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 486 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ખર્ચ વાજિબ થશે કે નહીં ? જો વાજિબ છે તો કેટલો વાજિબ થશે ? 
જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પૂછેલી સૂરતમાં જો ઓરત ઈદ્દતની મૃદ્દત દરમિયાન પતિના ઘરે ન રહે, 
બલકે તેના પિયરમાં રહે અને પતિની મરજી છતાં પતિના ઘરે ઈદત ન ગજારે તો તે 
નાકરમાત ગણાશે, અને તા કરમાનીના કારણે તે ખર્ચની હકદાર ગણાશે નહીં. 
( બહરરરાઈક ઃ ૪ /ર૧૭) 
અલબત્ત ઔરત તરફથી તલાકની ઉપરોકત માંગણી કરવી પતિના કોઈ 
જલમના લીધે હોય અથવા પતિ તરફથી કોઈ રૂકાવટને લીધે ઈદત દરમિયાન 
ઓરત પતિના ઘરમાં રહેવા માટે તૈયાર ન હોય તો તે ખર્ચની હકદાર થશે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૩૮) ત્રણ તલાકવાળી સ્ત્રીનો ખર્ચ માલદાર પતિ પર 
કેટલો વાજિબ છે ? 
સવાલ (ર૪૭૦) : એક માણસે તેની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી છે, તેનો માસિક 
પગાર એક હજાર રૂપિયા છે, તો આ વ્યક્તિ પર ઓરતતો માસિક ભરણપોષણ 
ખર્ચ કેટલો વાજિબ થશે ? તેમજ તલાકવાળી ઓરતને ઈદ્દ.ત દરમિયાન અલગથી 
ઘર આપવું તેતા જિમ્મે જરૂરી છે કે નહીં? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
પૂછેલી સરતમાં ઓરત માટે પતિની ઉપર દરમિયાની ખર્ચ વાજિબ થશે, 
એટલે ઔરતના ખાવા, પીવા અને રોજિંદા જરૂરીયાત માટે કાકી હોય શકે એટલો 
ખર્ચ આપવો જરૂરી છે, પતિના ઘરમાં જે ખાવા ખાવામાં આવતં હોય, તેના 
હિસાબથી એક માણસ માટે કાફી થઈ શકે એટલો ખર્ચ અદા કરવો પડશે. 
(બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪ / ર૪-રપ) 
ઓરત માટે જરૂરી છે કે તે જ ઘરમાં ઈદ્દત ગજારે, જયાં પોતાના પતિની 
સાથે તલાક પહેલા રહેતી હતી, જો તલાક વખતે તે તેના પિયરમાં હોય તો પણ તે 
તલાક પછી ઈદ્દત ગુજારવા માટે તેના પતિના ઘરે આવી જાય, જો કોઈ વાંધો ત્ત 
હોય તો મદ પોતાના ઘરમાં એક અલગથી રૂમમાં તેતા રહેવાની વ્યવસ્થા કરી શકે 
છે, એવો રૂમ કે જેનો રસ્તો અને દરવાજો અલગ હોય, અતે તેમાં ઓરતનો સામાન 
મહફૂઝ રહી શકતો હોય, અને રૂમ ઓછામાં ઓછો એટલો મોટો હોવો જોઈએ કે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ 487 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
તેમાં ખાવા રાંધવાની સાથે રહેવા માટે પણ કાકી થઈ જાય, તો એવા ઘરમાં ઓરત 
માટે ઈદ્ત ગજારવી જરૂરી છે, જો ઓરત તલાક પછી પતિના ઘરે ઈદ ન ગજારે 
તો પછી તે રહેવા માટે પતિથી ભાડ માંગી શકતી નથી, જયારે કે પતિએ પત્ની માટે 
ઉપરોકત ઘરની વ્યવસ્થા કરી હોય. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૨૦૬, શામી : ૩ / £૦૯) 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 
(૩૯) પત્ની તરફથી તલાકની માંગણી પર પતિના 
જિમ્મે ભરણપોષણ ખર્ચ જરૂરી છે કે નહીં ? 

સવાલ (૨૪૭૧) : એક માણસની શાદીને લગભગ ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા, અવલાદમાં 
બે વર્ષની એક છોકરી અને એક મહીનાનો એક છોકરો છે, શાદી પછીથી આજ દિન 
સુધી પતિ-પત્નીનો નિભાવ સારી રીતે થતો નથી, વારંવાર સમાધાનની કોશિશ કરી 
પરંત નિષ્ફળ રહી. પંતિત્તા રિશ્તેદારો ચાહે છે કે કોઈ પણ રીતે બંતેમાં સમાધાન 
થઈ જાય, અત્તે તલાકની નોબત ન આવે, જયારે કે સામે પત્નીના સંબંધીઓ સતત 
તલાકતી માંગણી કરી રહયા છે, તેમનો સખત આગ્રહ છે કે તલાક આપી દો, આ 
રીતે આગ્રહ પછી જો પતિ ન ચાહવા છતાં પણ તલાક આપે તો તેના પર શરઈ 
ભરણપોષણ ખર્ચ જરૂરી છે કે તહીં ? તેમજ તલાકની સુરતમાં બંને બાળકોની 
પરવરિશ વિશે શરઈ હુકમ શં છે ? બાળકૉના ખર્ચની જવાબદારી કોના ઉપર 
આવશે ? અને તે ખર્ચની માસિક રકમ કેટલી હશે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

તલાક પછી ઈદ્દત પુરી થતા સધી ઈદ્તનો ખર્ચ (એટલે કે ખાવા, પીવા, 
રહેવા અને અન્ય રોજિંદા જરૂરીયાતની વ્યવસ્થા) પતિ ઉપર જરૂરી છે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) અલબત્ત તેમાં બીમારીનો ઈલાજ અને દવા શામેલ નથી. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૯) પતિના ઘરમાં જે રીતે રોજ જે ખાવા ખાવામાં આવે છે, 
એ હિસાબથી રકમ આપવામાં આવશે કોઈ ખાસ રકમ નક્કી નથી, જમાનો અને 
જગ્યાના હિસાબથી જે ખર્ચ થતો હોય તે અદા કરવામાં આવશે. બે દીનદાર 
ભરોસાપાત્ર વ્યકેતઓથી આ બાખતે મશ્વરો કરી રકમ નક્કી કરવામાં આવે, 
તલાકથી પહેલા પતિ પાસે રહીને જે કપડાં પત્ની પહેરતી હતી એવા કપડાં ઠંડી 
અને ગરમીની ત્દતૃને સામે રાખી ઈદ્દત પ્રી થતા સધી આપવામાં આવશે. 

(બહરર્સાઈક : ૪/ર૧૭) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 488 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
ઈદ્ત દરમિયાન ઓરત માટે પતિના ઘરમાં રહેવં જરૂરી છે, જે પતિના ઘરે 
અથવા પતિએ ઈદ્દત ભરવા માટે જે મકાનની વ્યવસ્થા કરી હોય ત્યાં ઓરત રહેવા 
ન ચાહે તો પછી અલગથી રહેવાના ખર્ચની જિમ્મેદારી પતિ પર નથી. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૫) 
જો પત્નીના રિશ્તેદારોએ જીદ કરીને તલાક લીધી છે, જયારે કે પતિ તલાક 
માટે તૈયાર ન હતો, પતિ તરફથી પત્નીને કોઈ ત્રાસ પણ ત હતો, તેમજ ઈદદત 
દરમિયાન પતિ તરફથી કોઈ જાતના જુલમનો પણ ખતરો નથી, તેમ છતાં જો 
ઓરત પતિના ઘરે ઈદ્દત ન ગજારે તો તે ઈદ્તના કુલ ખર્ચથી વંચિત રહેશે. જો ઈદ્દત 
દરમિયાન બાકી મૃદ્દત પતિના ઘરે આવીને પુરી કરે તો પછી ખર્ચની હકદાર થશે. 
(રદુલ મહતાર અલા દરિંલ મખ્તાર : ૩ / ૫૭૬) 
બે વર્ષની છોકરી અને એક મહિનાનો છોકરો તલાકવાળી માંની હાજરીમાં 
માંની પાસે રહેશે અને માંને હક છે કે છોકરાને સાત વર્ષની ઉમર સધી અને છોકરીને 
બાલિગ થતા સધી પોતાની પાસે રાખે. અને માંની પાસે પરવરિશની સરતમાં પિતા 
પર પરવરિશનં યોગ્ય મહેનતાણં અને બાળકોનો ખર્ચ આપવો જરૂરી થશે. જો 
તેમના માટે નોકરની જરૂરત જણાય તો તેનો ખર્ચ અને ઈદ્દત પછી દૂધ પીવડાવવાનં 
મહેનતાણું પણ જરૂરી છે, જો તલાકવાળી ઓરતે બીજા નિકાહ કરી લીધા તો તેની 
પરવરિશનો હક ખતમ થઈ જશે, પરંતુ માં પછી આ હક નાનીને મળશે, ત્યાર પછી 
દાદીને, પછી બહેનોને, પછી માસીતતે ત્યાર પછી ફોયને મળશે. (કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ 
/પ૪૧, પ૪ર, દર મૃખ્તાર મઅ રદલ મૃહતાર : ૩/ ૫૫૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 


(૪૦) તલાકવાળી ઓરતની પરવરિશમાં રહેનાર છોકરીનો 


ખર્ચ પિતા ઉપર કયાં સુધો વાજિબ છે ? 
સવાલ (ર૪૭ર) : એક ઔઓરતને તલાક થઈ ગઈ છે, છોકરી નાની હતી, જેથી તે 
છોકરી આ ઓરતની પરવરિશમાં છે, તો પિતા પર કયાં સધી તેનો ખર્ચ વાજિબ છે? 
જવાબ ઃ હાંમેિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
જયાં સધી છોકરી પોતાની માતા પાસે રહેશે પિતા ઉપર તેનો ભરણપોષણ 
ખર્ચ વાજિબ રહેશે. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મુહતાર : ૩ / ૬૧૨) ફકત અલ્લાહ તઆલા 
વધ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 489 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
(૪૧) પત્ની માલદાર ઘરની હ્ય અને પતિ ગરીબ હોય 


તો ભરણપોષણ ખર્ચ કેટલો વાજિબ થશે ? 

સવાલ (૨૪૭૩) : મેં મારી પત્નીને તલાક આપી દીધી છે, હું ગરીબ છું, જયારે કે 
ઓરત માલદાર ઘરની છે, તો મારા પર ઈદ્દતનો ખર્ચ કેટલો વાજિબ થશે ? અને 
ઈદત કયારે ખતમ થશે ? 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાક પછી ઈદ્દતનો ખર્ચ પતિ - પત્નીની પરિસ્થિતિને સામે રાખી વાજિબ 
થશે, જેમકે તલાકથી પહેલા નિકાહની હાલતમાં હોય છે કે જો પત્તિ ગરીબ છે અને 
પત્ની માલદાર છે તો દરમિયાની દરજાનો ખર્ચ વાજિબ થશે, ત્રણ હેઝ પૂર્ણ થવા 
પર ઈદ્દતત ખતમ થશે, જો પત્ની ગર્ભવતી છે, તો ડિલેવરી થતાની સાથે તેની ઈદ્દત 
ખતમ થઈ જશે, ઈદ્દતના ખર્ચ માટે કોઈ ખાસ રકમ નક્કી ત કરી શકાય, અલબત્ત 
તેના માટે બે ત્રણ દીનદાર, સમજદાર સ્થાનિક લોકોને નક્કી કરવામાં આવે કે એક 
દિવસ અને એક મહિનાનો ખર્ચ વર્તમાન જમાનાના હિસાબે શં થશે ? ત્યાર પછી 
આ આધારે ઈદ્દતની મુદ્તનો ખર્ચ નકકી કરવામાં આવે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૪ / ૧૫, 
સૂરએ બકરહ : ૨૨૮, સૂરએ તલાક :૪, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ૨ / ૨૭૪)ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધૃ જાણનાર છે. 

(૪ર) નાફરમાન ઓરતનો ખર્ચ પતિના જિમ્મે વાજિબ નથી 
સવાલ (૨૪૭૪) : મેં ગયા વર્ષે તારીખ : ૧ / મે ૧૯૮૧ ઈસ્વીના રોજ એક 
ઈજતિમામાં નિકાહ કર્યા, અને પ / મે ૧૯૮૧ના રોજ પત્ની મારા ઘરે આવી, વીસ 
દિવસ રહયા પછી શબે બરાતતા અવસર પર સાસરીવાળા તેમની છોકરીને લઈ 
ગયા અને કહયું કે રમઝાન ઈદ પછી અમે તેને મોકલી આપીશું, તેમના કહેવા 
પ્રમાણે હું ઈદ પછી મારી પત્નીને લેવા માટે ગયો, તો તેમણે તેને મારી સાથે ત 
મોકલી, ઘણા લોકોએ તેમતે સમજાવ્યા પરંત તેઓ પોતાની જીદ પર રહયા અને 
કોઈની પણ ન સાંભળી. 

મારી સાસરીવાળા મારી ઓરતના ૨૫૦૦ રોકડા અને અન્ય સામાન જે કુલ 
ત્રણ હજાર (૩૦૦૦) થાય છે, મારી પત્નીને આપતા નથી, હાલાંકે તે રોકડ રકમ 
અને સામાન મેં મારી પત્નીને આપ્યો છે. તો શં હું તે સામાન અને રકમ લેવાનો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 4090 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 

હંડદાર નથી ? 

હું તે ઓરત સાથે અલગથી ઘર વસાવવા ચાહં છં, અને હું મારી પત્નીને 
તલાક આપવા માંગતો નથી, જયારે કે મારી સાસરીવાળાઓએ ભરણપોષણ ખર્ચ 
માટે કોર્ટમાં કેસ કર્યો છે, તો શં આ ખર્ચ આપવો મારા માટે જરૂરી છે ? અને મારી 
સાસરીવાળાઓને આ ખર્ચ લેવાનો હક છે ? 

જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

ઓરત માટે જરૂરી છે કરે શાદી પછી પોતાના પાંતિના ઘરે રહે, પતિની 
ઈજાઝત વગર બહાર નીકળવં જાઈઝ નથી, અને પતિએ કોઈ જગ્યાએ જવા અને 
રહેવાની જેટલા દિવસો માટે ઈજાઝત આપી હોય, તેનાથી વધ રહેવં જાઈઝ નથી. 
માતા - પિતાએ પોતાની છોકરીને રોકવી અને તેને પોતાના પતિના ઘરે ન મોકલવી 
દરસ્ત નથી, હરામ છે, પતિ માટે જરૂરી છે કે પોતાની પત્નીના ભરણપોષણ અને 
મકાન ખર્ચની વ્યવસ્થા કરે. 

જયારે કે પત્તિએ પત્નીના બધા જ હક્કો અદા કર્યા છે અથવા તો અદા 
કરવાનો ઈકરાર કરે છે, તેમ છતાં પત્ની તેના પતિના ઘરે આવતી નથી, તો તે 
ફિક્હની પરિભાષામાં ''નાશીઝહ'' એટલે કે પતિની નાફરમાન છે, અને નાકરમાન 
ઓરતનો ખર્ચ પતિના જિમ્મે વાજિબ નથી. (કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૫) 

તમારી સાસરીવાળાઓએ ભરણપોષણ ખર્ચનો જે કેસ કર્યો છે, તે બાતિલ 
છે, કારણ કે ઓરત નાફરમાતત છે, દીની અને દુન્યવી એતિબારથી ગૃનેહગાર છે, 
માટે તેનો ખર્ચ તમારા જિમ્મે વાજિબ નથી. ( ફતાવા રહીમિય્યહ : ૮ / ૪૩૫) 

તમે શાદી વખતે જે કંઈ તમારી પત્નીને આપ્યું છે, જો તેને તેની માલિક 
બનાવી દીધી છે, તો તેને પરત લેવાનો તમને અધિકાર નથી, અને જો તેને વાપરવા 
માટે આપ્યં છે, જેના સબૂત માટે ગવાહ અથવા ઉર્કનું હોવં જરૂરી છે, તો તેને તમે 
પરત લઈ શકો છો. (રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૧૫૩) 

અંતમાં ગજારિશ છે કે ઈસ્લામી તાલીમાત પ્રમાણે એક બીજા સાથે પ્યાર 
અતે મૃહબ્બતવાળી જિંદગી ગુજારો, તેમાં જ શાંતિ છે, મતભેદના રસ્તાને 
અપનાવવાથી નષ્ટ થઈ જવાય છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૪૩) જો ઓરત ઈદ્તનો ખર્ચ ન લે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 491 ભરણપોષણ અને રહેઠાણનું બયાન 
(૪૪) શું ઓરતને અમુક વર્ષો સુધી ઘરે બ્રેસી રહેવાથી 
તલાક થઈ જશે ? 
સવાલ (૨૪૭૫) : (૧) એક વ્યકિતએ તેની પત્નીને તલાક આપી દીધી, જેને એક 
છોકરો અને બે છોકરીઓ છે, પતિ ઈદ્દતનો ખર્ચ આપવા ચાહે છે, પરંતુ ઓરત 
લેવાથી ઈન્કાર કરે છે, તો શં હકમ છે ? જવાબ આપી આભારી થશો. 

(ર) એક ઓરતે પોતાના પુત્ર અને પૃત્રીની એક જગ્યાએ સગાઈ કરી, 
રિવાજ પ્રમાણે અદલા બદલી કરી, એટલે બંને પક્ષો તરકથી એક છોકરો અને એક 
છોકરીની પરસ્પર શાદી થઈ. થોડા વખત પછી બંને કુટંબોમાં મતભેદ ઉભો થયો, 
જેથી ત્રણ વર્ષથી છોકરી ઘરે બેઠી છે, શું આવી સરતમાં છોકરી પર તલાક થઈ 
જશે? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

(૧) પતિ ઉપર ઈદ્દતનો ખર્ચ આપવો અને બાળકોનો ભરણપોષણ ખર્ચ 
આપવો વાજિબ છે, જો ઓરત લેતી નથી, તો પતિ ગનેહગાર નહીં થાય, 

(ર) ત્રણ અથવા પાંચ વર્ષ ઘરે બેસવાથી તલાક નહીં થાય, જો પતિ પત્નીને 
સંબોધીને તલાક આપે તો જ તલાક થશે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅ : ૩ / ૯૮) પૂછેલ 
મસ્અલામાં સલેહ કરાવીને છોકરીને પતિના ઘરે મોકલવી બહેતર છે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કું ડાઈ ૭પ «કક હંહ્ડડકટત હટ ઠડ ધટક 
ભ “ઈટ દર્ટદકકાાઠજણડન્ઈ ઝ ન્ય ના 


ન નામા ૬%. 4. ડડ! નિ ષ્ક્ટ્ડ જીક # ળન 


ક હ હડ ડટ કઇ, ડકઇક, હઝ હદ 


5-56 ડા હર્ટ “ડકર્ડડડઈ 
તર્જુમો : અલ્લાહે કોઈ માનવીની છાતીમાં બે દિલ બનાવ્યાં નથી અને (એવી જ 
રીતે) તમારી જે ઓરતોને તમે માં કહી બેસો છો તેણીઓને તમારી (સગી) 
માંઓ બનાવી દીધી નથી અને ન તમારા પાલક પુત્રોને તમારા (સગા) દીકરા 
બનાવ્યા છે. એ તો તમારા જ મોઢાંની તમારી વાત છે અને અલ્લાહ સત્ય વાત 
કહે છે અને તે જ સીધો માર્ગ બતાવે છે. પાલકોને તેમના (સગા) બાપ તરફ 
સંબંધ કરી બોલાવો એ જ અલ્લાહને ત્યાં પૂરો ન્યાય છે. પછી જો તમે તેમના 
બાપ (ના નામ)ને જાણતા ન હો તો તેઓ ધર્મમાં તમારા ભાઈ અતે તમારા મિત્રો 
છે અને તમારી એ સંબંધી કંઇ ભૂલચૂક થઈ જાય તો તેથી તમારા ઉપર કંઇ 
ગનોહ નથી, પરંત જે કંઇ દિલથી ઇરાદાપૂર્વક કરો અને અલ્લાહ બખ્શનાર 
(અને) દયાળ છે. (સૂરએ અહઝાબ : ૪-૫) 


મદ 
દ... 
કા ધર 

ય 


ાં 


હ 
કડ 


મા 
ર ક 
ધય 
ર. 
પાણ 


જુન 
1... 
યર 


નસલની સાબિતીનું બયાન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 4093 નસલની સાબિતીનું બયાન 
મટન 
નસલની સાભબિતીનું બયાન 
(૧) શાદીના નવ વર્ષ પછી પેદા થનાર બાળકનું 
નસલ, જયારે કે પતિ તેનો ઈન્કાર કરે 
સવાલ (ર૪૭૬) : અમારા કાકાના છોકરાની શાદીને અઢાર વર્ષ થઈ ગયા, પરંત 
અમક કારણોસર તેણે તેની પત્નીને ક્રહી દીધ કે તારા પહેલેથી અમક મહિના છે, 
(એટલે કે ત્‌ સગર્ભા છે.) એટલા માટે છું તને છોડું છં, હવે મને તારી કોઈ જરૂરત 
નથી, ત્યાર પછી પતિએ પોતાના માતા - પિતા સામે પણ કહી દીધ કે મેં તેને છોડી 
દીધી છે, જયારે તે ઓરત તેના પતિના ઘરેથી ચાલી ગઈ તો નવ વર્ષ પછી તેને 
બાળક પેદા થયં, હવે સવાલ આ છે કે તે બાળક હરામી થશે કે હલાલી ? અને તે 
બાળક માલનું હકદાર થશે અથવા નહીં ? પતિનો તો આ જ દાવો છે કે આ બાળક 
મારું તથી, માટે હં તેને મારા માલ (સંપત્તિ)નો હકદાર બનાવી શકતો નથી, અને 
પરૃષે બીજી શાદી પણ કરી લીધી છે, હવે લગભગ અઢાર વર્ષ પછી ઓરતની માં 
કહે છે કે બાળકનો માલી હક આપવો પડશે, પરંત મઈનં કહેવં છે કે જયારે મે તેને 
દિલથી પોતાના નિકાહથી અલગ કરી દીધી છે, ત્યાર પછી મે તેની સાથે કોઈ 
સંભોગ પણ કર્યો નથી તો હવે આ બાળક મારું કેવી રીતે હોય શકે ? આનો વિગતથી 
અને સંતોષકારક જવાબ આપવા વિનંતી. 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 
પતિતં આ કહેવું કે ''મેં તને છોડી દીધી છે.'' ત્યાર પછી તેના માતા - પિતા 
સામે ઈકરાર કરવો કે '' મેં તેને છોડી દીધી'' તેનાથી એક તલાક લાગી જશે. 
અલ્લામા શામી (રહ.) લખે છે કે આમ તો વર્ણન કરેલ વાકય, તલાકથી 
અલગ છે, (એટલે કે અલ્ફાઝે કિનાયામાંથી છે) પરંત ઉક અને મહાવરામાં 
તલાકના અર્થ માં વપરાય છે, માટે આ વાક્યથી એક રજઈ તલાક લાગી જશે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મૃખ્તાર : ૩ / ર૯૯) 
તલાક આપ્યા પછી પતિએ રજૂઅ પણ કર્યું નથી અને આવી જ હાલતમાં 
નવ વર્ષ પસાર થઈ ગયા, તો ઈદ્દત પણ ખતમ થઈ ચુકી છે, માટે જો પતિ પાસે તે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 4094 નસલની સાબિતીનું બયાન 
(તલાક) ના ગવાહ હોય અને તેઓ ગવાહી આપે કે તેણે ઓરતને ઉપરોકત શબ્દો 
કહયા હતા, તો બાળકની પિતા તરફ નિસ્બત નહીં થાય. બલકે માતાની તરફ 
નિસ્બત થશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૩૬, ૫૩૭) અને જો ઓરત તલાક આપી નથી 
એવો દાવો કરે છે અને પતિ પાસે તલાકના ગવાહ તથી, તો બાળકની નિસ્બત પતિ 
તરક થશે. અને તેની બધી જવાબદારી પિતાએ ઉઠાવવી પડશે. 

પતિતં આ કહેવં કે '' મે તેને દિલથી અલગ કરી દીધી છે.'' આ વિશે યાદ રહે 
કે માત્ર દિલમાં તલાકની નિય્યત અને ઈરાદો કરવાથી તલાક નહીં લાગી. તલાક 
માટે ઓરત તરફ નિય્યત કરી મોઢાથી બોલવં જરૂરી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
૩૪૮) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(ર) હલાલામાં બાળક પેદા થયું તો તે બાળકનો પિતા 


કોણ ગણશે ? 

સવાલ (ર૪૭૭) : ઝેદે જે ઓરતથી હલાલા માટે [નિકાહ કર્યા હતા, તે ઓરતતે 
ગર્ભ હતું, ત્યાર પછી બાળક પેદા થયું તો આ બાળકનો પિતા કોણ ગણાશે ? એ જ 
પ્રમાણે જો હેલાલા પછી બકર (જે તેનો પહેલો પતિ છે.) ની સાથે તે ઓરતના 
નિકાહ થયા અતે ઝેંદના વિર્યથી બાળક પેદા થયં, અને બકર તેની પરવરિશ 
કરવાની મતાઈ કરી દે તો બાળકનું શું થશે ? કારણ કે ઝેદ અને બકર બંને જ 
પરવરિશ કરવાથી મનાઈ કરે છે. બકર તો એટલા માટે કે તે બાળક તેના વિર્યથી 
તથી. અતે ઝેદ એટલા માટે મનાઈ કરે છે કે આ નિકાહ હંગામી ધોરણે (માત્ર 
હંલાલા માટે) કર્યા હતા. તે કહે છે કે હું શા માટે આ બાળકની પરવરિશ કરું ? 
વિગતવાર જવાબ આપવા વિનંતી. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તે ઓરત, જે મદની ઈદ્દતમાં છે, બાળક તેનું જ ગણાશે, એટલે ઓરત જેતા 
નિકાહઢમાં હતી, તેણે તલાક આપી અને ઈદ્ત તેની ગજારી રહી છે એ દરમિયાન 
બાળક પેદા થયું તો બાળક તેનું જ ગણાશે અને બાળકની બધી જવાબદારી તેની જ 
રહેશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૩#, ૫૩૭) કકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૩) તલાકના એક વર્ષ પછી ઓરતને બાળક પેદા થયું 
સવાલ (૨૪૭૮) : તલાકવાળી ઓરતત્તે તલાક આપ્યા પછી એક વર્ષ પછી બાળક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 405 નસલની સાબિતીનું બયાન 
પેદા થયું તો શું બાળક હલાલી છે કે હરામી ? તફસીલથી જવાબ આપશો, 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

તલાક આપ્યા પછી ઓરતે ઈદ્દત પરી થવા બાબતે કોઈ દાવો કર્યો નથી, અને 
એક વર્ષ પછી તેણે બાળકને જન્મ આપ્યો છે, તો તે બાળક તલાક આપનાર પતિનં 
ગણાશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૩૭, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર/ર૮૦-ર૮૧) ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪) ઝિનાથી નસલ સાબિત થતી નથી 

સવાલ (ર૪૭૯) : રખ્સાના નામની ઓરતના નિકાહ એક ગામના યસૂફ નામના 
એક માણસ સાથે થયા છે, ત્યાર પછી રખ્સાનાનો ગામના હસૈન નામના એક 
વ્યકિત સાથે નાજાઈઝ સંબંધ બંધાયો. ઓરત જયારે પણ પોતાના ગામ આવે છે, તો 
પોતાતા પતિ યસૂફના ઘરે પાછા જવામાં આનાકાની કરે છે. અત્યારે આ ઓરત એક 
માહિતા ઉપરથી ત્યાં હસૈન(જેતી સાથે તેનું લફરું ચાલે છે તે)ની પાસે છે અને સગર્ભા 
પણ છે અને ગર્ભ હસૈનથી છે, અને આ વાતનો બંને ઈકરાર પણ કરે છે, ગર્ભને 
ચાર મહિના થઈ ગયા છે અને આ ઓરત અહીંયા તેના ગામમાં પાંચ મહિનાથી છે. 

પૂછવાનું આ કે જો યુસૂક ઓરતને તલાક આપી દ, તો હુસેન તેની સાથે તરત 
નિકાહ કરી શકે છે ? અથવા તેણે પોતાની તલાકની ઈદ્દત ગજારવી પડશે ? જો તે 
તેનાથી તત્કાળ નિકાહ કરી શકે છે તો સંભોગ અને સોહબત વગેરે પણ કરી શકે છે 
કે નહીં ? 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પરણિત ઓરતને બાળક '' કક કાકા! » ૩1 410. |! '' (સહીહ બુખારી : ૧ 
/ ર૯પ, હદીસ નં. ૨૨૧૮, મુસ્લિમ : ૧ / ૪૭૦, હદીસ નં. ૩૬-૧૪૫૭) ના આધારે તેના 
પતિનું ગણાશે. એટલે જ ફકહાએ કિરામે પતિથી નસલની સાબિતી માટે સાધારણ 
અનમાનને પણ ભરોસાપાત્ર ઠેરવ્યું છે. (મબ્સૂત ઃ ૧૭ / ૯૯, ૧૭ / ૧૫૫) 

અલ્લામા શામી (રહ.) એ લખ્યં છે કે શાદી પછી છ માહેત્તા વિતી ગયા પછી 
જે બાળક થશે, તે તેના પતિનું ગણાશે. ભલે પછી તે ઓરતની તેના પતિ સાથે એક 
દિવસ પણ મુલાકાત ન થઈ હોય અને પતિ - પત્નીમાંથી એક ઉત્તરમાં અને બીજો 
દક્ષિણમાં અથવા એક પૂર્વમાં અને બીજો પશ્ચિમમાં કેમ ન રહેતો હોય. કેમકે બની 
શકે છે કે પતિ ઈસ્મે આ'ઝમ જાણતો હોય, અતે કોઈ જિન્નાત તેના તાબે હોય અને 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 4096 નસલની સાબિતીનું બયાન 
રાતો રાત તે પોતાનું બીજ (વિર્ય) નાખી (ઓરત સાથે સંભોગ કરી) ચાલ્યો ગયો 
હોય ! (દર્ર્લ મુખ્તાર મઅ રદિલ મુહતાર : ૩ / ૪૦, રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / 
૫૫૦-૫૫૧) 

પરંત જો પતિને યકીન છે કે તેણે સંભોગ કર્યા નથી તો તેના માટે ઈન્કાર 
કરવાનો પણ હક છે. અને આ ઈન્કાર કરવાથી પતિ માટે તેની પત્ની સાથે લિઆન 
(ઓરત પર પતિ તરફથી ઝિનાના આક્ષેપના મોકા પર બંનેનં શરઈ હાકેમ સામે 
ચાર વખતે કસમ ખાઈને પાંચમી વખતે એવં કહે કે જો હું જુઠ બોલં તો મારી ઉપર 
અલ્લાહની લાનત થાય) વાજિબ થશે, માટે ઓરતના કહેવાથી કોઈ હુકમ 
લગાડવામાં આવશે નહીં. નસલને સાબિત કરવા માટે પતિની વાતનો એતેબાર થશે. 
જો પતિ બાળકનો ઈન્કાર કરી દે, તો બાળકની નિસ્બત પત્ની (બાળકની માં) તરફ 
થશે. (તબ્યિનુલ હકાઈક ઃ ૩/ ૧૮) 

નોંધ : લિઆન માટે દારૂલ ઈસ્લામ હોવું શર્ત છે, જેથી ભારતમાં લિઆન 
વાજિબ નથી. (રદુલ મુહતાર : ૩ / ૪૮૩) 

ટૂંકમાં ઝાનતીથી બાળકનું નસલ સાબિત નહીં થાય. માટે પતિ જો તેને તલાક 
પણ આપી દે, તો પણ પત્ની માટે ઈદ ગુજારવી જરૂરી છે, ઈદ્દત ગજાર્યા વગર 
ઝાની સાથે તેના નિકાહ જ નહીં થાય. (ફતાવા હિન્દિય્યઠ : ૧ / ૩૮૦) જયારે ઝાની 
(વ્યભાચારી) સાથે નિકાહ થયા જ નથી તો સંભોગ અને સોહબત પણ દરૂસ્ત નથી. 
હરામ છે. અલબત્ત અપરણિત સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ જાય, અતે ઝાની તે ગર્ભનો 
ઈકરાર કરી નિકાહ કરી લે, તો નિકાહ દરસ્ત થશે અને નિકાહ પછી તરત (તેને) 
સંભોગ અને સોહબતત્ી પણ ઈજાઝત છે. (કત્હલ કદીર : ૩ / ૨૪૧) ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


(૫) ઝિનાથી પેદા થનાર બાળકનું કુટુંબ કોનાથી સાબિત 
થશે ? 


(૬) ઈદ્ત ગુજાર્યા વગર બીજાથી નિકાહ જાઈઝ નથી 
સવાલ (ર૪૮૦) : તાહેરા બીબીનો છોટ મિયાં નામના એક વ્યકિત સાથે નિકાહ 
થયા હતા. પાછલા ત્રણ વર્ષથી તાહેરા તેના પિતાના ઘરે રહેતી હતી, સઈદ બિત 
સઅદના નામના એક વ્યકિત સાથે તાહેરાનં લફરું થઈ ગયં. અને તાહેરાએ આ 
વાતને કમિટી સામે કબુલ પણ કરી છે, કે તેને સઈદ બિન સઅદથી ગર્ભ છે, ચોથો 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 4097 નસલની સાબિતીનું બયાન 
માહેનો ચાલી રહયો છે, સઈદ પણ આ વાતને કબલ કરે છે, તાહેરા તેના પતિ સાથે 
રહેવાની ના પાડે છે. માટે તેના પતિએ તેને તલાક આપી દીધી છે. તાહેરાએ છોટ 
મિયાંને શાદીનો ખર્ચ પણ આપી દીધો છે. 

તાહેરા સઈદ બિન સઅદની સાથે નિકાહ કરવા ચાહે છે, તો નિકાહ કયારે 
થઈ શકે છે ? યાદ રહે કે તાહેરાની ઈદ્દત હજુ ખતમ નથી થઈ, 

તાહેરા માતા - પિતાનું ઘર છોડીને સઈદ બિન સઅદના ઘરે ચાલી ગઈ છે, 
શં તેનં ત્યાં રહેવં જાઈઝ છે ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

ઝીનાથી પેદા થનાર બાળકનું ઝાનીથી નસલ સાબિત નહીં થાય. 

આપ (સલ.) નું ફરમાન છે : વકક કા $, &1 11.1 /1 બાળકનં 
તસલ પતિથી સાબિત થશે. જયારે કે ઝાની (વ્યભિચારી) માટે પથ્થર છે. 

(મિશ્કાત શરીફ : ૨ / ૨૮૮, બખારી : ૧ / ર૯૫, હદીસ નં, ૨૨૧ ૮, મસ્લિમ : ૧ / ૪૭૦ હદીસ 
નં, ૩# - ૧૪૫૭) 

માટે છોટ મિયાં સાથે નિકાહ થવાના કારણે બાળકનું કટંબ છોટમિયાંથી જ 
સાબિત થશે. 

જો પતિ છોટમિયાં કહી આપે કે આ બાળક મારં તથી, તો ઓરતને પૂછવામાં 
આવશે, જો તે કહે છે કે આ બાળક છોટુમિયાંનું નથી, તો છોટુમિયાંથી નસલ 
સાબિત નહીં થાય. બલકે તે બાળકની નિસ્બત માતા તરફ થશે. (મબ્સૂતઃ ૧૭ / ૧૫૫) 

ઈદ્ત દરમિયાન સઈદ બિન સઅદથી નિકાહ કરવા હરામ થશે, ઈદ્દત પરી 
કર્યા વગર સઈદ બિન સઅદથી નિકાહ કરવા જાઈઝ નથી. 

(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩૮૦) 

તાહેરાનું સઈદ બિન સઅદના ઘરે રહેવું નાજાઈઝ અને હરામ છે. ફક્ત 

અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 
(૪) દત્તક આપેલી છોકરીને એક વર્ષ પછી પરત લેવી 

સવાલ (૨૪૮૧) : શું ફરમાવે છે ઉલમાએ કિરામ અને મફતીયાને ઈઝામ નીચેના 
મસ્અલામાં : 


એક ભાઈ અને એક બહેન છે, બંતે સગા ભાઈ બહેન છે અને બહેન સંતાન 
પ્રાપ્તીથી નાઉમ્મીદ થઈ ચુકી છે કે હવે તેને કોઈ સંતાન નહીં થાય. ભાઈની ત્રણ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 4098 નસલની સાબિતીનું બયાન 
છોકરીઓ છે, જેથી ભાઈએ પોતાની ત્રણ છોકરીઓમાંથી એક છોકરી બહેનને 
આપી દીધી, અને કહયું કે ''મારી એક છોકરીને લઈ લે, તેની પરવરિશ કર અને 
મોટી કર અને તેને પોતાની છોકરી બનાવી લે. 

છોકરી તે વખતે બે વર્ષની હતી, ત્યાર પછી તે બહેનની પરવરિશમાં આવી 
ગઈ, છોકરી જયારે ૧ર વર્ષની થઈ તો ભાઈની પત્ની એટલે કે ઓરતની ભાભી હવે 
છોકરીને ૧૨ વર્ષ પછી પાછી માગી રહી છે અને કહે છે કે જો છોકરીને હં તમારા 
હવાલે કરી દઉ તો તે કિયામતના દિવસે મારી શકાઅત નહીં કરે. તો હવે આ છોકરી 
બાબતે શું કરવં જોઈએ ? 

જવાબ ઃ હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

ભાઈએ પોતાની છોકરી પોતાની બહેતને આપી છે, જેના કારણે બહેન તે 
છોકરીની સગી માં અને ફવા સગા બાપ નહીં થાય. ભાઈ અને ભાભી જયારે પણ 
ચાહે પોતાતી છોકરીને પરત લઈ શકે છે. 

હકીકતમાં ઈસ્લામથી પહેલા આ રિવાજ હતો કે જે છોકરા અથવા છોકરીને 
દત્તક (એટલે લેપાલક) લેતા તો પરવરિશ કરનાર તેની સાથે દરેક મામલામાં સગા 
છોકરા અથવા સગી છોકરી જેવો વર્તાવ કરતા હતા, અહીંયા સધી કે નિકાહ અને 
વારસામાં પણ, પરંતુ ઈસ્લામે તેને નાબૂદ કર્યો અને અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ 
પોતાની જાતને આ કરિવાજને નાબુદ કરવા માટે પેશ કરી, જેનં વિગતવાર વર્ણન 
કર્ઓાન મજીદમાં પારહ નંબર રર, સૂરએ અહઝાબના રૂક્અ નંબર પ માં છે. (સૂરએ 
અહઝાબ ૪ - ૫) હઝરત ઝૈદ બિન હારિષા (રદિ.)ને લોકોએ ગુલામ બનાવી વેચી 
દીધા, તે વેચાયને રસૂલલ્લાહ (સલ.)તી ગલામીમાં આવ્યા, ત્યાર પછી ઝેદ (રદિ.) 
તા રિશ્તેદારોને ખબર પડી, તો તેઓ આપ (સલ.) ની ખિદમતમાં આવ્યા અને ઝેદ 
(રદિ.) ને પરત કરવાની માંગ કરી, આપ (સલ.) એ તેમને આઝાદ કરી દીધા અને 
ફરમાવ્યં કે તમે તમારા સંબંધીઓ સાથે જઈ શકો છો, પરંત્‌ હઝરત ઝેદ (રદિ.) 
આપ (સલ.)ના પવિત્ર અખ્લાકથી એટલા બધા પ્રભાવિત હતા કે તેમણે પોતાના 
રિશ્તેદારોને છોડી દીધા અને આપ (સલ.) ની ખિદમતમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું. 

ત્યાર પછી લોકોએ તેમને ઝૈદ બિન મૃહમ્મદ કહેવાનું ચાલં કરી દીધું હતં. 
એટલે કે મૃહમ્મદનો છોકરો ઝૈદ. (તફસીર ઈબ્ને કપીર : £ / ૪૨૪) 

અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ પોતાની ફોઈની છોકરી હઝરત ઝયનબ (રદિ.) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 409 નસલની સાબિતીનું બયાન 
તી સાથે તેમના નિકાહ કરાવી દીધા, પરંતુ હંઝરત ઝયનબ (રદિ.) ને આ નિકાહ 
પસંદ આવ્યા નહીં અને તેનું કારણ એ હતું કે (ઝયનબ) કરૈશ ખાતદાનની હસીન 
અને ખબસરત ખાતૂન હતી અને હઝરત ઝેદ એક જમાનામાં ગલામ રહી ચકયા 
હતા, ઉપરાંત શકલો સરતના એતેબારથી પણ બરાબર ન હતા, આ વિશે અલ્લાહ 
તઆલાએ આ આયત ઉતારી : 
ડાકઝટ#હઈફડા૬ાડકથા કડ, ંઇડરદદર 
-પદુડ%ાડડડઝઈકગકશા કક, 
ત્યાર પછી હઝરત ઝયનબ (રદિ.) અને તેમતા ભાઈ હઝરત અબ્દુલ્લાહે આ 
નિકાહને કબૂલ કર્યા અને બંનેની શાદી પણ થઈ ગઇ, પરંત્‌ શાદી પછી પતિ - 
પત્નીના સંબંધો સારા ત રહયા, અને નિભાવ થઈ શક્યો નહીં, અને બંને વચ્ચે 
લડાઈ - ઝઘડો થવા લાગ્યો, તો હઝરત ઝેદ (રદિ.) એ નબીએ કરીમ (સલ.)થી 
તેની શિકાયત કરી, આપ (સલ.) તેમને સમજાવતા રહયા કે કોઈ પણ રીતે સબર 
કરી પત્નીના હક્કો અદા કરતા રહો, પરંત પરસ્પરના સંબંધો એટલા બગડી ગયા 
હતા કે નિભાવ મશ્કેલ હતો, અંતે હઝરત ઝેદ (રદિ.) એ તેમને તલાક આપી દીધી. 
(તફસીર ઈબ્ને ક્ષીર : ૬ / ૪ર૪) 
આ નિકાહ અને ત્યાર પછી તલાકમાં અલ્લાહ તઆલાની હિકમત આ હતી, 
જેને કર્બાન મજીદે બયાન કરી છે : 
દાટ ઝઈડદડઝફઝઇપદડઇાઇઈડઉડજ કાડ 


॥ ધનન 
કક નં ન # ક 1 -17.. મ જ ય ત્નુ- નાગા ક 
ર રં ુ જ હી 1. ા નં 
ટ 4/1 ૬1 હ63 [3 (હ ૩-5 13! ભટપ્કકડ 


જ્યારે ઝેદ (રદિ.)નું તેણીથી મન ભરાઇ ગયું (તલાક આપી) તો તેણીને અમે 
આપના નિકાહમાં આપી દીધાં કે જેથી મુસલમાનો પર પોતાના મોં બોલ્યા 
છોકરાઓની સ્ત્રીઓ(થી નિકાહ કરવા)માં કંઇ ગુનોહ ન રહે. જ્યારે કે તેઓ 
તેણીઓથી પોતાનં મન ભરી લે (એટલે તલાક આપી દે) અતે અલ્લાહનો આ હકમ 
તો થનાર જ હંતો. (સૂરએ અહઝાબ : ૩૭) 

હેૈઝરત ઝયનબ (રદિ.) એ તલાકતની ઈદત ભરી લીધી, ત્યાર પછી 
અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ વિચાર્ય કે હવે હઝરત ઝયનબ (રદિ.)ની દિલદારી 
કરવી જોઈએ, કેમકે હઝરત ઝયનબ (રદિ.) ને સદમો પહોંચ્યો છે, એક તો તેમની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૬500 નસલની સાબિતીનું બયાન 
મરજી વિરૃદ્ધ અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) ના હકમથી આવા વ્યકિત સાથે નિકાહ થયા, 
જે ગુલામીમાંથી ગજરીને આવ્યા હતા, જયારે તેણી એક આઝાદ, દીનદાર ઓરત 
હતી, બીજ કે તેમણે એમની સાથે નિભાવ ન કર્યો અને તલાક આપી દીધી. 
રિશ્તેદારીનો તકાઝો હતો કે એક ગમગીત્ત ઓરતને રાજી અને ખશ કરવામાં 
આવે. અને તેમની સાથે નિકાહ કરી લેવામાં આવે, માટે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) 
એ તેમને નિકાહનો પૈગામ મોકલ્યો અત્તે અલ્લાહ તઆલાએ આસમાન પર તેમના 
નિકાહ કરાવી દીધા. (બખારી : ૨/૧૧૦૩, હદીસ નં. 9૪૨૦, અહકામલ કુરબાન : પ/ ર૩૧) 
આપ (સલ.) એ આ કરિવાજને નાબદ કર્યો, પરંત લોકોએ ટીકા - ટીપ્પણી 
ઓ કરવાનં શરૂ કરી દીધં, આપ (સલ.)એ તેમના મહેણાં પણ બરદાશ્ત કર્યા કેમકે 
જાહિલીયતના યુગમાં કુપ્રથા હતી કે જેવી રીતે પોતાના સગા પુત્રની પત્નીથી 
નિકાહની ગુંજાઈશ ત હતી, એ જ રીતે પોતાના દત્તક પત્રની પત્ની સાથે પણ 
તિકાહ થઈ શકતા ત હતા. 
(આસાન તર્જમા વ તફસીર હઝરત મકતી મહમ્મદ તકી ઉસ્માની , સૂરએ અહઝાબ : ૩૭) 
વર્ણન કરેલ આયતે શરીફાની તફસીરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દત્તક પુત્રનો હુકમ 
સગા પુત્ર જેવો તથી, માટે ભાઈ અને ભાભી જયારે પણ વર્ણન કરેલી છોકરીને 
પરત લેવા ચાહે, પરત લેવાની હકદાર છે, એ જ રીતે જે છોકરીને ફોઈ અને ફવાએ 
દત્તક લીધી છે, તે છોકરી પોતાના ફોઈ અને ફુવા તરફ સગી છોકરીની જેમ મન્સબ 
થઈ શકતી નથી, તે છોકરી માટે જરૂરી છે કે સરકારી ઓફિસો, સ્કલો અને અન્ય 
કરાર્યાલયોમાં તેમજ પત્ર વ્યવહારમાં પોતાની સાથે પોતાના સગા પિતાનું જ નામ 
લખે. એટલે પોતાને સગા પિતા તરફ જ મન્સબ કરે, જો પોતાને ફોઈ - ફવા તરફ 
મન્સૂબ કરશે તો ગુનેહગાર થશે કેમકે આ વિશે હદીસોમાં સખત વઈદો આવી છે. 
એક હદીસમાં આપ (સલ.) નો ઈર્શાદ છે કે તમે તમારા પિતાથી એરાજ - 
ઉપેક્ષા ન કરો, જે વ્યકિત પોતાના પિતાની ઉપેક્ષા કરશે તે કાફિરો જેવો અમલ 
કરનાર છે. 
એક બીજી હદીસમાં આપ (સલ.) ત્તો ઈર્શાદ છે કે જે વ્યકિત જાણે છે કે 
મારા પિતા કોણ છે, તેમ છતાં તે બીજાને પોતાના પિતા બનાવે છે, તો તેના પર 
જત્નત હરામ છે. (મૂસ્લિમ શરીક : ૧ / ૫૭, હદીસ નં. ૧૧૩-૮ર૨, ૧ / ૫૭, હદીસ નં. 
૧૧૪,૧૧૫ - ૬૩) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 501 નસલની સાબિતીનું બયાન 
માટે છોકરા- છોકરી માટે બિલકુલ જાઈઝ નથી કે તે પોતાની તિસ્બત 
પોતાના પિતા સિવાય કોઈ બીજા (ફોઈ - ફવા)ની તરફ કરે. તેમજ માત્ર દત્તક લઈ 
લેવાથી આ છોકરી ફોઈ - ફવાના માલની પણ વારસદાર તહીં બને. જયારે કે 
તેનાથી ઉચ્ચ અન્ય કોઈ રિશ્તેદાર મોજૂદ હોય, હા, જો અન્ય કોઈ રિશ્તેદાર મોજૂદ 
ન હોય, તો તે છોકરી વારસદાર બનશે. 
(તારીખે ઈશાઅત : ર / માર્ચ ૨૦૦૯, જવાબ નં.૧૧૧૦૩) 
વાતનો ખલાસો આ છે કે ભાઈ અને ભાભી પોતાની આ છોકરીને પરત 
લેવાના હકદાર છે, શરીઅતે જાહિલીયત કાળની દત્તકની વ્યવસ્થાને બાતિલ અતે 
નાબૂદ ઠેરવી દીધી છ. 
નોંધ : અલબત્ત શફાઅત વિશે ઈસ્લામે કુરબાન અને હદીસોની રોશનીમાં 
નિયમ નક્કી કર્યો છે, તે પ્રમાણે જો છોકરીના માતા - પિતાએ પોતાની છોકરીને 
ફોઈ - ફવાના હવાલે એટલા માટે કરી છે કે તે તેમની ખિદમત કરે, બીમારીના 
દિવસોમાં તે તેમની મદદગાર બને અને સાથે સાથે છોકરી પરહેઝગાર અને તેક 
હોય, તો તે ખરેખર ક્યામતના દિવસે પોતાના માતા - પિતાની શફાઅત કરશે. 
ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


છ્પ્યડ» કફકારક “કો ફતા ડોક 
48 હડે કૈ |) ૬ "ઈ -5-., પ૦,%-5 » પત્ડ5 «ક “૭ પ 
ઈક) : છપ્ડ 4%, (૪ : ૭%: ] ઉહશ્ડ હટ ડ્શ્ડડ (૫-7) : (પ૩ 
ડઝ 4 4% («સદ : 2 4-1 ] (પઠડ*,૬ઃદઝ ઇટ, શ25#- 
૭-57 ૭૭5) હકક ઝં ' : દાઝ ક હર- હ #ઞ-) 
હક છઉં રજૂ પે » ઝે કોપર કદા ઇજ, | દક, 
. “3-1 હૈ પ હકાર! «1.૬ હંડ હ હડઈક સ ઝદ 
તર્જીમો : પતિએ પત્નીને ભરણપોષણ ખર્ચ આપવો વાજિબ છે, ભલે પછી પત્ની 
મસલમાન હોય કે બિન મસ્લિમ, પરંત શરત એ કે પત્ની પતિને પોતાની ઉપર 
કુદરત આપે, માટે આવી સરતમાં ઓરત માટે ભરણપોષણ ખર્ચ કપડાં, મકાનની 
વ્યવસ્થા કરવી પતિની જવાબદારી છે. 
આ હુકમની મખ્ય દલીલ કુર્બાનની આ આયત છે : “૬૭.54૬૭૭3 ડડ ડડ 


( હાં 


તર્જમો ઃ તાકતવાળો પોતાની તાકત પ્રમાણે ખર્ચ કરે. (સૂરએ તલાક : ૭) 


નિ 


-“ 5 7ક્ક ઉ 


બીજી જગ્યાએ છે : 53754 ટહક્ઝ છ હ૭4 ડી ફન 

અને તેણીઓની ખોરાકી તથા પોશાકી ખર્ચ કાયદા મજબ બાપના જિમ્મે છે; 
(સૂરએ બકરહ : ૨૩૩) હદીસ શરીકમાં છે કે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ હજ્જતલ 
વિદાઅના મૌકા પર ફરમાવ્યં : ઓરતના ખોરાકી અતે પોશાકી ખર્ચની કાયદા 
પ્રમાણે પતિતી જવાબદારી છે. અતે તેની અકલી દલીલ આ છે કે ભરણપોષણ ખર્ચ 
કમાઈ વગેરેથી રોકવા અને (ઘરમાં) કેદ રહેવાના કારણે જરૂરી છે, દરેક તે માણસ 
છે જે બીજાના મકસદોને પૂર્ણ કરવા માટે બંધાયેલ હોય તો તેનો ખર્ચ જેના લીધે 
બંધાયેલ છે, તેના પર જરૂરી થાય છે. જેવં કે કાજી અને કાર્યકરોનો ખર્ચ બયત્તલ 
માલમાંથી લાઝિમ થાય છે. (હિદાયહઢ ફી શર્હે બિદાયહેઃ ર/ર૮૫, અલઈખ્તિયાર 
લિતઅલીલિલ મખ્તાર : ૪ / ૩) 


પરવરિશનું બયાન 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 503 પરવરિરાનું બયાન 
સ્ટ્ઝાાા--- 
પરવરિશનું બયાન 
(૧) શાદીમાં પતિ તરફથી આપવામાં આવેલ ઘરેણાંનો હુકમ 
(ર) તલાક પછી બાળકોની પરવરિશ વિશે મતભેદ 

સવાલ (૨૪૮૨) : એક વ્યકિતએ અહીંયા ઈન્ડિયાથી કેપ્ટાઉન જે અહીંયાથી 
હજારો માઈલ દૂર છે. એક છોકરી સાથે નિકાહ કર્યા : નિકાહ પછી બે બાળકોનો 
જન્મ પણ થયો. પરંત અત્યારે અમક કારણોસર તેમના દાંપત્ય જીવનમાં તીરાડ 
પડી ગઈ છે. તે પૈકી આ કે ઓરત તેના ખાનદાનમાં એક શાદીના મૌકા પર 
અહીંયાથી તેના પિયર કેપ્ટાઉન ગઈ, હવે તે ત્યાંથી આવવા માંગતી નથી. અતે તે 
અને તેના કટંબવાળાઓ જાતે પતિને ત્યાં બોલાવવાની કોશિશ કરે છે કે ઈન્ડિયાની 
બધી સંપત્તિ વેચીને અહીં (કેપ્ટાઉન) આવી જાવ, પરંત પતિ ત્યાં જવાનો સાફ 
ઈનકાર કરે છે, આ રીતે અન્ય કારણોસર બંનેમાં બનત્તં નથી. અને ઓરત પતિની 
ઘણી વાતો માનતી નથી. તો હવે સવાલ છે કે પતિએ ઓરતને જે ઘરેણા શાદી વખતે 
પહેરાવ્યા હતા, જે હકીકતમાં પાતિના પિતાના હતા અને તેની કિંમત લગભગ એંક 
લાખ રૂપિયા થાય છે. તો તેને પરત લેવાનો અધિકાર છે કે નહીં ? જયારે કે ઓરત 
અતે તેના માતા - પિતા તે ઘરેણાં પરત આપવાનો ઈનકાર કરે છે. તેમજ બે બાળકો 
પણ ઓરત પાસે છે તો તેના પર કોનો હક બને છે ? પિતાનો કે માતાનો ? આ વિશે 
શરીઅતનો જે ફેસલો હોય તફસીલથી લખી જણાવી આભારી થશો. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

મઇ માટે ઓરત અથવા તેના પરિવારજનોના કહેવાથી કેપ્ટાઉન જવં જરૂરી 
નથી. અલબત્ત તે દીની અને દુન્યવી ફાયદાને સામે રાખી જાય છે, તો તેમાં કોઈ 
વાંધો પણ નથી. 

અતે ઘરેણાંનો મસઅલો આ છે કે પતિ આ ઘરેણાને ભેટમાં આપવાથી 
ઈનકાર કરે છે એટલે કે કહે છે કે મેં આ ઘરેણાં ભેટમાં આપ્યા નથી, બલકે માત્ર 
પહેરવા આપ્યા છે, તો ઓરત માટે તેના પર કબ્જો કરવો જાઈઝ નથી. પતિને તે 
ઘરેણાં પરત કરવા જરૂરી છે. કારણ કે અહીંયા ગજરાતનો રિવાજ છે કે શાદીના 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 504 પરવરિશાનું બયાન 
અવસર પર પતિ અથવા તેના માતા - પિતા તરફથી ઓરતને જે ઘરેણાં 
પહેરાવવામાં આવે છે, તે માત્ર પહેરવા માટે જ હોય છે. એટલે કે માત્ર ઉપયોગ 
માટે જ હોય છે, ઓરતને તેનો માલિક બનાવવામાં આવતી નથી. માટે ઓરતે તેના 
પર માલિકીનો દાવો કરવો જાઈઝ નથી. 

(રદુલ મૃદતાર અલા દુરિલ મુખ્તાર : ૩ / ૧૫૬ - ૧૫૭, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૩ર૭) 

બાળક જયાં સધી છ વર્ષનં ન થઈ જાય અથવા ઓરત બીજી જગ્યાએ શાદી 
ત કરી લે, ત્યાં સધી પરવરિશનો હક માતાનો રહેશે. જેથી બાળકની સાથે તેનો ખર્ચ 
પણ પતિના જિમ્મે આવશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧-૫૪૬૨, દર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ 
મૃહતાર : ૩ / પપપ, રદુલ મૃહતાર અલા દુરિલ મૃખ્તાર : ૩/ ૫૬૦-૫૬૧) 

બહેતર છે કે ઉપરોકત મામલામાં સલેહ સકાઈ કરીને ઘર આબાદ કરવામાં 
આવે, પરંત જો જરૂરત પડે તો એક તલાક પણ આપી શકાય છે, જાઈઝ છે અને 
આ રીતે જુદાઈ કરી લેવામાં આવે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૩) નિકાહ વખતે પતિ તરફથી ઓરતને આપવામાં 


આવેલ સામાનનો હુકમ 

સવાલ (ર૪૮૩) : મારી છોકરી સારાના નિકાહ ''નાની તરોલી'' માં ઈસ્માઈલ 
મલ્લાની સાથે થયા, છોકરીને બે છોકરા અને એક છોકરી પણ છે. હમણાં તેના પતિ 
ઈસ્માઈલે તા. ૪ / મે ૧૯૭૯ના રોજ તેને તલાક આપી દીધી છે. તો સવાલ એ છે કે 
સારાને શાદી વખતે જે કંઈ સામાન વગેરે (તેની સાસરીયાવાળાઓ તરફથી) 
આપવામાં આવ્યો હતો, જે અત્યારે ઈસ્માઈલ (પાતિ)ની પાસે છે, તેના ઉપર કોનો 
હક છે ? સારાનો અથવા તેને તલાક આપનાર પતિ ઈસ્માઈલનાં ? 

તેમજ સારાની મહેર એક સો સાડા સત્તાવીસ (૧૨૭.૫૦) રૂપિયા છે, અને 
એક છોકરો અત્યારે સારા પાસે છે, જેથી ઈદ્દત અને આ છોકરાનો ખર્ચ અને મહેર 
વગેરે વિશે શરીઅત શં કહે છે ? જવાબ આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

પૂછેલ સવાલમાં તે સામાન કોનો છે ? તે બાબતે કોઈ લેખિત દસ્તાવેજ 
ગવાહોની સહી સાથે મૌજૂદ હોય તો તે પ્રમાણે અમલ કરવામાં આવશે. નહીં તો 
અહીંયા ગજરાતના રિવાજ પ્રમાણે તે સામાન પતિનો હોય છે. પતિને તેનો માલિક 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 505 પરવરિરાનું બયાન 
સમજવામાં આવે છં, તેનું કારણ આ છે કે પતિ જયારે તેને વેચવા ચાહે અથવા 
ગિરવે મુકવા ચાહે અથવા કોઈ બીજે ખર્ચ કરવા ઈચ્છે તો છોકરીના માતા - પિતા 
કહે છે કે આ તમારી માલિકી છે, તમે જે ચાહો કરી શકો છો. આપતને તેનો સંપૂર્ણ હક 
છે. એટલે કે તે સામાન ઓરતને વાપરવા માટે આપવામાં આવે છે. 

(રદુલ મુહતાર અલા દરિંલ મુખ્તાર : ૪ / ૩૯૪, કવાઈદુલ ફિકંહ : ૭૪, કાયદા : ૧૦૧) 

અને તલાક પછી ઓરતની મહેર, ઈદ્દતનો ખર્ચ, એ જ પ્રમાણે નાના 
બાળકનો ખાવા - પીવા વગેરેનો ખર્ચ, તેમજ માં જો તે બાળકની સેવા ચાકરી કરશે 
તેનું મહેનતાણું આ બધં પતિની જવાબદારી છે. (સૂરએ બકરહ : ૨૩૩, કંતાવા હિન્દિય્યહ 
: ૧ /૫૬૦, રદુલ મૃહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ર / ૫૬૦-૫૮૧) 

અતે આ ખર્ચ પતિ અતે પત્નીની હેષીયત અતે વિસ્તાર અને જમાનાની 
માંઘવારીના હિસાબથી પતિતા જિમ્મે જરૂરી ઠેરવવામાં આવશે. (હિદાયહ કી શર્હે 
બિદાયહ : ર / ર૮૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૪) તલાકવાળી ઓરતની ઈદ્ત, ખર્ચ અને છોકરીની 
પરવરિશનો મસઅલો 

સવાલ (ર૪૮૪) : એક વ્યકિતએ પોતાની પત્નીતે બે રજઈ તલાક આપી, ત્યાર 
પછી રુજૂઅ કર્યો નથી અને ઓરતની ઈદ્દત ખતમ થઈ ગઈ તો હવે આ ઓરત વિશે 
નીચે લખેલ બાબતોમાં શં હકમ છે ? 

(૧) તેની ઈદ્ત શું રહેશે ? 

(ર) તે પોતાનો ભરણપોષણ ખર્ચ કેટલી મૃદ્ત સધી પતિની પાસેથી લેવાની 
હંકદાર બનશે ? 

(૩) તે ઓરતની સાથે નાની છોકરી પણ છે, તો આ છોકરીના ખર્ચ વિશે શં 
હકમ છે ? કયાં સધી આ છોકરીને પોતાની પાસે રાખીને તેનો ખર્ચ લઈ શકે છે ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) હૈઝવાળી ઓરતની ઈદત ત્રણ હૈઝ છે. તલાક પછી ત્રણ હૈઝ આવવાથી 
તેની ઈદ્ત ખતમ થઈ જાય છે. જો ઓરતને હૈઝ ન આવતું હોય તો તેની ઈદદત ત્રણ 
મહિના છે અને જો ઓરત સગર્ભા હોય તો તેની ઈદ્દત ડિલેવરી સધી છે. બાળક પેદા 
થતાં જ તેની ઈદ્ત પરી થઈ જાય છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 506 પરવરિશાનું બયાન 
(સૂરએ બકરહ : રર૮, સૂરએ તલાક : ૪, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૭૪) 
(ર) તલાક પછી જયાં સુધી ઈદ્દત બાકી રહેશે, ઓરત ઈદ્દતના ખર્ચની હકદાર 
છે, પતિ માટે આ ખર્ચ આપવો જરૂરી છે, અલબત્ત સરકારી કાયદા કાનૂનનો સહારો 
લઈ ઈદ્દતતી મદદતથી વધારે ખર્ચ લેવો ઓરત માટે જાઈઝ નથી. 
(કતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭, ફતાવા રહીમિય્યહ : ૮ / ૪૩૫) 
(૩) નાની છોકરીનો ખાવા - પીવા અતે કપડાનો ખર્ચ પિતાના જિમ્મે છે. 
(સૂરએ બકરહ : ર૩૩, કતાવા હિન્દિય્યડ : ૧ / ૫૯૦, રદલ મૃહતાર અલા દારંલ મુખ્તાર : ૩/ 
૬૧૨) માટે છોકરીની માં જયાં સધી એ છોકરીના ગેર મહરમથી નિકાહ ન કરે, તે 
(છોકરી)ને પોતાતી પાસે રાખી, તેનો ખર્ચ લઈ શકે છે, બલકે તે છોકરીની 
પરવરિશ અને તેની દેખરેખ અને સેવાનં મહેનતાણં પણ માંગવાનો તેનો હક છે. તે 
છોકરીના પિતાથી માંગી શકે છે. (રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૬૦-૫૮૧) 
અને જયાં સધી છોકરી સાત વર્ષની ન થાય, છોકરીની પરવરિશનો હક માતાનો છે. 
સાત વર્ષ પછી તાલીમ અને તરબીયતની જરૂરતને લઈ પિતાને સોંપવી પડશે. (વધ 
વિગત માટે જુઓ શામી, આલમગીરી અને મારી કિતાબ તોહફતુન્નિસા અને 
મસલમાન ઔરત : 3૩) ( ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧- પ૪ર, દર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ 
મહતાર : ૩ / ૫૫૫) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૫) વધુ ખર્ચ માટે તલાકવાળી ઓરતે કેસ કરવો અને 


આ વિશે અમુક અગત્યન; મસાઈલ 
સવાલ (ર૪૮૫) : (૧) એક ઓરતને તલાક થઈ ગઈ છે અતે તે ઓરતને પતિ 
તરફથી મળનાર બધા જ શરઈ હક્કો મળી ચકયા છે, પરંત આજના સરકારી 
કાયદાઓ પ્રમાણે તેણે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરી ખાવા - પીવા વગેરેના વધારાના 
ખર્ચની માંગણી કરી છે. તો તેના માટે આ પૈસા લેવા જાઈઝ છે અથવા નહીં ? 

(ર) કમિટીએ ; બલકે તેના માતા - પિતાએ પણ તેને ઘણી સમજાવી કે 
આપણા ધર્મમાં આ રીતે કેસ કરીને (શરીઅતનો ત્તક્કી કરેલ ખર્ચ કરતા) વધારે ખર્ચ 
લેવો જાઈઝ નથી. તેમ છતાં તેણે કોઈની પણ વાત સાંભળી નહીં અને કોર્ટમાં કેસ 
કર્યા છે, તો શું આવી સરતમાં આ ઓરતતં ઈમાન બાકી રહય ? એ જ પ્રમાણે જે 
લોકો તેના સમર્થક છે, તેમના ઈમાન વિશે શું હકમ છે ? 

(૩) કૈસ ચાલતો હોય અત્તે એવી જ હાલતમાં તે ઓરતનો ઈન્તિકાલ થઈ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 507 પરવરિશાનું બયાન 
જાય તો ઈસ્લામી તરીકા પ્રમાણે તેનું કકન, દફન અને જનાઝાની નમાઝ જાઈઝ છે 
અથવા તહીં? 

(૪) તે ઔરતને મૃસલમાનોના કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવા વિશે શં હકમ છે ? 

(૫) આવી ઓરતને ''જેણે ઉલમા અને મૃકતીઓની વાત પર ઘ્યાન ન આપ્યું 
અને શરીઅત વિરુદ્ધ કોર્ટનો સહારો લેતી રહી'' શું સમજવં જોઈએ ? 

(€) "શરઈ પંચાયતની જરૂરત'' ના નામ પર જે પરચો છાપેલો છે, તેમાં 
છેલ્લા મુદ્દામાં લખ્યું છે કે જે ઓરત મામૂલી ફાયદા ખાતર કોર્ટનો સહારો લઈ 
શરીઅતની વિરદ્ધ કરે છે, તેનં ઈમાન નીકળી જાય છે, તે વિશે આપ શં ફરમાવો 
છો? 

આ તમામ સવાલોના વિગતવાર જવાબો આપી મહેરબાત્તી કરશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

(૧) સરકારી કાયદાનો સહારો લઈ તલાકવાળી ઓરત ઈદ્દતત ખતમ થયા 
પછી (નો જે વધારાનો) ખર્ચ વસલ કરે છે, તે નાજાઈઝ અને હરામ છે. (આ વિશે 
મારો એક ફત્વો તફસીલથી પ્રકાશિત થઈ ચકયો છે, આપ પચાસ પૈસાની ટિકીટ 
મોકલીને તેને મંગાવી શકો છો.) 

(બહરરરરાઈક : પ / ૪૪, રદુલ મૃહતાર અલા દુરિંલ મખ્તાર : ૪ / ૬૧) 

(ર) ઈમાન બાકી રહેશે, જયાં સધી તેનો અકીદો દુરસ્ત હોય અને ઈસ્લામના 
અઢહકામોથી નફરત અને અણગમો જાહેર ન કરે અને દીનના આઠદેશોની મજાક ત 
ઉડાવે, જયારે કોઈ ઓરત દીનના હુકમોની મજાક ઉડાવશે તો તે ઈમાનથી નીકળી 
જશે. અલબત્ત સરકારી કાયદા કાનૂનનો કાયદો ઉઠાવી સામેવાળા પક્ષથી દશ્મની 
અને તેનાથી બદલો લેવા ખાતર ઉપરોકત ગનોહ કરશે તો ઈમાનથી નીકળશે તહીં, 
તે મૃસલમાન જ રહેશે અને જેટલા પણ તેના સમર્થકો છે તેઓ પણ ગૃનેહગાર થશે. 
પરંત ઈમાનથી નીકળશે નહીં. અલબત્ત ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જો તે સમર્થકો 
(મદદગારો)ના અકીદાઓમાં પણ કોઈ કમી આવી જાય તો બધા ઈમાનથી નીકળી 
જશે. (ફિકહુલ અકબર : ૪૩, ૪૯) 

(૩) મ્‌સલમાન હોય તો સન્નત પ્રમાણે કફન - દફન જાઈઝ છે. (બુખારી : 
૧/૧૯૦૯, હદોસ તં. ૧૨૪૦, માંસ્લમ : ૧ / ર૧૩, હદોસ નં. ૪-૨૧ ૬ર, મિરકાતલ મકાતિહ : 
૩ / ૧૧૨૦ હદીસ નં.૧૫ર૪) અલબત્ત બહેતર છે કે લોકોને સબક શિખવવા ખાતર 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 508 પરવરિશાનું બયાન 
એવી ઓરતની જનાઝાની તમાઝ ન પઢવામાં આવે. જેથી હવે પછી કોઈ આવી 
હરકત ન કરે. (અબૂદાવૂદ : ર / ૩૭૦, હદીસ નં. ૨૭૧) 

(૪) જયારે તે મસલમાન છે, તો તેને મસલમાનોના કબ્રસ્તાનમાં દફન કરવી 
જોઈએ. 

(૫) તેને ગુનેહગાર અતે ફાસિક સમજવી જોઈએ. 

(ફતાવા [હેન્દિય્યહ : ૨ / ર૭ર, ફતાવા તાતારખાનિય્યહ : ૭/ ૩૩૬) 

(૮) પરચાનંં લખાણ તમે તમારી ભાષામાં બદલી નાંખ્યં છે તેમાં એવું લખ્યં 
છે કે, ''એવા પક્ષે પોતાનં ઈમાન તાજુ કરવં પડશે, પોતાના ઈમાનની ફિકર કરવી 
પડશે.'' (તે ઈમાનથી નીકળી જશે, આવા સાફ શબ્દો નથી) તો ઉપર જવાબ તંબર 
(૧) અને (ર) ને સામે રાખી ઉપરોકત લખાણને સમજવાની કોશિશ કરો, ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(*) શાદીમાં પતિ અને તેન કૂટુંબિજનો તરફથી 

આપવામાં આવેલ ઘરેણાંનો હુકમ 

સવાલ (ર૪૮૬) : અમારું કંટૅંબ એક દીતદાર કટંબ છે. અમારા વાલિદ સાહેબ 
અને તેમની અવલાદે તેમજ મારી અવલાદ હજ કરી છે. અને અલ્હમ્દલિલ્લાહ ! 
બધા જ નમાઝ, રોઝાના પાબંદ છે. તબ્લીગી જમાઅત સાથે જોડાએલા છે. 

પરંતુ અત્યારે અમારી સાથે એક દુઃખદ ઘટતા બની છે. જેની તફસીલ આ 
પ્રમાણે છે કે મારી છોકરીને તલાક થઈ ગઈ છે અતે અમે સાફ કહીએ છીએ કે તેમાં 
વાંક અમારી છોકરીનો જ હતો, જે કઈ અમે દહેજમાં સામાન આપ્યો હતો, તલાક 
પછી તેના પતિએ તે બધો જ સામાન પાછો આપી દીધો છે. પરંત અમારી છોકરીને 
તેના પતિ અતે તેના કુટુંબિજનોએ ઘરેણાં વગેરે આપ્યા હતા અને તેની કિંમત આશરે 
૨૦૦૦ (વીસ હજાર) રૂપિયા થાય છે. તે અમે પરત કર્યા નથી, આ વિશે કેસ પણ 
થયો છે. તે કેસ પણ અમે જીતી લીધો અને જજે ૧રપત્તી કલમ હેઠળ તેતા ઉપર 
અમારા માટે ૨૧૦૦ રૂપિયા ચકવવાનો કૅસલો કર્યો અને તે પૈસા અમે વસૂલ પણ 
કરી લીધા, પરંતુ વારંવાર આ ભય સતાવે છે કે કયાંક અમે આ પૈસા જુલમથી તો 
વસૂલ નથી કર્યા ? આ અમારા માટે શરઈ રીતે જાઈઝ છે કે તહીં ? તો આ વિશે 
આપથી ફતવો ચાહિયે છીએ કે આ પૈસા અમારી છોકરી માટે લેવા જાઈઝ છે કે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 509 પરવરિરાનું બયાન 
નહીં ? અથવા પરત કરવા જરૂરી છે ? કયાંક એમાં અમે ગનેહગાર તો નહીં થઈએ? 
ઉમ્મીદ છે કે શરીઅતની રોશનીમાં જવાબ આપી મહેરબાની કરશો. 

જવાબ ઃ હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

પતિ અથવા તેના વાલિદ સાહેબે ઘરેણાં જો ભેટ રૂપે આપ્યા હોય તો છોકરી 
તેની માલિક છે. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : પ / ૬૮૮, કતાવા હિન્દિય્યહ : ૪ / ૩૭૪) 
પરંત આપણા ગજરાતના રિવાજ પ્રમાણે શાદી વખતે પતિ અને તેના પિતા તરફથી, 
આવનાર દલ્હનને જે ઘરેણાં પહેરાવવામાં આવે છે, તેની તેને માલિક બનાવવામાં 
આવતી નથી. બલકે માત્ર ઉપયોગ પરતા જ આપવામાં આવે છે. માટે શાદી વખતે 
જે ઘરેણાં તમારી છોકરીને આપ્યા છે, તમારી છોકરી તે (ઘરેણાં)ની માલિક નથી, તે 
ઘરેણાંને પરત કરવા જરૂરી છે. 

જજે ૨૧૦૦ રિ્‌પિયાનો જે ફેસલો આપના માટે કર્યો છે, તેની વિગત તમે 
લખી નથી, આ રૂપિયા શાના છે ? જો મહેર અથવા ઈદ્દત ખર્ચ પેટે હોય તો તેને 
લેવા જાઈઝ છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) એ જ પ્રમાણે તમારી છોકરીની નાની 
અવલાદ છે એટલે કે આપના નવાસા હોય, તો તે બાળકોની પરવરેશ માટે અથવા 
તેમના ખાવા - પીવા વગેરેનો ખર્ચ લેવો પણ જાઈઝ છે. (રદુલ મૃહતાર અલા દોરરેલ 
મખ્તાર : ૩ / ૫૬૦-૫૬૧) આ સિવાય જુલમથી અન્ય કોઈ બહાને આ પૈસા લીધા 
હોય તો લેવા જાઈઝ નથી. પરત કરવા જરૂરી છે. આ સરતમાં ૧૨૫ની કલમ હેઠળ 
હિંદ જજનો ફેસલો ભરોસાપાત્ર નથી. (કતાવા રહીમિય્યહ : ૮ / ૪૩૫) 

અને આપે પોતાના ખાનદાનની દીની હાલત વિશે લખ્યું છે, તેનાથી ખશી 
થઈ, અલ્લાહ તઆલા હિદાયત ત્તસીબ ફરમાવે. ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૪) બાળકને દુધ છોડાવવાથી ઓરતના સ્તન દૂધથી 
ભરાય ગયા છે તો શું કરવું જોઈએ ? 

સવાલ (૨૪૮૭) : મારી પત્નીએ જયારે દૂધ પીતી બાળકીનો સમય પુરો થવા પર 
દૂધ છોડાવી દીધ તો સ્તન દૂધથી ભરાય ગયા છે, જેનાથી તેને ઘણી તકલીફ થાય છે, 
જો દબાવીને દુધ કાઢી નાંખવામાં આવે તો રાહત થાય એમ છે, સવાલ આ છે કે જો 
દબાવીને દધ કાઢી લેવામાં આવે તો તેમાં કોઈ કફફારો તો આપવો નહીં પડે ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 510 પરવરિરશાનું બયાન 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

સૌથી પહેલા તો ઈલાજ કરાવવો જોઈએ કે જેનાથી દૂધ આવતં બંધ થઈ 
જાય, તેમ છતાં જો દબાવીને દુધ કાઢી લેવામાં આવે તો તેનાથી કોઈ કફફારો 
આપવો નહીં પડે. (બહરર્સાઈક ઃ ૪ / ૩૦૪) પરંત ઈલાજથી દુધ બંધ કરવં બહેતર છે. 
(અબૂદાવૂદ : ર / ૫૩૯, હદીસ તં. ૩૮૫૫, તિરમિઝી : ર / ર૪, હદીસ નં.ર૦૩૮) ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૮) તલાકવકળી ઓરતની ઈદ્‌ત અને તેનો ખર્ચ 
સવાલ (૨૪૮૮) : હઝરત મકફતી સાહેબ ! એક ઓરતને તલાક થઈ ગઈ છે, હવે 
પૂછવાનં એ કે (૧) તેની ઈદ્દત કેટલી હશે ? (ર) તે પતિ પાસેથી ઈદ્દતનો ખર્ચ 
કેટલો લઈ શકે છે ? (૩) એક મહિનાના ખર્ચનો શં હિસાબ છે ? (૪) આ ખર્ચ લેવો 
જાઈઝ છે અથવા નહીં ? 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

(૧) તલાક પછી ઓરત જયાં સધી ઈદ્દતમાં હોય, પતિના જિમ્મે તેનો ખર્ચ 
આપવો જરૂરી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) અને ઓરતોના હાલાત અલગ 
અલગ હોય છે, માટે ઈદતનો કોઈ ખાસ વખત નક્કી કરી શકાતો તથી. ઈદ્દ કેવી 
રીતે ગુજારશે, તેની તફસીલ આ પ્રમાણે છે : 

૧ - જો ઓરતને હૈઝ આવતું હોય તો તેની ઈદ્દત ત્રણ હૈઝ છે. તો જયાં સુધી ત્રણ 
હેઝ પ્રી ન થાય, ઈદ્ત ખતમ થશે નહીં, સામાન્ય રીતે તેમાં ત્રણ - સવા ત્રણ 
મહીના લાગે છે, 

ર - જો ઓરત ગર્ભવતી છે, તો જયાં સુધી ડિલેવરી ન થાય ઈદ્દત પુરી નહીં થાય. 
૩ - જો ઓરતને હૈઝ આવવાનું બંધ થઈ ગયં હોય તો તેની ઈદ્દ ત્રણ મહિના છે. 

(સૂરએ બકરહ : ર૨૮, સૂરએ તલાક : ૪, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૭૪) 

(૨) ઈદ્દતતનો ખર્ચ મદ અને ઓરત બંનેની પરિસ્થિતિને ઘ્યાતમાં લઈ નક્કી 
કરવામાં આવશે. જો બંને માલદાર હોય તો તે હિસાબથી અને જો બંને ગરીબ હોય 
તો તે મૂજબ અને જો એક માલદાર અતે એક ગરીબ હોય તો તે હિસાબે ખર્ચ તક્કી 
કરવામાં આવશે. 

(હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮પ, અલ ઈખ્તિયાર્‌ લિતઅલીલિલ મુખ્તાર : ૪ / ૪) 

(૩) આજે ખાવા, પીવા, કપડાં ધોવા વગેરેનો માસિક ખર્ચ ૧૭૫ રૃપિયાથી 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 511 પરવરિરાનું બયાન 
રરપ રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે, અને જો બંતે માલદાર હોય તો ૩૦૦ રૂપિયા કાકી 
છે, માટે જેટલા ઈદના મહિના હોય તે પ્રમાણે પતિ પાસેથી ખર્ચ લેવામાં આવશે. 
અને પતિએ આ ખર્ચ આપવો જરૂરી છે. જયારે કે ઓરત ફરમાંબરદાર હતી, એટલે 
કે નાફરમાન ન હતી અને તેણે તલાક આપી દીધી છે. (હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / 
ર૮૬) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૯) તલાક પછી અવલાદ પર હક માતાનો છે કે 

પિતાનો ? 

સવાલ (૨૪૮૯) : મારી પત્નીને તેના પિયરમાં એક છોકરા સાથે મહબ્બત થઈ 
ગઈ હતી, તે કારણથી તે અમારા ઘરવાળાઓ સાથે ઝઘડો કરીને ચાલી ગઈ હતી. 
અમે તેને લાવવાની ઘણી કોશિશ કરી, પરંત્‌ તે કોઈ પણ રીતે આવવા તેયાર ન થઈ, 
અત્યારે તેતે તેના પ્રેમી અને તેના એક મિત્રની સાથે ઝિતા કરતા પકડવામાં આવી 
છે. જોનારાઓ (ગવાહો)માં પરહેઝગાર, દીનદાર અને આલિમ પણ છે, વિશ્વાસ 
પાત્ર ગવાહોની ગવાહીને લીધે તેને તલાક આપવાનો ઈરાદો છે, ઓરતના ઘરવાળા 
પણ તલાકતી માંગણી કરે છે. પરંત તલાકથી પહેલા અસલ મસઅલો આ છે કે મારો 
એક છોકરો છે, જેની ઉમર બે - અઢી વર્ષની છે. જે અત્યારે ઓરતની પાસે જ રહે 
છે. તો શરઈ એતેબારથી તલાક પછી તે છોકરો માનો કહેવાશે કે બાપનો ? આ 
સવાલ ખાસ એ જ છોકરાના કારણથી પૂછવામાં આવ્યો છે. ઉમ્મીદ છે કે 
તફસીલથી જવાબ આપી શક્રિયાનો મોકો આપશો. 

જવાબ ઃ હામિદવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

નસબ પિતાથી સાબિત થાય છે. તેના દરેક ખચંતી જવાબદારી પિતા પર 
હોય છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૫૮૦) 

તલાક આપ્યા પછી મા પોતાના બાળકની પરવરિશનો હક ત્યાં સુધી ધરાવે 
છે જયાં સધી તે બાળકના મહરમ સિવાય અન્ય કોઈ સાથે નિકાહ ન કરે, માટે 
તમારી તલાક થયેલી પત્ની જયારે પોતાના પ્રેમી સાથે નિકાહ કરી લેશે તો તેતો 
બાળક પરથી હક ખતમ થઈ જશે. પરંત જયાં સધી તે નિકાહ ન કરે, સાત વર્ષ સધી 
તેને બાળકની પરવરિશનો હક છે. સાત વર્ષ પછી તાલીમ અને તરબીયતની ઉમર 
થાય છે અને તે જવાબદારી (સારી રીતે) પિતા અદા કરી શકે છે. માટે સાત વર્ષ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૬1૧2 પરવરિરશાનું બયાન 
પછી બાળકને પિતાના હવાલે કરવું પડશે. 
(કતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૫૪૧, દર્રે મુખ્તાર મઅ રદ્દિલ મહતાર ઃ ૩ / ૫૫૫) 
આ સાત વર્ષોમાં પણ 'ઓરતને ભરણપોષણ ખર્ચ આપવો જરૂરી છે.” જો 
મા બાળકની સારી રીતે પરવરિશ તત કરતી હોય, તેની જાનનો ખતરો હોય અથવા 
એવા ખોટા કામ કરતી હોય, જેનાથી બાળકના ઈમાનથી નીકળી જવાનો ભય હોય, 
તો સાત વર્ષ થવાથી પહેલા જ બાળકને મા પાસેથી લઈને પિતાના હવાલે કરી 
દેવામાં આવશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧ / ૫૪૧, દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મૃહતાર : ૩ / પપપ, 
રદુલ મુહતાર અલા દર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૫૬-૫૫૭) ફકત અલ્લાહ વધ જાણનાર છે. 


(૧૦) વિતી ગયેલા વરસોના ભરણપોષણ ખર્ચની 


જવાબદારી પતિના જિમ્મે નથી 

સવાલ (૨૪૯૦) : (૧) સલેહ અને સમાધાનની ઘણી કોશિશ કરવા છતાં ૮ વર્ષ 
રાહ જોયા પછી હમણાં લગભગ ત્રણ મહિના પહેલા અમે કોર્ટ દ્રારા મારી છોકરીને 
તલાક અપાવી છે અને પતિએ તલાક આપી દીધી છે. પરંત સવાલ એ છે કે છોકરી 
ના બે બાળકો છે, એક ૮ વર્ષનો છોકરો છે અને એક છોકરી જે પાંચ વર્ષની છે. છ 
- સાત વર્ષ દરમિયાન પતિએ પોતાની અવલાદને ખર્ચ માટે કંઈ પણ આપ્યું નથી. 
છોકરો અને છોકરી તેના પિતાને ઓળખતા પણ નથી. હવે પિતા પોતાના બાળકોની 
માંગણી કરે છે અને માતા આપવાથી ઈનકાર કરે છે, અને કહે છે કે જયાં સધી 
અવલાદ મોટી ન થઈ જાય હું આપીશ નહીં. તો શરીઅતનો આ વિશે શું હકમ છે ? 

(૨) તલાક પછી ઈદ્દતનો ખર્ચ પતિ પાસેથી કેટલો લેવામાં આવે ? તેમજ છ 
વર્ષ સુધી છોકરા - છોકરીનો ખર્ચ તેમના મામાએ ઉઠાવ્યો તો આ ખર્ચ પણ પાંતે 
પાસેથી માંગી શકીએ છીએ કે નહીં ? તફસીલથી જવાબ આપશો. 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મુસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

માતા તલાક પછી પોતાની (નર) અવલાદની છ થી સાત વર્ષ સધી પરવરિશ 
કરી શકે છે, વર્ણન કરેલી સરતમાં જયારે છોકરીની ઉંમર ૮ વર્ષતી થઈ ગઈ છે, તો 
હવે પિતાને તેતે માંગણી કરવાનો હક છે, કેમકે છ વર્ષ પછી તાલીમનો સમય આવે 
છે. અને તાલીમ પિતા જ સારી રીતે અપાવી શકે છે, માટે (અવલાદને) તેના હવાલે 
કરવી જરૂરી છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ 513 પરવરિશાનું બયાન 

અલબત્ત છોકરીની ઉમર જયારે પાંચ વર્ષની જ થઈ છે, તો તેની પરવરિશતો 
હક હજુ માનો છે. જયાં સધી કે તે એ છોકરીના ગેર મહરમ (એટલે કાકા વગેરે)ની 
સાથે નિકાહ ન કરે, (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧, દર્રે મુખ્તાર મઅ રદુલ મુહતાર : ૩ / 
૫૫૫) અતે તે સમયગાળા દરમિયાન છોકરીના ખાવા, પીવા અતે કપડાનો ખર્ચ 
પિતાના જિમ્મે રહેશે, ઓરતને ખર્ચ માંગવાનો હક છે. 

(સૂરએ બકરહ : ૨૩૩, ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૬૦) 

(૨) ઈદ્દતના ખર્ચ વિશે હકમ આ છે કે જો મઈ અને ઓરત બંને ગરીબ હોય 
તો તે હિસાબે અને જો બંને માલદાર હોય તો તે પ્રમાણે અને જો એક માલદાર અને 
બીજો ગરીબ હોય તો દરમિયાની ખર્ચ પતિના જિમ્મે વાજિબ થશે. મહિનામાં એટલું 
વસૂલ કરવામાં આવશે જેટલું ત્યાંના રિવાજના હિસાબથી સામાન્ય રીતે ખર્ચ હતું 
હોય. ( હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮૫, અલઈખ્તિયાર્‌ લિતઅલીલિલ મખ્તાર : ૪ / ૪) 

વિતી ગયેલા વર્ષોનો ખર્ચ ઓરતતે માંગવાનો અધિકાર નથી, અવલાદના 
ખાવા, પીવા અને કપડાનો ખર્ચ બાપના જિમ્મે હતો, પરંત તેણે અદા ન કર્યા અને 
ઓરતે પણ તે વખતે તત માંગ્યો તો હવે તે રદ થઈ ગયો, ઓરત માટે ખર્ચ માંગવાનો 
અધિકાર તથી. (અલઈખ્તિયાર્‌ લિતઅલીલિલ મુખ્તાર ઃ ૪ / ૬, હિદાયહ કી રાર્હે બિદાયહ : ૨ 
/ ૨૮૮, જવહિરતન્નક્યિરહ : ર / ૮૭) 

બાળકોત્તા મામાએ જે કંઈ ખર્ચ કર્યા તે તેમનો વર્તાવ અને એહસાન છે, હવે 
પતિ પાસે તેની માંગણી કરવામાં આવશે નહીં. તેનો સહીહ તરીકો આ છે કે તે જ 
વખતે કોર્ટ વગેરેમાં ફારેયાદ કરી તે ખર્ચતી માંગણી કરવામાં આવતી, અને માસિક 
ખર્ચ નક્કી કરી લેવામાં આવતો. ( રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૫ / ૩૦૨) ફકત 
અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(૧૧) તલાકવાળી ઓરતનો ભરણપોષણ ખર્ચ અને 


અવલાદની પરવરિશ વગેરેના અહકામ 
સવાલઃ (ર૪૯૧) : નીચેના સવાલોના જવાબો વિગતવાર આપશો : 
(૧) તલાકવાળી ઓરત કેટલા મહિના સધી ભરણપોષણ ખર્ચની હકદાર છે ? 
આ વિશે ઈસ્લામના કાયદો શું છે ? 
(૨) જેટલી મદત તે ભરણપોષણ ખર્ચની હકદાર છે જો તેનાથી વધારેતતી 
માંગણી કરે તો તે વિશે શરીઅત શું કહે છે ? અને કમિટી અને જમાતવાળા આ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 514 પરવરિરશાનું બયાન 
ભરણપોષણ ખર્ચ નક્કી કરી શકે છે ? 

(૩) તલાકવાળી ઓરત કોર્ટમાં જઈને ભરણપોષણ ખર્ચ નક્કી કરાવે છે અને 
તે પ્રમાણે ખર્ચ પ્રાપ્ત કરે છે તો શું આ શરીઅતની રૂએ દરસ્ત છે ? 

(૪) શં ઈસ્લામમાં તલાકવાળી ઓરત માટે મહેર અને ઈદ્તના ખર્ચ સિવાય 
અન્ય કોઈ ખર્ચનો કોઈ સબૂત હદીસથી સાબિત છે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

સૌથી પહેલા તો આ જાણવું જરૂરી છે કે માણસ પર બીજાની જવાબદારી 
અને ખર્ચ કયારે જરૂરી છે ? તો જાણવં જોઈએ કે અહમદ, કાસિમ, જુબેદા અને 
રેહાના એક ગામમાં રહેતા હોય, પરંત તેમનામાં પરસ્પર કોઈ રિશ્તો કે સંબંધ ન 
હોય તો સામાન્ય હાલતમાં તેમાંથી કોઈના પર કોઈની જાની અને માલી ખિદમત 
અને બીજાઓ માટે વક્ત કાઢવો જરૂરી નથી. વ્યકિતની બીજા પર ખર્ચ અને 
ખિદમતની જવાબદારી, રિશ્તા અને સંબંધના કારણે હોય છે, જયારે કોઈ માણસ 
પોતાની જાતને કોઈના માટે કારિગ કરી દે, તો માલિક પર તે વ્યકિતનો ખાવા, 
પીવાનો ખર્ચ શકિત પ્રમાણે ફરજીયાત થાય છે. દર્રે મુખ્તારમાં લખ્યં છે કે બીજાના 
ખર્ચતી જવાબદારી માટે ત્રણ કારણોમાંથી કોઈ એક કારણ હોય શકે છે. 

(૧) નિકાહનો રિશ્તો આ કારણથી પાંતિ પર ઓરતનો ભરણપોષણ ખર્ચ 
વાજિબ છે. 

(૨) રિશ્તેદારી : માતા - પિતા, અવલાદ અને ભાઈ-બહેન વગેરેનો ખર્ચ, 
કિતાબોમાં લખેલ શરત પ્રમાણે વાજિબ છે. 

(૩) માલિકી : ગલામ, દાસીનો ભરણપોષણ ખર્ચ તેના શેઠ (આકા) પર, 
માલિકીને લીધે વાજિબ છે. 

આજે ગલામ - દાસીનો જમાનો નથી, માટે આપણે પ્રથમ બે કારણો નિકાહ 
અને રિશ્તેદારીને જોવાની છે. શાદી થવાથી ઓરત જયારે પોતાની સંપૂર્ણ જાતને 
પતિને સાંપી દે છે અહીં સઘી કે આજના આ ફેશનવાળા જમાનામાં પણ પતિત્તી 
પરવાનગી વગર ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકતી નથી. (આમ પણ ઓરત માટે 
પતિની પરવાનગી વગર કોઈ જગ્યાએ જવું જાઈઝ નથી.) તો તેના ભરણપોષણ 
ખર્ચની જવાબદારી પતિ પર આવશે. 

(દરે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / પછર, બહર્‌રાંઈક : ૪ / ૧૮૮) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 515 પરવરિશનું બયાન 

અલ્લામા શામી લખે છે કે : ઓરતે પોતાની જાતને પતિના ફાયદા માટે રોકી 
રાખી છે અને કાયદો છે કે વ્યકિત જેના માટે પોતાની જાતને રોકે છે, તેના જિમ્મે 
તેનો ખર્ચ પણ આવે છે, કાઝી, મૃકતી, હકીમ, જજ અને મજૂર પોતાની જાતને 
જેમતા માટે રોકે છે, તે બધા તેનો ખર્ચ પણ ઉઠાવે છે, માટે ઓરતનો ખર્ચ પણ પતિ 
ઉપર આવશે. (દર્રે મુખ્તાર મઅ રદ્દિલ મુહતાર : ૩ / ૫૭૨) 

એટલા માટે ઓરત કરોડપતી હોય અને પતિ ખૂબ જ ગરીબ, તો પણ પતિના 
જિમ્મે ઓરતનો ભરણપોષણ ખર્ચ વાજિબ છે, જેનું બયાન કુર્ઓાન શરીફમાં આ 
પ્રમાણે છે : 

તાકતવાળો પોતાની તાકત પ્રમાણે ખર્ચ કરે. (સૂરએ તલાક : ૭) 

બીજી જગ્યાએ છે : 

અતે તેણીઓનો ખોરાકી તથા પોશાકી ખર્ચ કાયદા મજબ બાપને જિમ્મે છે; 

(સૂરએ બકરહ : ૨૩૩) 

હદીસ શરીકમાં છે કે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) એ હજ્જત્‌લ વિદાઅના મૌકા 
પર ફરમાવ્યું : ઓરતનો ખોરાકી અને પોશાકી ખર્ચ કાયદા પ્રમાણે પતિ પર વાજિબ 
છે. (મૃસ્લિમ : ૧ / ૩૯૭, હદીસ નં.૧૪૭ - ૧૨૧૮, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮૫, 
અલઈખ્તિયારુ ક્ષિતઅલીલિલ મુખ્તાર : ૪ / ૩) 

અતે શરીઅતનો આ છઢુકમ માનવીય સ્વભાવ પ્રમાણે છે. હઝરત શાહ 
વલીયુલ્લાહ (ક.સ.) ફરમાવે છે : તમામ અરબી અને બિન અરબીનો નિયમ છે કે 
પતિ - પત્ની આપસમાં એક બીજાની મદદ કરીને ખાનદાન અને કબીલાને તરક્કી 
આપે છે, જો પતિ ઘરમાં હાજર ન હોય તો તેના માલ અને ઈજ્જત - આબરૂની 
હિકાઝત ઓરત કરે છે, જયારે કે ઓરતના ખાવા, પીવા, મકાન અને કપડાનો ખર્ચ 
પ્યાર અને મૃહબ્બતથી પતે ઉઠાવે છે. (હજ્જતુલ્લાહિલ બાલિગહ : ૧ / ૩૨૩, ર / ર૦૯) 

ઓરત જયાં સધી પત્ની બનીને બધા હક્કો અદા કરતી રહે, અને પતિતં 
કહેવં માતતી રહે અને તેની નાફરમાની ન કરે, તેતો બધો ખર્ચ પતિના જિમ્મે છે, આ 
વાત પણ જાહેર છે, ઓરત જમીન જેવી છે, જેવી રીતે જમીનમાં બીજ રોપવામાં 
આવે છે, એવી જ રીતે પતિએ ઓરતત્તે બીજ (અને તે અગત્યનં અને બેહતરીન 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૬16 પરવરિરાનું બયાન 
બીજ છે,) રોપવા માટે રાખ્યુ છે, તેનું કારણ એ જ છે કે તલાક પછી ઓરત માટે 
ઈદ્દતને જરૂરી ઠેરવી, જેથી એક વ્યકિતનું બીજ બીજા વ્યકિતની સાથે મિશ્રણ ન થઈ 
જાય, કેમકે આ માનવીય વિનય અને વિવેકની વિરૃદ્ધ છે. (બદાઈઉસ્સનાઈઅઃ ૩/૧૯૩) 
એટલા માટે તલાક પછી જયાં સધી ઓરત ઈદ્દતમાં હોય, તેનો ખર્ચ પતિ પર 
જરૂરી ઠેરવવામાં આવ્યાં, એ લખવાની જરૂરત નથી કે જુવાર, ઘઉં, કપાસ વગેરેના 
બીજ (બિયારણ)ની કેવી રીતે હિફાજત કરવામાં આવે છે. પરંત અફસોસની વાત છે 
કે માણસના બીજનો એહતેરામ બાકી રહયો તથી. ઓરતો ઈદ્ત સહીહ તરીકાથી 
ગજારતી નથી. અથવા તો ક્યારેક પતિ તેને પૂરો ખર્ચ નથી આપતો, હાલાંકે ઈદ્તની 
હદ એટલે હૈઝ આવતું હોય તો તલાક પછી ત્રણ હૈઝ ગજરતા સધી અતે હેઝ ત 
આવતં હોય તો ત્રણ મહિના ગજરતા સધી અને ગર્ભ હોય તો ડિલેવરી સધી 
ઓરતનો ખાવા,પીવા, કપડા અને મકાનના ખર્ચની જવાબદારી પતિની છે. 
(આલમગીરી, શામી, બહર, મજમઉલ અત્હર અને ફિકહની બધી કિતાબોમાં આ 
મસ્અલાને વિગતવાર બયાન કરવામાં આવ્યો છે.) 
(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ર / ર૭૪) 
એ જ પ્રમાણે જો અવલાદ હોય અતે ઓરતને તલાક થઈ ગઈ હોય, તો 
માતાની મમતાનો ખ્યાલ કરી અવલાદને છ, સાત વર્ષ સુધી માંતી પાસે, જયાં સુધી 
તે બીજા નિકાહ ન કરે, રાખવાનો હકમ આપવામાં આવ્યો. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
૫૪૧-૫૪ર૨, દરે મુખ્તાર મઅ રદલ મુખ્તાર ઃ ૩ / ૫૫૫) અત્તે પિતાને અવલાદના ખર્ચની 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. માતા આ બાળકો પર જે કંઈ ખર્ચ કરશે, તે ખર્ચ 
બાળકોના પિતા પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે. 
(રદુલ મૃહતાર અલા દર્રિલ મૃખ્તાર : ૩/ ૬૧૨) 
અલબત્ત ઔરત પોતાનો ખર્ચ માત્ર ઈદ્.ત સુધી જ વસૂલ કરશે, ઈદ્દત પછી 
ઓરત પોતાનો ખર્ચ પતિ પાસેથી માંગી શકતી નથી. કેમકે તલાક થઈ જવાથી હવે 
તે નિકાહના બંધનથી અલગ થઈ ગઈ છે અને પતિ માટે તે (ઓરત) ફાયદાકારક 
રહી નથી. 
આ બધી તફસીલ અતે પ્રસ્‍તાવના પછી હવે તમારા સવાલોનો ક્રમવાર 
જવાબ આપવામાં આવે છે : 
(૧) તલાકવાળી ઓરત ઈદ્દતના ખર્ચની હકદાર છે, જો ઓરતને હેઝ આવતું 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 517 પરવરિરશાનું બયાન 
હોય તો ત્રણ હેઝ સધી અને હૈઝ ન આવતું હોય તો ત્રણ મહિના સુધી અને ગર્ભવતી 
હોય તો ડિલેવરી (બાળકની પૈદાઈશ) સધી, તે ખર્ચની હકદાર છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ 
: ૧ / ૫૫૭) ડિલેવરી પછી ડિલેવરીનો ખર્ચ પણ પતિની જવાબદારી છે, આ સિવાય 
અન્ય કોઈ ખર્ચ પતિના જિમ્મે નથી. જો તલાકવાળી ઓરતના નાના બાળકો છે, તો 
જયાં સુધી આ બાળકો જાતે કપડા પહેરવા અને ઈસ્તિન્જો કરવાનું શીખી ન લે તેની 
તરબીયતનો હક માતાને છે અને તેના માટે ફકહાએ છ વર્ષની મદત નક્કી કરી છે. 
એટલે બાળક જયાં સુધી છ વર્ષતું ન થાય માતાને પરવરિશનો હક છે. અને ત્યાં સુધી 
તેનો ખર્ચ પિતાની જવાબદારી છે, એ જ પ્રમાણે માં આ બાળકો પર જો કે પોતાનો 
વખત આપીને તેમની સેવા ચાકરી કરે છે એટલા માટે તેની મજૂરી (પગાર) પણ 
(કાયદા પ્રમાણે) પિતાની જવાબદારી છે, તેતે વસૂલ કરી શકે છે. આ સિવાય અન્ય 
કોઈ પણ ખર્ચ પતિત જિમ્મે ફરજિયાત તથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૫૭) 
જે ભરણપોષણ ખર્ચ ઓરત માટે શરીઅતથી સાબિત છે, તેનાથી વધારે લેવં 
ઓરત માટે બિલ્કુલ જાઈઝ નથી, હરામ છે, જો જમાત અથવા કમિટીવાળા આવો 
ફેસલો કરે છે, તો તે ગનેહગાર થશે, જો ફેસલો કુરબાન અને હદીસની વિરદ્ધ હોય તો 
જાઈઝ નથી. અને તેનાથી કોઈ હરામ વસ્ત્‌ હલાલ થશે નહીં. 
(બહર્રાંઈક : પ / ૪૪, રદુલ મૃહતાર અલા દરરિલ મૃખ્તાર : ૪ / ૬૧-૧૭૧૩) 
અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) નં ફરમાન છે કે અમક ચાલાક લોકો (કોર્ટમાં) કેસ 
દાખલ કરી જુઠા ગવાહો લાવી પોતાની મરજી પ્રમાણે ફેસલો કરાવે છે. તો તેમતા 
માટે મારો હકમ છે કે તેતાથી તે વસ્ત તેમના માટે હલાલ થશે નહીં. અને હં તેમના 
માટે આગના ટકડાનો ફેસલો કરું છું. 
(બખારી ઃ ૧ / ૩૩૨, હદીસ નં. ૨૪૫૮, મસ્લિમ : ૨ / ૭૪, હદીસ નં. પ) 
જયારે અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) થી હકીકતો છુપાવીને પોતાના હકમાં ખોટો 
ફેસલો કરાવી લેવાથી તે હરામ વસ્ત હલાલ થતી નથી. તો તાજાઈઝ કાયદા - 
કાનૂન અને શરીઅતની વિરદ્ધ નિયમો બનાવીને પાંતે પાસેથી જે કંઈ ભરણપોષણ 
ખર્ચ ઓરત લેશે, તે પણ તેતા માટે જાઈઝ નથી, હરામ છે. 
(કવાઈદુલ ફિકહ : ૧૧૧, કાયદા તં. ર૬૯) 
(૩) વર્ણન કરેલ તફસીલ પ્રમાણે ઓરત શરીઅતે નક્કી કરેલ ખર્ચથી વધારે 
જે ખર્ચ અદાલત મારફતે વસલ કરશે તે તેના માટે નાજાઈઝ અને હરામ છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૬18 પરવરિરાનું બયાન 

(૪) ખર્ચની લાઈનથી ઉપર જે કંઈ ખર્ચ બયાન કરવામાં આવ્યો, તે સિવાય 
ઓરત માટે અન્ય કોઈ ખર્ચની માંગણી કરવી જાઈઝ તથી. જો પંચાયત અથવા 
જમાત વધારાના ખર્ચનો હકમ કરે છે તો એવું કરવું હરામ છે, ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(૧ર) માતાની તલાક પછી બાળકની પરવરિંશ અને 
તરબીયતનો મસઅલો 

સવાલ (૨૪૯૨) : એક ઓરતે તેની દસ મહિનાની છોકરીને પોતાની બહેન 
(છોકરીની માસી) ની પાસે પરવરિશ માટે મકી, છોકરીની ઉમર જયારે બે વર્ષની 
થઈ, તો તેની માંને તલાક થઈ ગઈ, આ છોકરી પોતાની માસી પાસે જ રહી, હવે 
જયારે કે તેની ઉમર દસ વર્ષની થઈ ગઈ છે, માં તેની માંગણી કરે છે, તેમજ તેણે તે 
છોકરીનો નિકાહ એક પરાયા છોકરા સાથે પણ કરી દીધા છે, જયારે કે છોકરીત્તી 
માસી તેને પોતાની પાસે રાખવા ઈચ્છે છે, છોકરી પણ માસી પાસે જ રહેવા ચાહે 
છે. તેના પિતાનું પણ કહેવું છે કે મારી છોકરી તાલીમ અને તરીબયત માટે તેની 
માસી પાસે રહેશે, તો આવી સુરતમાં શરીઅતે મહમ્મદીનો શં ફેસલો છે ? શું 
ઓરતની માંગણીને માન્ય રાખવામાં આવશે ? અને આ છોકરીને તેને સોંપી દેવામાં 
આવશે ? અથવા તેના પિતા જયાં રાખવા ઈચ્છે છે ત્યાં જ રહેવા દેવામાં આવે ? 
જવાબ આપી શક્રિયાનો મોકો આપશો. અલ્લાહ તઆલા બહેતરીન બદલો આપશે. 

જવાબ : હાંમેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

છોકરીની ઉમર દસ વર્ષની થઈ ગઈ છે, આ ઉમર ખાસ તરબીયત અતે 
તાલીમની હોય છે, આ ઉમરમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓને બગડવાની શકયતા 
વધ હોય છે, માટે શરીઅતે તેનં ધ્યાન રાખી (છોકરાને સાત વર્ષની ઉંમર અને 
છોકરીને નવ વર્ષતી ઉંમર પછી) પરવરિશનો હક અતે હકમ પિતાતે આપ્યો છે. 
કારણ કે હવે પિતા જ તેની તાલીમ અતે તરબીયતની સારી રીતે સંભાળ રાખી શકે 
છે. અત્યારે માં બાળકોને આ ઉંમરમાં પોતાની પાસે જબરદસ્તીથી રાખી શકતી 
તથી. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧-૫૪૨, હિદાયહ કી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮૩- ર૮૪) 

શરીઅતનો આ પણ હકમ છે કે જો પતિ અને પત્નીમાં જુદાઈ થઈ જાય અને 
બાળક નાતું હોય તો માંને પરવરિશનો હક ત્યાં સુધી રહે છે, જયાં સધી કે તે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 510 પરવરિરશાનું બયાન 
(બાળકની માં) બાળકોની ગેર મહરમ (એટલે કે બાળકોના કાકા સિવાય અત્ય 
કોઈથી) પોતાના નિકાહ ન કરે. જયારે બાળકના ગેર મહરમથી નિકાહ કરી લે છે 
તો તેનો આ હક ખતમ થઈ જાય છે, એ જ રીતે માં જો બાળકોની સહીહ તરબીયત 
કરી શકતી ન હોય અતે તેની પાસે રહેવાથી બાળકના અખ્લાક ખરાબ થતા હોય તો 
તેનાથી પણ તેનો હક ખતમ થઈ જાય છે, બલકે ઉલમાએ લખ્યું છે કે જો ઓરત 
નમાજ ન પઢતી હોય તો તેનાથી પણ પરવરિશનો હક ખતમ થઈ જાય છે. આ 
સરતોમાં બાળક ''ભલે નાનું હોય'' પિતાને સોંપી દેવામાં આવશે. 
દરે મુખ્તાર મઅ રદલ મહતાર : ૩ / પ#પ, દરરુલ હક્કામ : ૧ / ૪૧૧) 

માટે ઉપરોકત સરતમાં માંને (જયારે કે તે છોકરીની ઉમર દસ વર્ષની થઈ 
ગઈ હોય) માંગવાનો હક નથી. તે છોકરી હવે તેના પિતાની પાસે રહેશે, પરંત જો 
પિતા જાતે જ કોઈ મસ્લેહત ખાતર તેને તેની માસી પાસે રાખવા ચાહતો હોય તો તે 
એવું કરી શકે છે, માંને રોકવાનો કોઈ અધિકાર નથી, 

અને માંએ છોકરીનો જે નિકાહ કરાવ્યો છે, તે દુરસ્ત નથી, પિતાની 
હયાતીમાં માતા નિકાહમાં વલી બની શકતી નથી, માટે નાબાલિગ છોકરીનો નિકાહ 
કરાવવો માંનો હક નથી. (દર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મુહતાર : ૩ / ૭£ - ૭૮, હિદાયહ કી શર્હે 
બિદાયહ : ૧ / ૧૯૩) ફક્ત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે, 


(૧૩) તલાક પછી બાળકની પરવરિશનો મસઅલો 
સવાલ (ર૪૯૩) : ઓરતનો એક સાત વર્ષનો છોકરો છે, જેને તલાક પછી તે 
પોતાની સાથે લઈ ગઈ છે, તો એ છોકરા વિશે શરીઅતતતો શું હકમ છે ? તેતા પર 
પિતાનો હક છે કે માંનો ? એટલે છોકરો કોની પરવરિશમાં રહેશે ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જયાં સુધી ઓરત છોકરાના મહરમ સિવાય અન્ય કોઈ સાઘે નિકાહ ન કરે 
અતે બાળક (છોકરા)ની ઉંમર સાત વર્ષથી ઓછી હોય તો તેની પરવરિશનો હક તેને 
રહેશે, સાત વર્ષની ઉમર સધી છોકરો માંની પાસે રહેશે. અને એ દરમિયાન 
છોકરાનો ખાવા, પીવા વગેરેનો ખર્ચ જે કંઈ હશે, તેની જવાબદારી પિતાની રહેશે. 
(હિદાયહ કી શહે બિદાયહઃ ર/સ૮૩-૨૮૪, બહરુર્રાઈકઃ ૪/૧ ૮૪, ફતાવા હિન્દિય્યહઃ ૧/ ૫૪૧) 

એ જ પ્રમાણે એ બાળકની સેવા - ચાકરીનું મહેનતાણું પણ તેના પિતાથી 
લઈ શકે છે. (રદુલ મુહતાર અલા રાર્રેલ મુખ્તાર : ૩ / ૫૬૦,૫૮૧) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૬-20 પરવરિરશાનું બયાન 
(૧૪) તલાકની સુરતમાં અવલાદની પરવરિશનો હક 
સવાલ (૨૪૯૪) : તલાકવાળી ઓરત (માં) પાતાના બાળકોને કયાં સધી પોતાની 
પરવરિશમાં રાખી શકે છે ? જો છોકરીની ઉંમર આઠ વર્ષ અને છોકરાની ઉમર છ 
વર્ષની છે, તો પિતાના જિમ્મે કયાં સધી તેમનં ભરણપોષણ વાજિબ છે ? 
જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 
અવલાદ (નર-છોકરા)ની ઉમર સાત વર્ષ થતા સધી ઓરત (માતા) તેમની 
પરવરિશનો હક ધરાવે છે. માટે આ સાત વર્ષ દરમિયાન અવલાદનો સંપૂર્ણ ખર્ચ 
પિતાના જિમ્મે જરૂરી છે, તેમજ ઓરત તેમની પરવરિશ માટે પોતાનો વખત ખર્ચ 
કરે છે, માટે તેતો ખર્ચ પણ પતિના જિમ્મે જરૂરી છે. 
ફાયદો : આ જમાનામાં જો કે તલાકના બનાવોમાં દિવસે દિવસે વધારો થઈ 
રહયો છે, માટે મુસલમાન ઓરતતે જોઈએ કે ભરણપોષણનો સંપૂર્ણ ખર્ચ તેના 
પતિથી વસલ કરે, જેથી તલાકનં પ્રમાણ ઓછ થઈ શકે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 
(૧૫) કાકાએ પોતાની ભત્રીજીને પોતાને ત્યાં રાખવા મટે 
આગ્રહ કરવો અને પોતાના છોકરા સાથે નિકાહ કરાવવા 
સવાલ (ર૪૯૫) : ઝેદ અને બકર બંને ભાઈ છે, ઝેદની બે છોકરીઓ છે, જેની 
પરવરિશનો શરઈ હક તેતા કાકા બકરનો નથી. કારણ કે તે છોકરીઓના માતા - 
પિતા હયાત છે, તેમ છતાં બકર તે છોકરીઓને પોતાત્તા ઘરે રાખવાની જીદ કરે છે, 
તો શું તે એવું કરી શકે છે ? અને વારંવાર તે પોતાની વાલિદાની સાથે, પોતાની દાદી 
અને કાકા (બકર)ને ત્યાં આવી જાય છે, યાદ રહે કે ઝેદની મોટી છોકરી (જે બાલિગ 
થઈ ચકી છે તે)નો નિકાહ, બકર પોતાના મોટા છોકરા સાથે કરવા ચાહે છે, તો 
આવી હાલતમાં તે છોકરીનં તેના કાકાના ઘરે રહેવં કેવં છે ? 
જવાબ : હાંમિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 
પોતાની ભત્રીજીઓને પોતાની પાસે રાખવાની બકરની માંગણી કોઈ શરઈ 
માંગણી અથવા હક પેટે નથી, કયારેક એવં બને છે કે મોટો ભાઈ, પોતાના નાના 
ભાઈની અવલાદને પોતાના ઘરે પોતાની અવલાદની જેમ રાખે છે, આ કોઈ હક 
સમજીને નથી હોત. બલકે એક રીતે પોતાના નાના ભાઈથી લગાવ અને તેની 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ક! પરવરિરશાનું બયાન 
અવલાદ સાથે મૃહબ્બતના કારણે હોય છે. માટે તેમની માંગણી 'શરઈ હક 
સમજીને'' તો દુરસ્ત નથી, પરંત આપસી લગાવ અને મહબ્બતતે લીધૈ મોટા ભાઈ 
બકરની ઈચછા હોય કે તેની ભત્રીજીઓ પણ તેની પાસે રહે, તો તેમાં કોઈ વાંધા 
જેવી વાત નથી. 

પરંત્‌ શરઈ હક સમજીને છોકરીઓને પોતાની પાસે રાખવાની માંગણી કરવી 
દરસ્ત તથી. 

(ફતાવ॥ હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧-૫૪ર, દુરે મુખ્તાર મઅ રદુલ મુહંતાર : ૩ / પપપ) 

છોકરી બાલિગ હોય તો તેની મરજી વગર તેના નિકાહતો કોઈને અધિકાર 

નથી, જો છોકરી પણ રાજી હોય કે તેનો નિકાહ તેના પિતરાઈ ભાઈ સાથે કરવામાં 

આવે તો તેમાં પણ કોઈ વાંધો નથી, પરંત તેની રઝામંદી વગર બકરના પોતાના 
છોકરા સાથે નિકાહ કરવા દુરસ્ત નથી. (દ્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / ૫૮) 

જો સગાઈ થઈ ગઈ છે, કે ઝેદની મોટી છોકરીના નિકાહ બકરના મોટા 
છોકરા સાથે થશે તો બહેતર છે કે તે પોતાના કાકાના ઘરે ન આવે, અથવા ઓછુ 
આવે, કેમકે હમણાં જયાં સધી નિકાહ ન થઈ જાય, બંને પરસ્પર અજનબી છે, અને 
છોકરીત્તા પોતાના કાકાના છોકરા (પિતરાઈ) (જેની સાથે તેના નિકાહ નક્કી થયા 
છે) થી પરદો કરવો જરૂરી છે, એક મકાનમાં રહેવાથી અને સમાજના રિવાજને લીધે 
કદાચ જેવો જોઈએ એવો પરદાનો એહતિમામ ત્ત થઈ શકે, માટે બહેતર છે કે તે 
પોતાના કાકાના ઘરે ''(જયાં તેનો મંગેતર રહે છે) ન આવે, અથવા ઓછા પ્રમાણમાં 
આવે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 

(૧૬) તલાક પછી ઉધાર મહેર અને દહેજનો હુકમ 
સવાલ (૨૪૯૬) : એક વ્યકિતએ તેતતી પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધી છે, અત્યારે 
તે ઓરત તેના બે છોકરાઓ (એકની ઉમર છ વર્ષની છે અને બીજાની ઉમર ત્રણ 
વર્ષની છે) ની સાથે પોતાની વાલિદાના ઘરમાં રહે છે. 

(૧) નિકાહ વખતે તે ઓરતની મહેર એક સો સાડા સત્તાવીસ રૂપિયા નક્કી 
થઈ હતી અને તે પણ ઉધાર, હવે આ ઓરત શરઈ ઈદ્દતમાં કેટલી રકમ લેવાની 
હંડદાર છે ? 

(ર) બંને બાળકો પોતાની નાનીના ઘરે રહે છે, તો તે ઓરત આ બંને 
બાળકોતી પરવરિશનો ખર્ચ લેવાની હકદાર છે કે નહીં ? અને છે તો કેટલો ? 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ 522 પરવરિરશાનું બયાન 

(૩) છોકરાને વાલિદા કેટલી મૃદત સુધી પોતાની સાથે રાખી શકે છે ? 

(૪) આ ઓરતને તેના વાલિદ સાહેબે શાદી વખતે દહેજમાં એક ભેંસ 
ભેટમાં આપી હતી, આ ભેંસને થોડા થોડા અંતરે બે વખતે બચ્ચું થયું જે અત્યારે 
ખાસ મોટ થઈ ચકયું છે, ભેંસના આ બંને બચ્ચાઓ પતિના ઘરે અત્યારે મૌજૂદ છે, 
તો આ બચ્ચાઓને તે ઓરત પતિ પાસેથી લેવાની હકદાર છે કે નહીં ? 

(૫) આજથી અઢી વર્ષ પહેલા આ ઓરતનો પતિ વિદેશ જવા માટે તૈયાર 
થયો, ત્યારે તેને પૈસાની ખબ જ જરૂરત હતી, જેથી ઓરતના મા-બાપે તેને એક 
ભેંસ હદિયામાં આપી હતી, ઓરતે તે ભેંસને વેચી ૨૮૦૦ રૂપિયા પોતાના પતિને 
કરજ પેટે આપ્યા હતા, આ રૂપિયાને પતિએ વિદેશ ગયા પછી પરત આપી દીધા 
હતા. ત્યાર પછી ઓરતે એ રકમમાંથી રૂપિયા ૨૨૦૦/-માં એક ભેંસ ખરીદી હતી 
અને બાકીના ૦૦ રૂપિયાથી તેણે લાકડાનો એક પલંગ ખરીદયો હતો, ઉપરોકત 
બંને વસ્તઓ અત્યારે પતિના ઘરે મૌજૂદ છે, તો આ બંને વસ્તુઓને તે ઓરત પરત 
લઈ શકે છે કે નહીં ? 

(«) ભેંસ જયારે દૂધ આપતી હતી, તે વખતે દૂધની રકમ આવતી હતી, 
તેનાથી એ ઓરતે અમુક ઘરનો સામાન લીધો હતો, જે અત્યારે પણ પતિના ઘરે છે, 
તે સામાનને ઓરત પરત લેવાની હકદાર છે કે નહીં ? 

(૭) શાદી વખતે તેના મા - બાપે ભેટરૂપે જે સામાન આપ્યો હતો, તેમાંથી 
જે અત્યારે મૌજૂદ છે, તેને પરત લેવાની ઓરત હકદાર છે અથવા નહીં ? તેના 
નિકાહને આજે આશરે આઠ વર્ષ થઈ ચુક્યા છે, હમણાં ૧૫ દિવસ પહેલા પતિએ 
તેને ત્રણ તલાક આપીને પોતાના નિકાહથી અલગ કરી દીધી છે અને પતિ ઉપરોકત 
બધી વસ્તઓ પાછી આપવાનો ઈનકાર કરે છે, માટે ઉપર વર્ણન કરેલ તમામ 
સવાલોના સંતોષકારક જવાબો આપવા વિનંતી. 

જવાબ : હામિદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

(૧) તલાક આપ્યા પછી પતિ પર ઓરતની મહેરની ઉધાર રકમ એટલે એક 
સો સાડા સત્તાવીસ (૧૨૭. ૫૦) રૂપિયા અને ઈદ્તનો ખર્ચ આપવો જરૂરી છે. 

(હિદાયહ કી શહ બિદાયહ : ૧ / ર૦૦) 
જો પતિ - પત્ની બંને માલદાર હોય તો માસિક ર૫૦ રૂપિયા જે દરમિયાની 
મિકદાર છે, જે પતિએ પોતાની પત્નીને આપવા જરૂરી છે. 
(હિદાયહ કી શહે બિદાયહ : ૨ / ર૮૬) 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ ૬. પરવરિરશાનું બયાન 
બંને બાળકો જયાં સધી સાત વર્ષના ન થાય ત્યાં સધી તેમનો ખર્ચ વસલ 
કરવાની ઈજાઝત છે, જો પતિ ન આપે, તો કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરી બાળકોનો ખર્ચ 
લેવાની ઈજાઝત છે. પરંતુ બાળકોની ઉમરના માત્ર સાત વર્ષ સધી ખર્ચ લેવાની 
ઈજાઝત છે, હાં, ઓરત બીજી શાદી કરી લે, તો તેનો પરવરિશનો હક ખતમ થઈ 
જશે. ( હિદાયહ ફી શર્હે બિદાયહ : ર / ર૮૩ -ર૮૪) 

(૨) બંને બાળકોની પરવરિશની મદદતમાં ખાવા, પીવા, કપડા, તેની ધૂલાઈ, 
દવા અને ઈલાજનો સંપૂર્ણ ખર્ચ અને ઓરત (જે બાળકની દેખરેખ રાખે છે તે) તો 
સંપૂર્ણ ખર્ચ લેવાની હકદાર છે, પરવરિશની મદત પછી તે (ઓરત) કોઈ જાતનો 
(વધારાનો) ખર્ચ લેવાની હકદાર નથી. (રદુલ મુહતાર અલા દુર્રિલ મુખ્તાર : ૩ / ૬૨૦) 

(૩) બાળકોને તેમની ઉમરના સાત વર્ષ સધી રાખવાનો અને તેમની 
પરવરિશ કરવાનો હક માંત્તો છે, પરંત્‌ માં જો બીજી શાદી કરી લે, તો તેનો હક 
ખતમ થઈ જાય છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૧) 

(૪) જયારે ભેંસ ઓરતની છે, તો તેત્તા બચ્ચાઓ પણ ઓરતના કહેવાશે, 
માટે ભેંસ અને તેના નાના - મોટા બચ્ચાઓ પર ઓરતની માલિકી કહેવાશે. 

(૫) ઓરત માલિક છે, માટે ઓરત પાછુ લઈ શકે છે. 

(૮) ઓરત હકદાર છે. 

(૭) ઓરતત્તે જે પણ હદિયો તેના મા-બાપ તરફથી અથવા તેના રિશ્તેદારો 
તરફથી મળ્યો છે, તે બધા સામાનની માલિક ઓરત જાતે છે, માટે પરત લેવાની 
હકદાર છે. (દુર્રે મુખ્તાર મઅ રહિલ મૃહતાર : પ / ૮૯૦) 

નોંધ : પરંત જો પતિએ ભેંસ અને તેના બચ્ચા પર કોઈ ખર્ચ કર્યો હોય અને 
તે વિશે કરાર થયો હતો તો તેનો ખ્યાલ કરવો જરૂરી છે, અને જો કોઈ કરાર થયો 
નથી તો પતિએ તેમાંથી જે દુધનો ઉપયાંગ કર્યો છે, તે તેનો નફો હશે અને જે ભેંસ 
અને તેના બચ્ચાઓ વગેરે છે, તેમજ દધની બચેલી રકમથી જે વસ્તઓ ખરીદવામાં 
આવી છે, તે બધી વસ્તઓની માલિક જાતે ઓરત છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણનાર છે. 

(૧૪) તલાકવાળી ઓરતની અવલાદનો ભરપપોષણ ખર્ચ 
પતિના જિમ્મે કયાં સુધી છે ? 


સવાલ (૨૪૯૭) ઃ તલાકવાળી ઓરતના પેટથી આ જ પતિની અમક અવલાદ છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ ઇઝઝત પરવરિશાનું બયાન 
તો પતિ પર અવલાદનો ખર્ચ કયાં સધી વાજિબ થાય છે ? છોકરો હોય તો કયાં 
સધી? અને છોકરી હોય તો કયાં સુધી ? તેમજ બાળકોનો કબ્જો બાપ ચાહે છે તો 
તેને કબ્જો આપવાની કોઈ ગંજાઈશ છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

જો કોઈ વ્યકિતએ પોતાની પત્નીને તલાક આપી દીધી હોય તો છોકરો હોય 
તો છ / સાત વર્ષ સધી અને જો છોકરી હોય તો બાલિગ થતા સધી માંનો હક છે કે તે 
પોતાની પાસે રાખી શકે છે, કારણ કે આ સમયમાં બાળકોને પોતાના કામો કરવા 
માટે માતાની જરૂરત પડતી હોય છે, જયારે બાળક સાત વર્ષનું થઈ જાય છે તો હવે 
તેની તાલીમ અને તરબીયતનો મસઅલો હોય છે, જેના માટે પિતાનો ફાળો વધ 
મહત્વનો હોય છે, એ જ પ્રમાણે જયાં સધી છોકરી બાલિગ ન થઈ જાય, પોતાની 
માતાની પાસે તે વધારે મહેફજ રહે છે, બાલિગ થયા પછી શાદીનો મસઅલો હોય 
છે, જેને પિતા સારી રીતે અંજામ આપી શકે છે, માટે છોકરો હોય તો સાત વર્ષ સધી 
અને છોકરી હોય તો બાલિગ થતા સુધી પોતાની માં સાથે રહેશે. આ પરી મૃદતનો 
સંપૂર્ણ ખર્ચ બાળકના પિતા પર વાજિબ થશે. એટલે કે બાળકના કપડા, ખાવા, 
પીવા અતે સાબુ વગેરેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ તેના પિતા પર રહેશે. તેમજ ઓરત પણ જોકે 
પોતાનો વખત બાળકની દેખરેખ - સંભાળ અતે તેની તરબીયતમાં લગાવે છે, માટે 
ઓરતનો પણ સંપૂર્ણ ખર્ચ (મહેનતાણું) પતિના જિમ્મે વાજિબ થશે. જયારે બાળક 
સાત વર્ષનું થઈ જાય અથવા છોકરી બાલિગ થઈ જાય તો તેને તેના પિતાને સૉંપી 
દેવામાં આવશે. આ બાળકો તેના જ છે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે. 

(૧૮) તલાકવાળી આરતની અવલાદ પિતા રાખવા ચાહે 
તો શું કરવામાં આવે ? 

સવાલ (ર૪૯૮) : બાળકના પિતા બાળકને પોતાની પાસે રાખવા ઈચ્છે છે, તો 
જમાત (કમિટી)વાળા બાળકને પિતાને સોંપી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામેદવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

બાળક સાત વર્ષતું થઈ જાય તો જાતે માં અને જમાતવાળાઓની જવાબદારી 
છે કે તેઓ બાળકને પિતાના હવાલે કરી દે, કારણ કે માંનો હક સાત વર્ષ સુધી જ 
હતો હવે જયારે કે તેનો હક ખતમ થઈ ગયો તો બાળકને તેના પિતાના હવાલે કરી 
દેવામાં આવે, કારણ કે હવે તેની તાલીમ અને તરબીયતનો વખત છે, અને તેના માટે 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ છ્‌2છુ પરવરિરશાનું બયાન 
વાલિદાના મકાબલામાં પિતા વધારે યાંગ્ય છે, આ ઉમરમાં પિતા જેવી તેતી 
તરબીયત કરી શકે છે એવી માં કરી શકતી નથી. માટે સાત વર્ષ પરા થયા પછી 
પિતાના હવાલે કરવં જરૂરી છે, ઓરત માટે બાળકને સાત વર્ષ સધી રાખવાની 
ઈજાઝત એ શરતે છે કે તે બીજી શાદી ત કરી લે. જો આ દરમિયાન તેણે નવી શાદી 
કરી લીધી તો બાળકની પરવરિશનો હક ખતમ થઈ જશે. ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ 
જાણતતાર છે. 
(૧૯) બાળકોના ખર્ચની લાલચમાં તલાકવાળી ઓરતે 


બીજા નિકાહ ન કરવા 

સવાલ (૨૪૯૯) : તલાકવાળી ઓરતને બાળકોની પરવરિશનો હક પ્રાપ્ત છે, અને 
તેમનો ખર્ચ કમિટીવાળા તેના પતિ પાસેથી અપાવે છે, પરંત બીજી તરફ ઓરત 
પોતાના બાળકોના ખર્ચતી લાલચમાં બીજા નિકાહના પૈગામો (વાતો) આવવા છતાં 
અને પોતાની શારીરિક તાકત હોવા છતાં બીજા નિકાહ કરતી તથી તો આવી 
સ્થિતિમાં બાળકો આવી સ્ત્રી પાસે રાખી શકાય છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મુસલ્લિમા 

શરીઅતના કાયદા પ્રમાણે ઓરતને જે પરવરિશનો હક મળેલ છે, તે તો તેને 
મળશે, એટલે કે છોકરો હોય તો સાત વર્ષ સધી અને છોકરી હોય તો બાલિગ થતા 
સધી ઓરતને પરવરિશનો હક મળશે. 

ત્યાર પછી તે બીજી શાદી કરી શકે છે, આથી પહેલા કરવા ચાહે તો પણ કરી 
શકે છે, પરંત દન્યવી લાલચમાં આવી ઓરતે બીજી શાદી ન કરવી યોગ્ય નથી. 
જયારે યોગ્ય રિશ્તો મળી જાય અને તે બાળકોની દેખરેખ રાખનાર તેની દાદી વગેરે 
હયાત હોય તો ફિત્નાતા આ સમયમાં પોતાની પાકદામની અતે આબરૂની હિફાજત 
ખાતર બીજી શાદી કરી લેવી જોઈએ. (બુખારી : ર / ૭૫૮, હદીસ નં.૫૦ # ૬, તિરમિઝી : 
૧ / ૨૦૭, હદીસ નં. ૧૦૮૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 


(ર૦) ઝિના વડે પેદા થનારની પરવરિશ કરનારનું નામ 


તેના પિતાની જગ્યાએ લખવું 
સવાલ (૨૫૦૦) : એક ઓરતને ઝિનાના કારણે ગર્ભ રહી ગયું છે, હવે આવી 
હાલતમાં તે ઓરતની શાદી ઝિના કરનાર મદ સિવાય કોઈ બીજા સાથે થઈ રહી છે, 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ 526 પરવરિરાનું બયાન 
પરંત તે વ્યકેતને ખબર પડી ગઈ અને તરત જ તલાક આપી દીધી. હવે ઝિનાથી જે 
છોકરી પેદા થઈ છે, તેની પરવરિશ એક માણસે કરી, તે ઓરતની સાથે ઝિના 
કરતારના નામની કોઈને ખબર નથી કે કોણે કર્ય છે, હવે છોકરી પોતાના નામની 
સાથે પિતા તરીકે પરવરિશ કરનારનં તામ લગાવે છે, થોડા દિવસોમાં તે છોકરીની 
શાદી છે તો તેના પિતાના નામની જગ્યાએ શં લખવામાં આવે ? મજબરીને લીધે જે 
વ્યકિતએ પરવરિશ કરી છે, તેનું નામ લખી શકાય કે નહીં ? નહીં તો તે છોકરીના 
નિકાહનો મસઅલો અટકી જશે. કોઈ શાદી કરવા માટે તૈયાર નહીં થાય. 

જવાબ : હાંમિદંવ્‌ વ મૃસલ્લિયંવ્‌ વ મસલ્લિમા 

કોઈનું પોતાના પિતા સિવાય બીજા કોઈને પિતા કહેવું અને તેની તરફ 
નિસ્બત કરવી જાઈઝ તથી. હઝરત ઝેદ બિન હારિષા (રદિ.) ને હઝૂરે અકરમ 
(સલ.) એ પોતાત્તા પુત્ર બનાવી દીધા હતા અને તેઓ ઝેદ બિન મુહમ્મદથી 
ઓળખાતા હતા. આની અલ્લાહ તઆલા તરફથી મનાઈ કરવામાં આવી અને 
ઈર્શાદ થયો : 


ઈઝ 3 ટી ટ551014 “ઈઝ હી “દાડ; | દાદ નકો હશ્ડપ૯ડ 
હ હડક તડદફ [5 હાડ 1. દડો 3 222 ક્ટડાઇીડડ-ઈ। 
ન “ઝાડ “ટંડન! 
તર્જમો : અને ન તમારા પાલક પુત્રોને તમારા (સગા) દીકરા બનાવ્યા છે. એ તો 
તમારા જ મોઢાંતી તમારી વાત છે અને અલ્લાહ સત્ય વાત કહે છે અને તે જ સીધો 
માર્ગ બતાવે છે. પાલકોને તેમના (સગા) બાપ તરફ સંબંધ કરી બોલાવો એ જ 
અલ્લાહને ત્યાં પૂરો ત્યાય છે. પછી જો તમે તેમના બાપ (ના નામ)ને જાણતા ન હો 
તો તેઓ ધર્મમાં તમારા ભાઈ અને તમારા મિત્રો છે. (સૂરએ અહઝાબ : ૪-૫) 
તેમજ એક હદીસમાં છે : 
હ. વ૫-ગહ-હ્ક--ઇછવડનળક૩ક-હ 
-શહ્જ્્કેડઃકવઝાઝ્ર્કાનકકકવરાાઝઈઈડ 
તર્જુમો : જે માણસ જાણીજોઈને પોતાના પિતા સિવાય કોઈ બીજા તરફ નિસ્બત 
કરે તો તેના માટે જન્નત હરામ છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 527 પરવરિશાનું બયાન 
(બુખારી ઃ ર / ૧૦૦૧, હદીસ નં. ૬૭૬ #, મુસ્લિમ : ૧ / ૫૭, હદીસ નં. ૧૧૪,૧૧૫ - ૬૩) 
આ હદીસે પાકથી માલૂમ થાય છે કે જાણીજોઈને ગેર પિતા તરફ નિસ્બત 
જાઈઝ નથી. રૂહલ મઆનીના લેખક, હઝરત અલ્લામા આલૂસી બગદાદી (રહ.) 
ફરમાવે છે કે આ હરમત જાહિલીયતત્તા જમાનાના અકીદાતે આધારે છે કે 
જાહિલીયત કાળમાં લોકો દત્તક લીધેલ પુત્રને સગો છોકરો સમજીને વારસામાં પણ 
તેને હકદાર સમજતા હતા. 
માટે જો કોઈ માણસ આમ જ મૃહબ્બતમાં પુત્ર કહી દે તો જાઈઝ છે, તેમ 
છતાં જોકે અમક ઉલમાએ જાહિલીયતના ઉક્ત અકીદાથી બચવા માટે લેપાલક 
(દત્તક) છોકરાને પણ પોતાનો સગો પુત્ર કહેવો અયોગ્ય ઠેરવ્યું છે. અને જોકે તેમાં 
કાફિરોનું અનકરણ થાય છે, માટે મકરૂહે તહરીમી છે. 
(રૂહલ મઆનીઃ ૧૧ / ૧૪૭, સૂરએ અહઝાબ) 
આ તફસીલના આધારે પૂછેલ સવાલમાં જયારે કે પરવરિશ કરનાર અને 
છોકરી બંને ખરેખર સગા પિતા - પુત્રી નથી, બલકે છોકરી માત્ર પરવરિશની 
હેપીયતથી તેની તરફ નિસ્બત કરે છે, અને હાલત એ છે કે છોકરીને પોતાના સગા 
પિતાતી ખબર જ નથી કે જેને છોડી તે પોતાની નિસ્બત કોઈ બિન પિતા તરફ કરી 
રહી હોય, માટે આયત અને હદીસ શરીફની વઈદમાં તે શામેલ નથી. માટે વર્ણન 
કરેલ છોકરી પોતાના નિકાહ વગેરે મામલામાં પોતાની નિસ્બત પોતાની પરવારેશ 
કરનાર તરફ કરે તો જાઈઝ છે. 
પરંત્‌ આ નિસ્બત એક જાતના જુઠ અને દગામાં શામેલ છે, કારણ કે જો 
રિશ્તો કરનારતતે બાદમાં કોઈ રીતે ખબર પડી જાય કે છોકરીની અસલ હાલત આ 
છે, તો શક્ય છે કે તે તેનાથી નારાજ થઈ જાય, બલકે સંબંધો ખતમ થવાની પણ 
શકયતા છે, અને આ નિસ્બત જે મસ્લિહતને લીધે કરવામાં આવી છે, તેનાથી 
ફાયદાની જગ્યાએ તકસાન જ નુક્સાન થશે. માટે જરૂરી છે કે નિકાહ કરતા પહેલા 
જ છોકરાના ખાનદાનના વડીલો સામે આ સમગ્ર મામલાની સકાઈ અને સચ્ચાઈ 
કહી દવામાં આવે. 
સરકારી રજિસ્ટર્ડ અને અન્ય દન્યવી બાબતોમાં જયાં નિસ્બત વગર હક 
છીનવાય રહયો હોય આ નિસ્બતને ઉપયોગ કરવાની ગુંજાઈશ છે. (શર્હુલ કવાઈદુલ 
ફિકહિય્યહ : ૧૮૫) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ્‌ જાણનાર છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


કુતાવા ફ્લાહિસ્યહ ભાગ : પ૫ જગ્ણ પરવરિરાનું બયાન 

(ર૧) છોકરી માંની પરવરિશમાં કય સુધી રહી શકે છે ? 
સવાલ (ર૫૦૧) : મેં મારી પત્નીને તલાક આપી દીધી છે, તેનાથી એક છોકરી છે, 
જે અત્યારે તેની પાસે જ રહે છે, અને તેનો ખર્ચ હું અદા કરં છું, હું એ છોકરીને 
કેટલી ઉમરમાં મારી પરવરેશમાં લઇ શકં છું ? 

જવાબ :ઃ હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ્‌ વ મૃસલ્લિમા 

છોકરી જયાં સધી બાલિગ ન થાય, ત્યાં સધી માંને તેની પરવરિશનો હક છે, 
બાલિગ થયા પછી પિતા તેને પોતાની સાથે રાખી શકી છે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / 
પ૪ર, દ્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મહતાર : ૩ / ૫૫૫) જો છોકરીની માં બીજા નિકાહ કરી લે, 
તો નાની પરવરિશત્ીી હકદાર બનશે. ( દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મુહતાર : ૩ / પ#ર) નવ 
વર્ષ સધી તે નાની પાસે રહેશે, ત્યાર પછી પિતાની પાસે રહેશે. જો છોકરી બિમાર 
રહેતી હોય અથવા બિમાર પડવાનો ખતરો હોય અથવા છોકરીની માં તેને લઈને 
એટલી દૂર રહેવા ચાલી જાય કે પિતા જો તેની છોકરીને જોવા માટે પગપાળા 
ચાલીને સવારે જવા નીકળે , તો સાંજ સુધી પરત ન આવી શકે, અતે ત્યાં છોકરીની 
માંનં ઘર નથી, તો પિતા પોતાની છોકરીની માંગણી કરી શકે છે. પરંત જો માં પરત 
આવી જાય, તો તે ફરીથી છોકરીને પોતાની પરવરેશમાં રાખવાની હકદાર બનશે. 
(ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૪) ફકત અલ્લાહ તઆલા વધ જાણનાર છે. 

(રર) બાપના મરણ પછે બાળકોની પરવરિશની 

જવાબદારી કોની છે ? 

સવાલ (રપ૦ર) : (૧) મારી છોકરીના નિકાહ દસ વર્ષ પહેલા થયા હતા, અને 
આજથી પાંચ વર્ષ પહેલા મારા જમાઈની વફાત થઈ ગઈ, તેમણે બે છોકરાઓ 
છોડયા છે, જેમાંથી એક આઠ વર્ષનો છે અને બીજો છ વર્ષનો છે, જમાઈના મત્ય 
પછી મારી છોકરી તેની સાસ અને સસરા સાથે રહેતી હતી, અને હવે છેલ્લા ત્રણ 
વર્ષથી મારી પાસે મારા ઘરે રહે છે. અને તેની સાસરીવાળાઓ તરફથી એ બાળકોનો 
કોઈ ખર્ચ આપવામાં આવ્યો નથી, તો હવે આ બાળકોની પરવરિશની જવાબદારી 
કોના જિમ્મે છે ? જયારે કે બાળકો તેની માતા પાસે જ રહેવા માંગે છે, તો તેમના 
ખર્ચનો જિમ્મેદાર કોણ છે ? 

(ર) મારી છોકરીના નિકાહ પછી જમાઈના રિશ્તેદારોએ જે ઘરેણા પહેરાવ્યા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચયહ ભાગ : પ 5209 પરવરિશાનું બયાન 
હતા, તેનો માલિક કોણ ગણાશે ? તેમજ છોકરીને પિયરવાળાઓ તરફથી આપવામાં 
આવેલ દહેજના સામાનનો માલિક કોણ ગણાશે ? 

નોંધ : મરહૂમ જમાઈના રિશ્તેદારોમાં તેમના વાલિદેન અને બહેનો હયાત છે, 
તેમની સંપત્તિમાં એક ઘર અને થોડી ખલ્લી જમીન છે, તો આ સંપત્તિમાં મારી 
છોકરીને કોઈ હિસ્સો મળી શકે છે કે નહીં ? 

જવાબ : હામિદંવ્‌ વ મસલ્લિયંવ વ મસલ્લિમા 

(૧) નાતા છોકરાઓની પરવરિશનો હૅક પતિના મરણ પછી અથવા તલાક 
પછી સૌ પ્રથમ માંને પ્રાપ્ત થાય છે, દાદા, કાકા અથવા ફોય કરતા માંનો હક પ્રથમ 
છે, માટે છોકરો સાત વર્ષનો થઈ જાય અને પોતાની જાતે કુદરતી હાજત વગેરે પુરી 
કરી લે, ત્યાં સધી તે માંની પાસે રહેશે, અને છોકરી બાલિગ થતા સધી માંની પાસે 
રહેશે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૫૪૨, દ્રે મુખ્તાર મઅ રદલ મૃહતાર : ૩ / ૫૫૫) 

છોકરો જયારે સાત વર્ષનો થઈ જાય તો તેને તેના દાદા અથવા કાકા એટલે 
પિતાના ત્તજીકના રિશ્તેદાર જે પણ હયાત હોય, તેમને સાંપી દેવામાં આવશે. (ફતાવા 
હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૪૨) તેમાં તેમની રજામંદી જરૂરી નથી, બાલિગ થતા સધી તેમના 
ઉપર તે બાળકનો ભરણપોષણ ખર્ચ ફર્ઝ છે. જો દાદા અથવા કાકા પોતાની ખુશીથી 
છોકરાને માંની પાસે રહેવા દેતા હોય, તો શરૂઆતથી લઈ બાલિગ થતા સધીનો 
નફકો (ખર્ચ) તેમને અદા કરવો જરૂરી છે, અને આ ભરણપોષણ ખર્ચ દાદા અથવા 
કાકા અદા કરે. (ફતાવા હિન્દિય્યહ : ૧ / ૫૮૪) 

(ર) પતિ અથવા પાંતેના માતા - પિતા તરફથી દલ્હનને જે ઘરેણાં વગેરે 
પહેરાવવામાં (આપવામાં) આવે છે, તે રિવાજ પ્રમાણે પતિના માતા -પિતાની 
માલીકી ગણાશે. પરંત તેમને હદિયાની સ્પષ્ટતા કરી હોય, તો આ સરતમાં તે ઘરેણાં 
પર પત્નીનો હક રહેશે. (હિદાયહ : ૩ / રરર) 

એ જ પ્રમાણે દલ્હનતે તેના પિયરવાળાઓ તરફથી જે સામાન દહેજ પેટે 
આપવામાં આવ્યો છે, તેના પર પત્નીની માલિકી રહેશે. 

(દુર્રે મુખ્તાર મઅ રદિલ મૃહતાર : ૩ / ૧૫૫) 

આપના મર્હુમ જમાઈના મૃત્યુ પછી તેમના પિતા એટલે બાળકોના દાદાની 
મિલ્કીયતમાંથી આપની છોકરી અને નવાસાઓને હમણાં જયાં સધી બાળકોના દાદા 
હયાત છે, કંઈ મળશે નહીં. પરંત દાદાના મૃત્યુ પછી જોકે તેમતી આપના મર્હ્‌મ 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિચ્યહ ભાગ : પ 530 પરવરિરાનું બયાન 
જમાઈ સિવાય બીજી કોઈ અવલાદ નથી, એટલા માટે પૌત્રોને વારસામાંથી હક 
મળશે. પરંત જો આપના મર્હ્મ જમાઈની માલીકીની કોઈ સંપત્તિ હોય, તો તેમાં 
આપની છોકરી અને નવાસાઓનો હક નીચે નકશા પ્રમાણે રહેશે. 


ભાગ: ર૨૪ મષ્યિત 
પિતા માતા પત્ની પુત્ર પુત્ર 
ર ૪ ૩ #.પ ૧૩ #૬.૫ 


(સિરાજી) 
આપના મર્હમ જમાઈના મરણ પછી તેમની સંપત્તિમાંથી તેમના વાજિબ 
હક્કો એટલે કે કફન - દફન અને કરજ અને વસીયત પછી સૌથી પહેલા મહેર અદા 
કરવામાં આવે, ત્યાર પછી બચેલ મિલ્કતમાંથી કલ ૨૪ ભાગ કરવામાં આવે, જેમાં 
મહૂંમ જમાઈના પિતાત્તે ચાર ભાગ, માતાને ચાર ભાગ, મહૂંમની વિધવાને ત્રણ 
ભાગ અને મર્હ્મના બંને પત્રોમાંથી દરેકને સાડા છ ભાગ મળશે. 
મર્હ્મની વિધવા એટલે તમારી છોકરીનો ખર્ચ જયારે કે તેના પતિએ કંઈ પણ 
છોડયં ન હોય, તો તમારા જિમ્મે છે, અને મર્હમના બંને છોકરાઓનો ખર્ચ તેમના 
દાદાના જિમ્મે છે, માટે આપ તેને વસુલ કરવાના હકદાર થશો. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધ જાણનાર છે. 





ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ૫ 531 મદની એજયુકેશન એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્‍્ટ-કોસંબા 


મદની એજયુકેશન એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્‍ટ, કોસંબા, જી. સુરત 
બ-યાદગાર હઝરત મુફતી અહમદ બેમાત (રહ.) 
સ્થાપના ૧૪૩૫ હિ.સ. મૃતાબિક : ર૦૧૫ ઈઇસ્વી 
રજીસ્ટ્રેશન નંબર : £ / 3409 / ૩314&ર100 
સરપરસ્ત ઃ હાફિઝ અસ્જદ મકતી અહમદ બેમાત સાહેબ (દા.બ.) 
ફકીહે ગજરાત હઝરત મફતી અહમદ બેમાત (રહ.) ના નેક સપત્ર અને કોમ 
તેમજ માનવતાના હમદર્દ, હિતેચ્છ હઝરત હાફિઝ અસ્જદ મફતી અહમદ બેમાત 
(મ.ઝિ.) (ખાદિમ મસ્જિદે ઉમર હેમિલ્ટન, કેનેડા અને વ્યવસ્થાપક કમિટી સભ્યઃ 
દારૂલ ઉલૂમ મદની દારૂત્તરબિયત, કરમાલી) તા પ્રયત્નોથી જાન્યઆરી ઈ.સ. 
૨૦૧૫માં એક કલ્યાણકારી અને ખેરાતી સંસ્થા ''મદની એંજયકેશન એન્ડ વેલ્ફર 
ટ્રસ્ટ''ની સ્થાપના થઈ તેની સેવાઓ ત્તીચે પ્રમાણે છે. 
મકાતિબ વિભાગ : 
અલ્હમ્દ્લિલ્લાહ ! આ સંસ્થાની દખરેખ હેઠળ છ મકાતિબ કામ કરી રહયા 
છે. તેમાં ૫૦૦થી વધારે તલબા અને તાલિબાત તાલીમ લઈ રહયા છે. હિફઝની 
ચાર અને દરજએ નાજિરહની, વિવિધ સમયની અલગ અલગ કલાસો ચાલે છે. ૧ દ 
આલિમો અતે ૩ આલિમાઓ ખિદમત આપી રહયા છે. 
નોંધ : મકાતિબ માટે ટસટ પાસે પોતાની ઈમારત નથી, એટલે ભાડ, વિજળી 
બિલ, અસાતિઝાના પગાર વગેરેનો ખર્ચ વધ થાય છે. માત્ર મકાતિબના વહીવટમાં 
વાર્ષિક પંદર લાખથી વધ્‌ ખર્ચ થાય છે. આટલી મોટી રકમની વ્યવસ્થા કરવી 
ખરેખર ખૂબ જ મશિકલ છે. અલ્લાહ તઆલા જઝાએ ખેર અતા ફરમાવે લલાત અને 
મલ્લા ફેમેલીને કે તેઓ દર મહિને અસાતિઝટના પગારનો ઈત્તિઝામ કરી મકાતિબ 
વિભાગમાં સંપૂર્ણ સાથ સહકાર આપે છે. અલ્લાહ તઆલા બન્નેવ જહાંમાં 
બેહતરીન બદલો નસીબ ફરમાવે. આમીન. 
મદારિસને સહાય : 
બીજા રાજયોના પછાત વિસ્તારોમાં ચાલતા વિવિધ મદ્રસાઓના બાંધકામની 
જરૂરત અતે ત્વરિત ઉત્પન્ન થતા તકાદાઓની પૂર્ણતા માટે મોટી રકમની જરૂર પડે 
છે. તેના માટે ટ્રસ્ટના સરપરસ્ત હાફિઝ અસ્જદ સાહેબ સતત પ્રયત્નો કરે છે અને 
ઈમ્દાદ પહોંચાડતા રહે છે. 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્ચહ ભાગ : પ 532 મદની એજયુકેશન એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્‍ટ-કોસંબા 
બોરિંગની વ્યવસ્થા : 

વેરાન-ઉજ્જડ વિસ્તારોમાં બોરિંગ અને પાણીનો યોગ્ય બંદોબસ્ત કરવામાં 
આવે છે. રાજસ્થાન, ય.પી., આસામ અને બંગાળના વિવિધ વિસ્તારોએ તેનાથી 
લાભ ઉઠાવ્યો છે. 

કબનિીની વ્યવસ્થા : 

આ સંસ્થા દ્વારા આસામ, બિહાર અને ગુજરાતત્તા પછાત અને અંતરિયાર 
ગામોમાં મુસ્લિમોને બકરી ઈદનો એહસાસ કરાવવા દર વર્ષે કુર્બાનીનો બંદોબસ્ત 
કરવામાં આવે છે અને જરૂરતમંદો સધી ગોશ્ત પહોંચાડવામાં આવે છે. 

ઉલમાએ કિરામ, ઈમામ સાહેબો અને મુઅઝૃઝિનોની ખિદમત : 
આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મસ્જિદના ઈમામો અને મદ્રસાના મદર્રિસોતો 
પગાર ખૂબ જ ઓછો હોય છે. એટલા માટે વિવિધ મદ્રસા અને મસ્જિદોના ઈમામોને 
અને મુઅઝ્ઝિતોને ટ્રસ્‍ટ ખાનગીમાં એક નક્કી કરેલ રકમ દર મહિને આપે છે. 
સ્કોલરશિપ 

મદારિસના તલબા અને તાલિબાત માટે વ્યકિતદીઠ પાંચ હજાર રૂપિયા 
પ્રમાણે સ્કોલરશિપ આપવામાં આવે છે. હમણાં સુધી તેનાથી અનેક તલબા અને 
તાલિબાતે ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. 

પ્રકાશન વિભાગ : 

આ સંસ્થાનો એક અગત્યનો વિભાગ છે, જે 'મકતી બેમાત એકેડેમી'તા નામથી 
પ્રખ્યાત છે, તેના તાબા હેઠળ મફતી અહમદ બેમાત(રહ.)ના વિવિધ સંપાદનો 
પ્રકાશિત થઈ ચકયા છે. અને તેતાથી અવામ અતે ખવાસે ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. 

સિવણ કલાસ : 

આ ટ્રસ્ટના તાબા હેઠળ સિવણ કલાસ પણ ચાલે છે. તેમાં સોળ મશીનો છે. અનેક 
મોટી ઉમરની સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ તેનાથી ફાયદો ઉઠાવી પગભર થઈ ચકી છે. 

આ ટ્રસ્ટના પ્રોગ્રામ અને ઈરાદા ઘણાં છે. ટંકી મદતમાં અમે જે કંઈ કર્ય છે તે 
ઘણં ઓછું છે. દુઆ કરો કે અલ્લાહ તઆલા આ સંસ્થાની બધી જરૂરતોત્તે ગૈબથી 
પરી ફરમાવે અને તેમાં પ્રયત્નો કરનારાઓની ખાસ મદદ ફરમાવે. આમીન ! 

મવલાના ખલીલ અહમદ લુલાત નદવી (દા.બ.) 

પ્રમુખ ઃ મદની એજયકેશન એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ મો.નં. : ૦૯૪૦૮૭૪૮ ૬ ૮૪ 

₹1તાં! : 1(તાતા11લતા॥તાણોવા॥તાં.૯૦11 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 533 નોંધપોથી 





ઘળમામપામા:મળામામા,૪મપાકતામામઇઃ તામા, મામપામણઃતામ,ાળતાણ#તમાતકમામાણઇ#તામાકમાણ##,:મમામતામાકઇ તમામ, :ટમાણતામપા૩ણ (ઇમામ, માણમા 
છાના હા કાળા તળા તાતા કાહા ળા કા ક કા તાતા તાતા હા ણ કા કાહા તા કા હાક કાકા તાતા હા હ તા ક કાસા તાળા કા કાકા તા હા હા કા ક ત તાતા હા હા કા છા તા તા હા કા કા કતા તા તાકા હા કા કા કાકા તા હા તા ક કા તાતા તાળા 


કાકા કાળા ળા કાકા કાણા ણા તાકત ક કા કા હા કા કાળા કતા કા કા ક કા તાતા ણા ણા કત કાણા (4 તા પા કા કા ક કાંતા કાણા કા કતા ણા તાતા તાકા કા કા કામા ણા ળા કતકતાં તાકા 
મામાકા ટ સ સ [દાસા સણ: સ. :.-8.-8 સ; 8: સ. ત. સ કાકા ાસઃતસઃતા.તા સ કાકા ક સ.મ કાકા ઃતસઃત.તટ ણ [સા ા--ઇ-8ણ-સ ટ કાય. [સા -સ-સ::8.ણ સા મામ. ણા ા-સઃતટઃત. સ કાકા -ાઃસઃઇ. ટા કાકા .ઃ.સઃતટઃટટાા 
તાળા ટ [સ [સસ ાસાટ [ટસટ ઇ.સ: સઃ. - ક: સ.મ. [ણ ( [સ સા સત: ત-તા સ સાસ: [ણા [સતસઃતઃતા [ણ [ટ નય સ [ણ -ઃ-સઃતઃતા-ત  ાા[ટ-સના.ત-ણ સાસ સાસ: સ સ [સ ા-ઃતસઃતાઃતા સ સા ઃસઃ-ઇ--૪ ણ સા [દ :ઃઃસઃતયઃતાસ ણ 
કાકા ણસ (સટ: ટ-- રસતામાં સ સટ ઇટ દા ઇસ ટણ સ સમતા સણસણ સનત સસ ક સં સણસણ નતા સટ ટ તાના સસ સાતા સ 
માણસ (મામ મમમ સનક નવમા ઇઇનનમમાણણણઇ મનમત સટ ગનમામસણઇ ઇગલ સણઇસઇગમામામસ ઇના લસણ ઇન માતા સક ઇઃઇનામઃમાઃ ણક ઇસમ સાટા ાતતમામાણ સ 
ણકા કાણ(માાતામામા માતા સાતા ણા મા કાકા માત ક ણકતા મતા સતાન ણણઇ તરસ સમાતા ટા સસતમમાણ ૪ણ ઇમામત તાતા સના ણાતનમનમા મ તા કાટા મા તાનમાં કા 
કાક ,ાાામામામા મતા સમાતા કાસમ તા ત કા ક કતા મા ત સા સાત મ તા મા કા સતના મામ સા કાક સઃ તા માતા ટા તમા મા મા ક કાકા નતા ત ત તા તતા મ મા ક ક કણન મ મા ણા સઃ સઃ તાકા મ તઃ કઃઃણાઃસઃમ ત ત 
થાક ણ ળા ॥ ળા કા કાણા ણ ણાં તા ક ણા ણા સારા ણાં કાઉ સાઇ ૫4 (ણા ઇમાં તાતા ક ાસતંણ(ઉાાાા(ઉઊ(ઉ સા ણ ણા ધાતા કા કા 
કાકા તા [દા ઇદ. સ. - દાત. પા કઇ તાતા તારા ઉ કા સા તાદા ક. તા તા રા ઉ. દારા તા રા કા સા કત તાતા કા દા.તા હા તારા કા કા દા ક... પા સતા 
કાકા કાટા તાકાતના. ક. ઉ 8:-8-ત: તા હા કા તઃ, તા કા ઉ 8.8: ટા તાક 8 છતતાતાઃ તા 8 88: તાકા ક થતા તા કા ક 8 ઃયઃતટ.તા. ટાકા ક  ક.-ણઃતઃતા ટતા હાદા કતતાઃતાઃ કકક કા ક... કા 8.8 તા.તાનતા કા 
કકક ણ સટ [ણ [ઇતના કાતી સ તાતા સાટા ટા માસા સ સાદા સાતા સાંસા દાન ટા સા સા સાત તાં દસા સના રાતાં સા સા સતતા સા સા કા ા કાસ તાતા કાકાના 
માકક ણણ ટત --- તત ટનમ સટ ક ઇતના ઇસાર ણ સમત ટટ સતત સસ સસ નનમત સટ ઇન નતા સટ ટટા તતા સાસ 
સા [ણ[ણ[દ[ણાસકટમા ણ ઃકઃલઃસઃતઃ:સઃ--સ સઃ: ણ [સતતા સાસ કાઇ: સટ સતત સ સા [સ સટ તાઃ ક સાટા ટ-સસઃટઃટ સા સઃ સાતા ટ -સઃ:સઃઃતાઃટ [સાસ સઃ [સાટા .સઃઃસઃટઃતાઃટાાઇ 
માકાકાઇ[ઇ(ઇ ણ સમામા ણમા ઃઃ-૪-કાતઃસઃમઃ ણસ માતાન માણ ઇન મામા ઇસા તસતતતતાામાીાાઇાાઇાા ઇન મ કા સાતમા ણા સતતા સા ઇસા સમા મા ણાત તાતા સા સાસ ાતત ામાસા ા [ટા ાાસતતાઃમા ટા 
માક કાકા ળા મા મામા: તામસ ટા સતતા તા તા સાતમા કા કો હા ક સામસામા તાતા તતઃ મો કા ણો ટા કાસ મામા માતા સમતા મા મે ણ ણા ણા સતત તા કાકા તાનમાં ય તા સાતમા હા તા કા કાકા સઃતામા તા તા ક સાતમા માહા 
કાકા કળામાં મામા મસાણ કાનમ ણા તાણા તા કારા સાતા તાતા ણામ ણ ઇમામના નાનામાં ઇમામ ણતા ણામ સમાના ણ ણા કા તાતા ક માક કતટતામામાં તા ણા 
ક (## કાકા હ 4 ળા કાળા તા ત તા નકક કતા તા હા હા ક સ કાઉ તા કા કા ઉ ક કાળા હાહા તા ત કા ઉ કાળાં ત તા હા ઉત કતા ત કાળા કિ કિતા તહા ળા તા ક ક ઉ છળી ત હા ળા કા ક ઉડાતા તાતા તી કા ઉતા હ હા તા કા કા કા કતા તા તા ળા તા કા કકતાતા તા કા 


કાકા ક કા ક ળા કાળાના કના કાનના કાકા કા દાન કતા તા કા કા કાકા કા કા કાકા કા કા કા દા કાન કતા ક તા કાકા થા કાન કન કા કા કા દા કા કાન કાળા કાક કા કા કાકાના ક કા કા કા કાકા કતા કા કા કાકા કા કાના તા કાકા કા કા કા કાન કાકા કા દા કાકા કના તા કાકા 
પાકા કાકા કાકા ણ ક ળા કાક કાકા કાકા કા કાકાના ણા ક ક કાકા કાકા ક ણ ક કા કાકાના ણ કાકા કાકાના ણ ક કા કા કાકા ણ કા કાકા કદા-કનતાતા કકા કા કાકાકતાઃક ક કાકા કાકાનાક ક કા કાકા કાકા ક કા કાકાના ણા 
અ કાક દણઇ ટ ૪ કતા તઃ ન-ઇ 8 તાઃતાતાણ ઇક કાન-#તકતાણ લકટકટ#કાઃકાટતા તાણ ણ કા કાકાના કાક ક-ક#ત#ત કણ ણકા #નત#તાતાણ ણ ક કાક તાતા ણ કાક કાક. તા કકક કાન-ટ#તા ક ક કા કાતક-ટતટાઃ ણ ઇક કકતકતાા ણ 
માળા ણઇઇઇમ ઇક કનક-#-#-#ઇતમઃનઃમાઇણઇળ॥ઇઇ ઇન્કકના-માણળણઇઇ#ઇન્#મમામકાણ ણ કઇ ઇનકનમમાલણઇઇ#ઇન-#ન#મ-મકણઇ- ક ##નકમામાળણઇઇન-#ક#ક#મલઇણઇ ઇનઃ#ન#કક-મા॥ક ઇળ ઇનકનમકણઇણઇ ઇન-#કતઃનઃમાણળલઇલઇ ઇનઃકનકના-માણ ઇળ 


નાકા દ ણક છ ક*ક%8 *નાઃમાઃનતઃ-ઇ-ક-કતનમાણ ણ ॥ઇકટન-#ન#ના-માકકઇઇક#ક-કમા-ક-માણ ણ ##ઇ-નનમામાથકકઇઇન-#ન-#મ-મકાણણક#-#ઇ-કમકમામાણ કઇ ક-ક-કમણ (ઇલ ળ-#-#ન-#મામા॥ણ ણ ॥ક#કન-#ન-ા-મા-મા-ણ કક કઇ-કઇ -#ન#ના-મા-ક ધ 


ઇળળઇળઇળઇળઇળમઃમઃમઃનમાળાળઇ ઇન ઇઇઇઇનઃઇમમામળળળઇઇઇ ઇનઇનમમમાળઇઇઇઇઇનમાળળળળઇળઇ ઇમામ ળઇઇઇ-ઇનમઃમામળળઇ ઇઃઇનઃમમમાળમળઇઇઃઇમઃમળણળઇઇ- ઇમ જઃળમળઇઇ ઇન, ઇઇમા-માળણઇઇઇ-ઇમઃળઃમાણળ ઇળ મા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 


ફતાવા ફ્લાહિય્યહ ભાગ : પ 534 નોંધપોથી 





ઘળમામપામા:મળામામા,૪મપાકતામામઇઃ તામા, મામપામણઃતામ,ાળતાણ#તમાતકમામાણઇ#તામાકમાણ##,:મમામતામાકઇ તમામ, :ટમાણતામપા૩ણ (ઇમામ, માણમા 
છાના હા કાળા તળા તાતા કાહા ળા કા ક કા તાતા તાતા હા ણ કા કાહા તા કા હાક કાકા તાતા હા હ તા ક કાસા તાળા કા કાકા તા હા હા કા ક ત તાતા હા હા કા છા તા તા હા કા કા કતા તા તાકા હા કા કા કાકા તા હા તા ક કા તાતા તાળા 


કાકા કાળા ળા કાકા કાણા ણા તાકત ક કા કા હા કા કાળા કતા કા કા ક કા તાતા ણા ણા કત કાણા (4 તા પા કા કા ક કાંતા કાણા કા કતા ણા તાતા તાકા કા કા કામા ણા ળા કતકતાં તાકા 
મામાકા ટ સ સ [દાસા સણ: સ. :.-8.-8 સ; 8: સ. ત. સ કાકા ાસઃતસઃતા.તા સ કાકા ક સ.મ કાકા ઃતસઃત.તટ ણ [સા ા--ઇ-8ણ-સ ટ કાય. [સા -સ-સ::8.ણ સા મામ. ણા ા-સઃતટઃત. સ કાકા -ાઃસઃઇ. ટા કાકા .ઃ.સઃતટઃટટાા 
તાળા ટ [સ [સસ ાસાટ [ટસટ ઇ.સ: સઃ. - ક: સ.મ. [ણ ( [સ સા સત: ત-તા સ સાસ: [ણા [સતસઃતઃતા [ણ [ટ નય સ [ણ -ઃ-સઃતઃતા-ત  ાા[ટ-સના.ત-ણ સાસ સાસ: સ સ [સ ા-ઃતસઃતાઃતા સ સા ઃસઃ-ઇ--૪ ણ સા [દ :ઃઃસઃતયઃતાસ ણ 
કાકા ણસ (સટ: ટ-- રસતામાં સ સટ ઇટ દા ઇસ ટણ સ સમતા સણસણ સનત સસ ક સં સણસણ નતા સટ ટ તાના સસ સાતા સ 
માણસ (મામ મમમ સનક નવમા ઇઇનનમમાણણણઇ મનમત સટ ગનમામસણઇ ઇગલ સણઇસઇગમામામસ ઇના લસણ ઇન માતા સક ઇઃઇનામઃમાઃ ણક ઇસમ સાટા ાતતમામાણ સ 
ણકા કાણ(માાતામામા માતા સાતા ણા મા કાકા માત ક ણકતા મતા સતાન ણણઇ તરસ સમાતા ટા સસતમમાણ ૪ણ ઇમામત તાતા સના ણાતનમનમા મ તા કાટા મા તાનમાં કા 
કાક ,ાાામામામા મતા સમાતા કાસમ તા ત કા ક કતા મા ત સા સાત મ તા મા કા સતના મામ સા કાક સઃ તા માતા ટા તમા મા મા ક કાકા નતા ત ત તા તતા મ મા ક ક કણન મ મા ણા સઃ સઃ તાકા મ તઃ કઃઃણાઃસઃમ ત ત 
થાક ણ ળા ॥ ળા કા કાણા ણ ણાં તા ક ણા ણા સારા ણાં કાઉ સાઇ ૫4 (ણા ઇમાં તાતા ક ાસતંણ(ઉાાાા(ઉઊ(ઉ સા ણ ણા ધાતા કા કા 
કાકા તા [દા ઇદ. સ. - દાત. પા કઇ તાતા તારા ઉ કા સા તાદા ક. તા તા રા ઉ. દારા તા રા કા સા કત તાતા કા દા.તા હા તારા કા કા દા ક... પા સતા 
કાકા કાટા તાકાતના. ક. ઉ 8:-8-ત: તા હા કા તઃ, તા કા ઉ 8.8: ટા તાક 8 છતતાતાઃ તા 8 88: તાકા ક થતા તા કા ક 8 ઃયઃતટ.તા. ટાકા ક  ક.-ણઃતઃતા ટતા હાદા કતતાઃતાઃ કકક કા ક... કા 8.8 તા.તાનતા કા 
કકક ણ સટ [ણ [ઇતના કાતી સ તાતા સાટા ટા માસા સ સાદા સાતા સાંસા દાન ટા સા સા સાત તાં દસા સના રાતાં સા સા સતતા સા સા કા ા કાસ તાતા કાકાના 
માકક ણણ ટત --- તત ટનમ સટ ક ઇતના ઇસાર ણ સમત ટટ સતત સસ સસ નનમત સટ ઇન નતા સટ ટટા તતા સાસ 
સા [ણ[ણ[દ[ણાસકટમા ણ ઃકઃલઃસઃતઃ:સઃ--સ સઃ: ણ [સતતા સાસ કાઇ: સટ સતત સ સા [સ સટ તાઃ ક સાટા ટ-સસઃટઃટ સા સઃ સાતા ટ -સઃ:સઃઃતાઃટ [સાસ સઃ [સાટા .સઃઃસઃટઃતાઃટાાઇ 
માકાકાઇ[ઇ(ઇ ણ સમામા ણમા ઃઃ-૪-કાતઃસઃમઃ ણસ માતાન માણ ઇન મામા ઇસા તસતતતતાામાીાાઇાાઇાા ઇન મ કા સાતમા ણા સતતા સા ઇસા સમા મા ણાત તાતા સા સાસ ાતત ામાસા ા [ટા ાાસતતાઃમા ટા 
માક કાકા ળા મા મામા: તામસ ટા સતતા તા તા સાતમા કા કો હા ક સામસામા તાતા તતઃ મો કા ણો ટા કાસ મામા માતા સમતા મા મે ણ ણા ણા સતત તા કાકા તાનમાં ય તા સાતમા હા તા કા કાકા સઃતામા તા તા ક સાતમા માહા 
કાકા કળામાં મામા મસાણ કાનમ ણા તાણા તા કારા સાતા તાતા ણામ ણ ઇમામના નાનામાં ઇમામ ણતા ણામ સમાના ણ ણા કા તાતા ક માક કતટતામામાં તા ણા 
ક (## કાકા હ 4 ળા કાળા તા ત તા નકક કતા તા હા હા ક સ કાઉ તા કા કા ઉ ક કાળા હાહા તા ત કા ઉ કાળાં ત તા હા ઉત કતા ત કાળા કિ કિતા તહા ળા તા ક ક ઉ છળી ત હા ળા કા ક ઉડાતા તાતા તી કા ઉતા હ હા તા કા કા કા કતા તા તા ળા તા કા કકતાતા તા કા 


કાકા ક કા ક ળા કાળાના કના કાનના કાકા કા દાન કતા તા કા કા કાકા કા કા કાકા કા કા કા દા કાન કતા ક તા કાકા થા કાન કન કા કા કા દા કા કાન કાળા કાક કા કા કાકાના ક કા કા કા કાકા કતા કા કા કાકા કા કાના તા કાકા કા કા કા કાન કાકા કા દા કાકા કના તા કાકા 
પાકા કાકા કાકા ણ ક ળા કાક કાકા કાકા કા કાકાના ણા ક ક કાકા કાકા ક ણ ક કા કાકાના ણ કાકા કાકાના ણ ક કા કા કાકા ણ કા કાકા કદા-કનતાતા કકા કા કાકાકતાઃક ક કાકા કાકાનાક ક કા કાકા કાકા ક કા કાકાના ણા 
અ કાક દણઇ ટ ૪ કતા તઃ ન-ઇ 8 તાઃતાતાણ ઇક કાન-#તકતાણ લકટકટ#કાઃકાટતા તાણ ણ કા કાકાના કાક ક-ક#ત#ત કણ ણકા #નત#તાતાણ ણ ક કાક તાતા ણ કાક કાક. તા કકક કાન-ટ#તા ક ક કા કાતક-ટતટાઃ ણ ઇક કકતકતાા ણ 
માળા ણઇઇઇમ ઇક કનક-#-#-#ઇતમઃનઃમાઇણઇળ॥ઇઇ ઇન્કકના-માણળણઇઇ#ઇન્#મમામકાણ ણ કઇ ઇનકનમમાલણઇઇ#ઇન-#ન#મ-મકણઇ- ક ##નકમામાળણઇઇન-#ક#ક#મલઇણઇ ઇનઃ#ન#કક-મા॥ક ઇળ ઇનકનમકણઇણઇ ઇન-#કતઃનઃમાણળલઇલઇ ઇનઃકનકના-માણ ઇળ 


નાકા દ ણક છ ક*ક%8 *નાઃમાઃનતઃ-ઇ-ક-કતનમાણ ણ ॥ઇકટન-#ન#ના-માકકઇઇક#ક-કમા-ક-માણ ણ ##ઇ-નનમામાથકકઇઇન-#ન-#મ-મકાણણક#-#ઇ-કમકમામાણ કઇ ક-ક-કમણ (ઇલ ળ-#-#ન-#મામા॥ણ ણ ॥ક#કન-#ન-ા-મા-મા-ણ કક કઇ-કઇ -#ન#ના-મા-ક ધ 


ઇળળઇળઇળઇળઇળમઃમઃમઃનમાળાળઇ ઇન ઇઇઇઇનઃઇમમામળળળઇઇઇ ઇનઇનમમમાળઇઇઇઇઇનમાળળળળઇળઇ ઇમામ ળઇઇઇ-ઇનમઃમામળળઇ ઇઃઇનઃમમમાળમળઇઇઃઇમઃમળણળઇઇ- ઇમ જઃળમળઇઇ ઇન, ઇઇમા-માળણઇઇઇ-ઇમઃળઃમાણળ ઇળ મા 


ડ૯હ્ા11€6૯6 ૫/11 €દ્ધા15૯હા1110 





(૧) મદ્રસાની સ્થાપત્તા : ઈ.સ. ૧૯૯૦ 

(૨) પ્રથમ સરપરસ્ત : હઝરત મૌલાના સૈયદ અસ્અદ મદની (રહ.) 

(૩) હાલતા સરપરસ્ત : હઝરત મૌલાના સૈયદ મહમૂદ મદની દા.બ. 

(૪) સ્થાપક તથા પ્રથમ મોહતમીમ : હઝરત મૌલાના મૂકતી અહમદ બેમાત (રહ.) 
કાર્યકાળ મદત : ૧૯૯૦ થી ૧૨ ફેબ્રઆરી ર૦૦૪ 

(૫) બીજા મોહતમીમ : હઝરત મૌલાના અમજદ મુફ્તી અહમદ બેમાત (રહ.) 
કાર્યકાળ મૃદત : ૧૫ કેબ્રુઆરી ૨૦૦૪ થી ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧ € 

(£) હાલ મોહતમીમ : મૌલાના અજવદ મફતી અહમદ બેમાત સા. 

(૭) તાલીમી વિભાગ : આલિમ કલાસ, ઈફતા કલાસ, અરબીક અદબ, કારી કલાસ, 
હાફિઝ કલાસ, તાઝિરહ કલાસ, અંગ્રેજી કલાસ, સિવણ અને કોમ્પ્યુટર કલાસ. 

(૮) ૨૯ વર્ષની કારકિર્દી : 





(૧૦) ખિદમત આપનાર ઉસ્તાદોની ક્લ સંખ્યા: ૩૪ 
અન્ય સટાક : ૧૪ કુલ સ્ટાફ: ૪૮ 
(૧૧) મદ્રસાનો વાર્ષિક ખર્ચ : ૧,૦૦, ૩૨,રપ૦. ૦૮/ - 


મદદ તટા પત્ર વ્સવહર માટેનું સરનામું 


હીં ક: ક ન દો 
કા સ સો. પ સ 19. ક. મી ક દુ હોડ: 5: મ 
નના રિ ધા પ “#ઝુન્યન્યા -1- હ, 1 ન ઇં મર: હ દ સા. ત.. ણ! મ; જ નં જ * 
1! કમ! જં ઝં 1 દિ 18. રી કુ મ : કિ ત ક 
સ કુ [2 સ્ક કક ના ક મોદ ક ડુ ક 


નર . 
ક. ક્ગાભ્મદું મ મ ગોટા દ. કો રુ છગન [શ * કન્યાના અ જું જ ભના? પુ મ ક ક 
જ” દ ખો કાબા જ. [છ હક ક. ક દિ “કપ. ઈ પાતક, 9 






રમ ૪૪ «ર૦૫ #9 રાઇટ (૪ર *,/ઝ# “સ્‍111 શમપ્રારિજળાનાંકનન 


જ હ ર્‌ ઝો શ્ર કણ ૪% * હૂડ * ઝવ જ સુર જર જ્ન્ૂઃ જ ડૂ જ યજ પુર *ડૂટ જ પરજ ઝૂ” 
કળ રિક દ ઇન ન શ ક. અ મ ક ક. સા ન 

ન ક “બં... દ 2 [વ "8 ર 1 શ્ર છુ જ. ! નાં 1 ન યુ હરસ મ 

1 પી ર જ | રા ર ! ક્ર હ સ... નં દિ. યં નિ ની પ ન 


નડ ધ્ર 
મી ર. ન પ ર કા ી. ને િંટ.સર, આન -_ ની પ, ય! ન. ઉ દ... ની દિ... ક 
- ણ... ક કિડ. : -બુ સ ન જ “ર ક્ય ગા ક 4! મ મુન કમ ધં કાક -: તડ ક ક 2 ઉતઝ-: # ન ણ ધરાર ર રષ 
ક ન ક 


(1.1. 0 ગક, 201 (4) 6810063961 


